
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



T^S(>A/w //3^.r 




ALDAMÓT. 

FJÓRÐA ÁR. 
1894. 

RITSTJÓRI 
BÍ^IÖI^IIJ J. BEI^GMANN. 



Manet imrhota fldei. 
Efeg. 6, 18-17. 



Oefl^ út af preBtnm hinB ey.lút. kirlgaQel.lsleÐdinga i Vestnrheimi. 



REYKJAVÍK. 

PBENTAÐ 1 ÍSAFOLÐABPBENTSMIÐJU. 
18M. 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 
IN MEMORY OF 

WILUAM HENRY SCHOFIELÐ 
AFRiL 6, 1931 



Efni. 



Bls. 



Auk þú oss trúna. Ræða ílutt á undan 10. árs- 
þingi hins ev. lút. kirkjufjelags ísl. l Vestur- 
heimi í Vikurkirkju á Mountain 1 N.Dak. 26. 
júní 1894. Eptir síra Jón Bjarnason ... 1 

Sársaukinn í lífinu. Fyrirlestur fluttur á 10. 
kirkjuþingi ísl. í Vesturheimi. Eptir Fr. J. 
Bergmann 16 

Hvað er sannleikur? Fyrirlestur fluttur á 10. 
kirkjuþingi fsl. Vesturheimi. Eptir síra N. 
Steingrim ThorlaTcsson 81 

Mannsaldrarnir, Kvæði eptir síra Valdimar Briem 115 

Undir linditrjánum : — íslenzkur skáldskapur. — Hann- 
es Hafstein. — Velsœmistilfinningin. — Þorsteinn Er- 
lingsson : Myndin. — Einar Hjörleifsson. — Lífsskoð- 
nn yngri skáldanna. — Steingrímar Thorsteinsson. — 
Kirkjan og skáldskapurinn. — »Ohicagoför mfnc . .131 



Auk þú oss trúna. 

Rœða 

eítir Jón BJarnasoiiy 

flatt á andan &r8þingi hins ev.lút. kirkjafélags tslendinga 
i Vestrheimi í Víkrkirkja & Moantain í N.Dak. 
26. Júní 1894. 



Og postulamir sögðu við drottin: ^AuJc þú os% 
trúna^. En drottinn sagði: *Ef þér hefðuð trú ein9 
og mustarðskom, mynduð þér geta sagt við þetta mór* 
herjatré: ,Rif þú þig upp með rótum^ og festu rœtr i 
ha/inu*; þá myndi það hlýða yðr^. Lúk. i7, 5—6. 



Þegar lærisveinar Jesú, eios og frá er sagt hér 
i texta vorum, biöja með þessari bœn : » Auk þú oss 
trúna«, þá er auðvitað, að þeir hafa verið að hugsa 
um trúarskort sinn eða trúarveikleik. Þeir hafa, á 
þeirri stund að miunsta kosti, íundið sáran til út af 
því, hve lítil og veik trúin þeirra var. Það heflr 
skýrt vakað fyrir þeim, hve ónóg hún væri þeim, 
eins og þá var, til þess þeir fengi staðizt i sinni 
llfsbaráttu, leyst af hendi þnað œtlunarverk, er fyrir 
þeim lá, fullnœgt þeirri háu og himnesku köllun^ 
sem til þeirra var þegar útgengin frá Jesú. 

Aldamót IV. 1 



2 

- Lœrisveinunum var að vísu, þar sem þeir hér 
verða fyrír oss I sögunni, engan veginn orðið fuU- 
Ijóst allt hið mikla og makalausa, sem lá i þeirri 
köUun. Það var ekki von, því þeir skildu ekki 
enn þá nema að svo litlu leyti persónu bins mikla 
og elskaða meistara sins, sem hafði kallað þá i fylgd 
með sér. En þó að margt og mikið í köllun þeirra 
þar af leiðanda að sjálfsðgðu væri þeim óskiljanlegt, 
VBri ekki enn þá runnið upp fyrir þeirra sálarsjón, 
þá var þó svo mikið þegar orðið þeim Ijóst, að ákaf- 
lega ervitt og yflrgripsmikið Ilfsstarf lá að vilja 
Jesú fyrir þeim, að hinar siðferðislegu kröfur, sem 
til þeirra voru nú gjörðar eftir aðþeir voru komnir 
i fylgd með þessum guðlega meistara sinum, voru 
undr strangar, að lögmál guðs, eins og það kom út 
i hans kenning og lífi, heímtaði af þeim meira rétt- 
lœti, meiri og víðtœkari kærleik en heyrzt hafði 
nokkurn tíma áðr getið um. Frá upphafi samvist- 
ar þeirra með Jesú höfðu þeir trúað á hann. Út af 
slikri trú höfðu þeir gengið honum á hönd og g;jörzt 
lærisveinar hans. Þeir höfðu trúað þvi, að hann 
hefði orð eillfs llfs og út af þeirri trii sinni kannazt 
við, að hann væri Kristr, sonr hins lifanda Guðs. 
Og að yflrgefa hann, hætta að vera lærisveinar hans, 
gátu þeir ekki látið sjer detta i hug. Þeir vissu, 
að þá hefðu þeir kastað frá sér öllu þvi bezta, sem 
þeir þekktu, einu sáluhjálparvoninni, sem nokkurs- 
staðar var til. Það hefði verið sama sem að gjöra 
andlega út af við sjálfa sig. Svo það var sjálfsagt, 
að vera framvegis og til enda lærisveinar hans. 
Það var lífsspursmál að fá að vera 1 rikinu hans 
og ganga lengra og lengra út i hið andlega strlð 
gegn ranglætisöflunum í sér og fyrír utan sig i heim- 



6 
ipviiB, seiÐ samfara blaut aS vera þyflikri læriaveinft- 

StOðtU. 

En þegar leBrísveinarnir hugau&u um þetta mikla 
stríð, sem Jesús hanti kallað þá út J, hinar himin- 
Mu kærleikskröfur, sem hann kom með til þeirra, 
hið siðferðislega œtlunarverk, sem fyrir þeim lá 1 
rikinu hans, þá verður þeim fyrir alvöru Ijóst, hve 
hræðilega lítil, veik og fátœkleg trúin þeirra er. 
Að standast i þvi striði, fullnœgja þeim kröfum, 
leysa það ætlunarverk af hendi með eins smávax- 
inni og ófullkominni trú og þeir allt til þessa höfðu 
átt i eigu sinni, það var þó ómögulegt. Þvi meira 
aem þeir heyra af guðsrikisboðskap Jesú, þvi skýr- 
ara stendr það fyrir þeim, hve óendanlega mikið er 
af þeim heimtað i siðíerðislegu tilliti, og þvi Ijósara 
verðr þeim um leið, hve óendanlega þörf þeír hafi 
á aukinni trú. 

Og svo heyrum vér lœrisveinana þá í upphafi 
texta vors biðja til frelsarans með þessari eðlílegu 
og alveg sjálfsögðu bœn: »Auk þú oss trúnac. 

Þeir höföu I það skifti heyrt Jesúm brýna fyrir 
sér hina kristilegu fyrirgefningar-skyldu ; og þegar 
þeir heyrðu, hve langt hún gengr, og sáu um leið, 
hve mikill kœrleikr verðr að búa í hjarta manns 
til þess að unnt sé að fullnœgja þeirrí skyldu, þá 
fundu þeir svo sárt til þarfarinnar á miklu meirí 
trú en þeir höfðu þegar eignazt. Að elska og fyrir- 
gefa, eins og Jesús leggr öllum slnum lærísveinum 
fyrír að gjöra; það sáu þeir að sér hlyti að verða 
ómögulegt með sinni þá verandi litlu trú. Og þeir 
voru vist á þeirrí sömu stund sannfœrðir um það, 
að þeim var lifsnauðsyn að fá meirí trú, ekki að 
eins til þess að geta fullnœgt þeirrí sérstöku skyldu, 



sem við þetta tœkifœrí var brýnd fyrir þeim, heldr 
llka yfir höfuð til þess að geta, svo nokkur mynd 
yrði á, unnið lærisveinsstarfið, sem hinn guðlegi 
meistari setti þeim fyrir. Og þá var svo undr eðli- 
legt, að þeir bæði eins og vér heyrum þá gjöra: 
»Auk þú oss trúnac. 

Hún var eðlileg, sagði eg, þessi bœn, fyrir læri- 
sveina Jesú til íorna á hina þá veranda timabili æfl 
þeirra. Og hún sýnist vera undr eðlileg fyrir allan 
lœrisveinahópinn hans víðsvegar um heiminn á yfir- 
standandi tið. Það má virðast alveg sjálfsögð bœn 
fyrir gjörvalla kristnina þann dag i dag — þessi orð, 
stýluð til hans, sem er frelsari mannkynsins og kon- 
ungr kirkjunnar: »Auk þú oss trúnac. Þvi það 
kemr vist flestum saman um það, að nú sé vantrú- 
aröld i heiminum, meiri vantrúaröld, að þvi er marg- 
ir ætla, en nokkum tima heflr áðr verið frá þvl að 
hið kristilega trúarorð fyrst gekk út til mannkyns- 
ins. Þeir, sem tekið hafa sér andlega bólfestu i riki 
vantrúarinnar og þar af leiðanda afneita opinberan 
kristindómsins, hrósa — margir hverjir — sigri og 
happi yflr þvi, að nú sé vantrúaröld, nú loksins sé 
menn á góðrí leið með að hrista af sér það, sem þeir 
kalla ófrelsisfjötra trúarinnar. Og úr hópi hinna, 
sem elska drottin Jesúm, orðið hans og guðrikis- 
málefnið hans, heyrast lika óteljandi raddir i þá átt, 
að vér lifum vissulega á vantrúartlma, vantrúín hafl 
nú einmitt svo hræðilega sterkt riki i heiminum. 
Auðvitað er sorg, en ekki fögnuðr og sigrhrós þess- 
ari yflrlýsing samfara, þegar hún kemr úr þessari 
átt, að sinu leyti eins mikil sorg eins og fögnuðr 
vantrúarmannanna er mikill, þegar þeir láta til sín 
heyra um þetta mál, Syrgjandi og áhyggjufullir 



vitna trúmenDÍrnir og kristindómsvinirnir með hin- 
um fagnandi og sigri lirósandi óvinum kristindóms- 
ins um það, að riki vantrúarinnar sé ákaflega yold- 
ugt á vorrí tið. Og þar sem svona lagað álit kemr 
firam úr tveimur gjörsamlega gagnstœðum áttum, 
úr vantrúaráttinni og trúaráttinni, frá mönnunum 
fyrir utan kirkíuna og mönnunum i kirkjunni, þá 
getr vist enginn efl verið á þvl, að hvorirtveggia 
mennirnir eða mannflokkarnir hafa virkilega meira 
en litið fyrir sér i þessu áliti sinu um það, að van- 
trúin sé svo mikil, en trúin svo litil í nútiðinni víðs- 
vegar um löndin. Og ef ástandið er þannig, ef það 
virkilega er svo, að uú, sérstaklega sökum styrk- 
leika vantrúarinnar og veikleika trúarinnar, sé i- 
skyggilegir, hættulegir timar, þá er lika auðsætt, að 
þessi gamla bœn postulanna: »Auk þú oss trúnac 
er alveg sjálfsögð allsherjar-bœn fyrír gjörvalla nú- 
tiðarkirkjuna. 

Eg hefl nýlega i blöðunum dottið ofan á játn- 
ing frá heimsfrægum rithöfundi og vantrúarhötðingja, 
realist a-skáldkonunginum frakkneska, Emile Zola, 
sem mér þykir vert að minna á i sambandi við 
þetta mál. »í þrjátíu ár«, segir hann, »hefi eg 
barizt fyrir vantrúnni, en nú er eg orðinn hikandi i 
sannfœring rainni. Ekkert nema trúarbrögðin, trúin, 
megnar að standa á móti kenningum þeim, er öllu 
vilja koUvarpa. En trúarbrögðin eru á þessum tíraa 
nálega horfin vor á meðal. Hver pefr oss nýjar 
fyrirmyndir?* Svona farast þeim raanni orð. Það 
ber ekki mikið á fögnuði og sígrhrósi út af fram- 
gangi vantrúarinnar í þessari játning. Og þar sera 
svona lagaðar raddir heyrast nú líka úr þeirri átt, 
þá er eins og sjálf vantrúin sé farin að flnna til 



þesð, a9 þðrf tíé á þviý aö það sé lífsDiiaösyii fyrír 
alla, að mennirnir í heinai bœnarinnar biðji nú heitl 
og hjartanlega til drottins slns og írelsara um meiri 
iscú, eins og lærisveinarnir forðum, svo að þeir fái 
bjargað öllum vantrúarinnar lýð úr hinum andlega 
dauða með þvi að sýna mönnum hina guðlegu fyrir- 
mynd kristnu opinberunarinnar. 

£g held þvi föstu, að aldrei hafi meiri þðrf 
verið á aukinni trú hjá kristnum mönnum en éin- 
milt nú. Eg segi ekki með því, að trúin kristna 
sé i sjálfu sér minni og raáttlausari nú i heiminum 
yfir höfuð að tala heldr en á liðnum öldum. Það 
liggr margt opið fyrir á yfirstandandi tíð, sem ber 
þess vott, að trúin^ vór kristna trú einmitt, eigi 
meira ríki í heiminum en á nokkurri hinna liðnu 
alda. Nútiðar-sigrvinningar kristindómsins i hinum 
heiðnu löndum t. a. m. eru nokkuð stórkostlegt, sem 
ómögulegt er að gleyma. Þær bera sannariega 
Ijósan vott um það, að það er enn til undr sterk 
og mikíl trú meðal kristinna manna. Eu hvað sem 
þessu liðr, og þó að trúarstyrkleikrinn i kristninni 
á þessum tima vafalaust út af fyrir sig þoli saman- 
burð við samskonar afi um liðnar aldir, þá má þð 
állt að einu með sanni segja, að aldrei eins og ntl 
hafi kristninni verið þörf á aukinni trú. Þvi bæði 
er það, að mötstöðu-afiið, sem kemr frá vantrúnni) 
er svo voðalega magnað nú, Ilklega, eins og þegar 
er sagt, langt um magnaðra en nokkurn tlma áðn 
Og I annan stað heimtar þessi timi meiri og marg- 
breyttari framkværadarsemi af mönnum trúarinnair 
heldr en aldirnar, sem iiðnar eru. 

Htigsum um allt hið marga og mikla, sem fyrir 
hinni kristnu tr&armeðvitund vakir nú, að vinnli 



þarfi hina guðlega málefDÍnu til efltngar langt langt 
firam yflr það, er mOnnum kom til hugar áðr, 
Hugsam um hið viðtœka kristniboð á yfirstandandi 
tí&. Hugsum um menntastofnanir kirkjunnar. Hugs- 
um um hinar kristilegu liknarstofnanir. Hugsum 
am hinar sivaxandi kröfur til allra mðgulegra kær- 
leiksverka frá hálfu hins tiltölulega fámenna höps, 
sem i kristinni kirkju steudr, þar sem kirkjan, eins 
og i þessu landi, ekki er undir neinni rikisstjörnar- 
vernd. Hugsið um hið mikla œtlunarverk, sem að 
sjálfsðgðu liggr fyrir oss, ^fáum, fátœkum^ smáumc 
Islenzkum kirkjumönnum hér i landinu. Hugsið um 
það, hve miklu meira er nú af oss heimtað fyrir 
hið göða málefnið frelsarans heldr en af jafn-störum 
hópi landa vorra i kirkjunni heima á íslandi« 
Hugsið um allt hið mikla, sem þegar átti að vera 
unnið af oss á timanum undangengna írá þvi kirkju- 
félagsskapr vor höfst, en sem fyrir afsakanlegar 
eða óafsakanlegar orsakir er enn þá óunnið. Það 
hleðst allt yflr oss I viðbót við hin sjálfsöf ðu skyldu- 
verk, sem hinn liðandi timi kemr með. Hugsid um, 
hve »harðir« hafa verið »timamir« fyrir oss þessi 
siðastliðnu missiri, einnig vissulega ekki sizt i 
kirkjulegu, kristilegu tilliti. Hugsum um það, hve 
hátt kristindömsafneitanin lætr til sin heyra innan 
vors eigin islenzka þjóðflokks beggja megin hafs á 
þessum siðasta tima. Hugsið um vantrúar-missión- 
ina, sem nú er f gangi medal íslendinga. Hugsið 
um antikristindöms-andann, sem nú ræðr I flestum 
fslenzku blððunum. Og hugsið um, hve dáðlaust 
og dauðsjúkt kristindömslifið er hjá oss, þessum fáu 
islenzku kirkjumönnum, sem köllunina höfum af 
guði fengið til að striða á móti hinum rikjanda 



vantrúar-anda. Getr nokkur yðar, sem komnir eru 
hingað á kirkjuþingy getr nokkur einasti einn krist- 
inn madr safnaða vorra hugsað um allt þetta, sem 
eg hefi nefnty svo aö hann ekki fái opin augu og 
lifandi tilfinning fyrir þörf vor allra á meiri trú en 
vér aQt ftam á þennan tíma höfum átt í eigu 
vorri? 

Og þá ætti lika allir, sem finna til þessarar 
þarfar, að vera undir það búnir^ að snúa sér til 
frelsaranSy biðjandi heitt og hjartanlega með bœnar- 
orðum postulanna: ^Auk þú oss trúna^ 



En nú er að muna eftir því, hverju frelsarinn 
í texta vorum svarar lærisveinunum upp á þessa 
bœn þeirra: ^Auk þú oss trúna^ Svar hans er 
þetta: »Ef þér hefðuð trú eins og mustarðskorn, 
mynduð þér geta sagt við þetta mórberjatré: ,Ríf 
þú þig upp með rötum og festu rœtr í hafinu'; þá 
myndí það hlýða yðr«. Það má í fijótu bragði virð- 
ast, að þetta sé býsna undarlegt svar. Manni getr 
nærri því fundizt, að það sé alls ekkert svar upp 
á bœn lærisveinanna, eða jafnvel, að Jesús svari 
lœrisveinunum hér algjörlega út af. En ef betr er 
að gáð, kemr, eíns og við var að búast, allt annað 
út. Jesús sýnir lœrisveinunum með svari því, sem 
hann gefr þeim, að það sé vissu skilyrði bundið, 
að þeim geti veitzt aukning sú, sem þeir voru að 
biðja um, á hinni litlu trú þeirra. Og skilyrðið er 
þetta: Hin litla trú, sem íyrir er, verðr að vera 
eins ogmustarðskorn. Þá getr hún aukizt og marg- 
faldast 

ÖU sOnn og iifandi trú er einmitt nákvæmlega 



sama eölis og mustardskornið. Eðii mustarðskorns- 
'ins hafði Jesús áðr lýst fyrir lærisveinunum í einni 
af dœmisðgum sínum. »Minnst er þaðc, segir hann 
þar, »allra frœkorna; en nœr það vex, erþaðmeira 
en nokkurt kálgresi, og verðr svo stört sem eik^ 
svo að íuglar himins koma og leita sér skýlis i 
greinum þess« (Matt. 13, 32). ÖIl sönn trú, hversa 
smávaxin sem hún er, heíir nákvæmlega sama lifs- 
mögulegleik, sama makalausa vaxtar-hœfilegleik, 
sama öskiljanlega og dásamlega þroskunareðli eins- 
og mustarðskornið. Það er eitt stórkostlegt náttúru- 
undr, hvilíkt feikna-tré getr vaxið upp af þessu 
>minnsta af öllum frœkornum«, mustarðskorninu^. 
Og það er eitt stórkostlegt náðar-undr, að trú krist- 
ins manns, svo dœmalaust lítil og veik eins og hún 
einatt er, eins og hún vanalega er til að byrja með, 
skulí geta náð öðrum eins dýrðlegum þroska eins. 
og vitanlegt er að hún svo oft hefir gjört, skuli 
geta orðið að þvílíku makalausu afli, sterkasta afl- 
inu í mannkynssögunni, skuli geta gjört virkileg 
kraftaverk, skuh', andlega talað, geta flutt fjöllin úr 
stað, látið trén festa rœtr i haflnu. 



1) Mustards-jurtin getr á Gydingalandi og vidar um 
austrlönd náb ákaflega miklum þroska; vex þar enn viUt 
eins stór og lítib ti é. ÞaD er þó audvitad ekki >tré« í eigin- 
legum skílningi. Þar sem i dœmisögu frelsarans er sagt um 
frœkorn jurtar þessarar, sem gœdd er þessum makalausa 
vaxtarhœfílegleika, ad þad sé minnst allra frœkorna, þá & 
ekki að akilja þad svo, ab mustardskornib sé minna en öll 
írœkom, sem tU eru, heldr ab þad sé minnst þeirra frœieg^ 
nnda, sem menn 4 þeim tfma voru vanir aD sá i maturta- 
garda eda akra Gydingalands. 

J. Bj. 



10 

ÞéTf sem enið að hugsa uniy hve litíl trdiu yðar 
-er, og viljið nú þar af leiðanda biðja drottin yðar 
og frelsara að auka þessa litlu trú yðar og vor 
^ra, svo hún dugi til starfsins og striðsins, er fyrir 
liggr, gætið að þvi, rannsakið það á undan öllu 
-iJðru, hvort þessi litla trú, sem þér hafið, er nú 
virkilega þess eðlis, að hún geti tekið þroska og 
fí*amförum. Er hún virkilega lifandi? Hefir hún i 
«ér mögulegleik til að vaxa? Hefir hún nokkur 
lifsteikn? Er það ekki dauð trú, einskisverð bók- 
stafstrú, ávaxtarlaus vana-krístindómr? Ef svo er, 
þá er til ónýtis að biðja um aukning á þvílikri 
trú. 

Ðauða trúin er sama sem ekkert — oft miklu 
minna og verra en ekkert, og að biðja um aukning 
A þvi, sem er ekki neitt eða þar fyrir neðan, er 
meiningarleysa eða jafnvel óhœfa. Munið eftir ííkju- 
trénu, sem varð á vegi Jesú og ekki bar neinn 
ávöxt. Hann fann ekkert á þvi nema blöðin tóm. 
Þá sagði hann við tréð : »AIdrei vaxi á þér ávöxtr 
framar«. Og svo visnaði tréð jafnskjótt. — Sjáið 
þar örlög dauðu trúarinnar. Látið yðr ekki detta í 
hug að biðja um aukning á þess konar trú. Það 
myndi enginn grœða neina lifandi ögn á þvi, þó að 
dauða trúin i kirkju vorii margfaldaðist I hið öend- 
anlega. 

Eins og vér höfum þegar heyrt, segir Jesús, að 
lœrisveinar slnir myndi gjöra kraftaverk, ef þeir 
hefðí trú eins og mustarðskorn. Trúin þeirra var 
nú einmitt þess konar trú, og svo vitum vér líka, að 
hún fékk þann dœmalausan vöxt og varð að þvi 
makalausu afii, að þeir með henni gátu virkilega 
framkvœmt yfirnáttúrleg undr. Geta þá allir þeir, 



11 

tísm BiffH dálieið af samskonar lifandi trú, ofr-lflift 
lifanda trúar-frœkorn i eigu sinni, búizt rib þvi, aft 
drottinn veiti þeim svipaðan trúarþroaka^ svipada 
aukning á hinni litlu og veiku trá þeirra^ ef þeir 
biðja hann þess? Getið þér,. sem nú í dag og fram- 
vegis — með litla trúar-frœkornið í sálum yðar — 
biðfið til drottins: »Auk þú oss trúna«, haft vissa 
Yon um bcBQheyrslu? Eg svara þessu hiklaust ját- 
Hndi, svo framarlega sem bœnin þeirra^ sem þann- 
ig biðja, er eins einlaeg og ekta eins og hún var hjá 
lœrisveinunumy sem á undan ðllum öðrum báðu með 
þessari bœn. 

Í hverju sýndi það sig, að bœn þeirrá var ein- 
læg og ekta? — Það sýndi sig i þvi, að þeir undir 
handleiðslu drottins framfylgdu þessari bœn með lifl 
^lnu. Lifið þeirra leitaði i sömu áttina eins og bœn- 
in. Þeir lögðu fram alla sina orkn^ allt sitt lif, til 
þess að bœnin þeirra um aukning á trúuni þeirra 
gæti orðið heyrð. 

Það er til ónýtis að hrópa til drottins biðjandi 
Qm meiri trú, svo framarlega sem lífsstefnan ðll^ 
flramkoman öll i iifinu fer i alveg gangstœða átt^ 
Margir biðja um meiri trú, og verða aldrei bœn- 
heyrðir, sökum þess, að þeir vilja aldrei neitt vinna 
áð því sjálfir, að þeir geti orðið boeuheyrðir, aldrei 
leggja neitt á sig til þess að trúin þeirra geti vax- 
iby fást ekki til að nota þessa litlu trú, sem þeir 
hafa, hennl sjáifri til eflingar. 

Hin litlay veika og ófullkomna trúin er eins og 
bam, sem enn þá er svo kraftalaust og ðþroskað, aÖ 
það getr ekki gengið. Það þarf að læra að ganga^ 
eh sá lærdómr kostar meir en litla áreynslu^ Maðr 
^tr Ilka A fullorðins aldri orðið eins og veikt og 



12 

máttvana ungbarn við þaö aö líggja í rúminu marga 
mánuði i einhverjum sárum og seigpínanda sjúkdömL 
Vér vitum sumir af eigin reynslu, hvilika skelíilega 
áreynslu, hvilik harmkvæli það kostar, að rifa sig^ 
— eftir sllka langa og þunga legu — upp af slnum 
þrautabeði, standa á fœtr og fara að ganga. ÞeA 
væri til ónýtis undir þeim kringumstœðum að biða 
biðjandi i rúminu þangað til maðr i einni svipan — 
fyrir yflrnáttúrlegt kraftaverk — fengi mátt til að- 
risa úr rekkju og ganga um allt, eins og annað al- 
heilbrigt fólk. Við sliku kraftaverki má enginn 
búast, og við þvi býst enginn. Sá, sem á þennan 
hátt er orðinn eins og hvitvoðungr, veit með vissu, 
að hann fær aldrei aftr máttinn til að ganga,, 
hversu mikið sem hann biðr um þann mátt, nema 
þvi að eins að hann jafnframt leggi ákaflega hartá. 
8igy beiti allri þeirn litlu orku, sem hann á enn tiL 
i eigu sinniy til þess að komast á fœtrna. Fyrst er 
að hafa hug tii að risa upp i rúminu og setjast 
framan A. Þar næst með stuðningi að stiga á fœtrna^ 
hálfboginn og skjálfandi. Þar næst að draga sig, 
náttúrlega Kka með stuðningi, áfram eitt eða tv^ 
fótmál. Og þetta, svo litið sem það sýnist vera^ 
engan veginn allt i einu. Tíl að komast svona 
langt, eða réttara sagt svona stutt, hafa ef til vill 
gengið fleiri dagar. Allt er undir því koraið, a5 
hinn veiklaði maðr gjöri sjálfr með guðs hjálp allt, 
sem hann getr, og gefist svo ekki upp, missi ekki 
móðinn, Þá verða fótmálin burtu frá rúminu smám- 
saman fleiri. Hann getr i upphafi að eins «gengi& 
með«, eins og forðum, þegar hann var lítið barn; 
en innan skamms fær hann fyrir æfinguna og á- 
reynsluna mátt til að »sleppa sér« og ganga hindr- 



iS 

unarlaust, fyrst um slétt gólfið til og frá, siðan upp 
eða ofan stigann, og á endanum hvert sem hann 
vill. — Hin litia og veika trú yðar þarf að læra 
að ganga nákvæmiega á sama hátt. Hún fær al- 
drei, hvernig sem beðið er, þann hœfilegleik, aö 
geta gengið ein^ nema því að eins að þér notið 
hana med því litla afli, sem hún hefir, til að gjöra 
allt, sem hún getr. Þá tyrst, þegar með hana er 
farið á þennan hátt^ er til nokkurs að biðja um 
aukning á henni. Að eins með þessu möti getið 
þér vænzt þess, að hin litla trú yðar fái svo mikið 
afly að yðr verði unnt að rísa undir krossinum, sem 
yðr er ædaðr, eða skyldubyrðum þeim, er yðr sem 
kristnum mönnum tilheyra, og tylgja frelsaranum 
þangað, sem honum þöknast að leiða yðr. 

Munið eftir þjóninum I dœmisögu frelsarans, 
sem tók pundið, er húsbóndi hans fékk honum i 
hendr til að ávaxta, vaíði það í sveitadúki og gróf 
það í jörðu. Þannig fara margir með trúarpundið 
sitt, sem þeir þágu að gjöf af guði almáttugum. 
Þeir eru að myndast við að biðja dag eftir dag, 
viku eítir viku, ogáreftir ár: »Auk þú oss trúna*, 
en trúarpundið liggr niðrgrafið og falið í dauða- 
umbúðunum. Þeir hirða ekki um að ávaxta pundið 
sitty og i stað þess að fá bœnheyrslu, er pundið tek- 
ið frá þeim, — gjörsamlega horfið úr eigu þeirra 
áðr en þeir vita af Fyrir þetta háttalag eru marg- 
ir, sem einu sinni áttu dálítið af lifandi trú, orðnir 
að vantrúarmönnum, og á þennan hátt er vafalaust 
mestöll islenzka nútiðar-vantrúin til orðin. 

Gleymi enginn af oss þessu, þegar vér biðjum 
tíl drottins: >Auk þú oss trúnac. 



u 

Vér fiQQum vist allir til þess, sem núeigum a& 
8etjast héf á kirkjuþing til sameiginlegrar vinnu a& 
félagsmáluœ kristni vorrar, hversu mikil þörf osa 
hverjum iyrir sig og öllum sameiginlega er á meiri 
trú. Hinar kirkjulegu framkvæmdir vorar á siðast 
lidinni tiðy kirkjufélagsárinu siðasta, hafa vitanlega 
verið sorgiega litlar. Og þær litlu framkvæmdir, 
eða réttara sagt: það mikla framkvæmdaleysi, sem 
komið hefir fram í hinum kirkjulega félagsskap vor- 
um, er talandi vottr um hið vantanda trúarafi hj& 
0S8 öllura kirkjufélagsmönnunum. Eg býst við, að 
flestir at oss hugsi íremr daufiega tii árangrsins af 
binu félagslega starfi voru á þessu næst liðna ári. — 
Það er fyrir oss nú líkt og þeim Simoni Pétri, er 
þeir höfðu setið heila nótt úti á Qenesaret-vatninu 
og ekkert fiskað. Það þarf aukna trú til að halda 
-starfinu drottinlega áfram, þegar ekkert sýnist ganga. 
Það er daprlegt að setjast á kirkjuþing, þegar allar 
kirkjulegar fjelagsframkvœmdir sýnast ómögulegar, 
þegar allir ganga með þá sannfœring i huga sinum, 
að ekkert verði gjört, að árferðið sé svo ervitt og 
illt, að engu verði um þokað fjelagsmálunum til efl- 
ingar. Undir slikum kringumstœðum þarf eg naum- 
ast að minna neinn af yðr á Ilfsnauðsyn vor allra 
á þvi að biðja drottin að auka oss öllum trúna. 
Þér mynduð biðja svo sjálfkrafa, án« nokkurrar bend- 
ingar eða áskorunar frá mér, ef þér á annað borð 
eigið heima i bœnarheiminum. 

En það er annað, sem eg vil minna oss alla á 
nú, til að enda mál mitt með. Biðjum frelsarann 
nú strax og allt af meðan vér vinnum hér saman 
á kirkjuþinginu, hver út af fyrir sig og allir sam- 
eiginlega, um það, að þá er samvinnan hér á þess- 



16 

um stað er á enda, þá taki hver einstakr af oss- 
með sinni litlu trú virkilega til starfa fyrir máleín- 
ið drottins, livað sem öllum ervíðleikunum líðr, — L 
stað þess að leggja árar í bát og gjöra ekkert. 

Látum það verða ávöxtinn af setu vorri ogsam- 
vinnu á þessu kirkjuþingi, að bver einstakr af os». 
upp á orðið drottins, eins og Símon Pétr forðum, 
leggi út á djúpið, og, án alls tillits til þess, hve er- 
vitt heflr gengið í liðinni tlð, varpi út neti sínu til 
fiskidráttar, — haldandi því föstu, að með því móti, 
en að eins með þvi móti, muni drottinn senda oss. 
blessan sina og auka oss trúna. 

>Hér flýtr skip á öldum, að fiska gengr tregt^ 
en fljötum ei á grunnmiðunum lengr; 
á djúpið skal halda, þótt virðist voðalegt, 
og vitum, hvort þá ei betr gengr. 

Ó, leggjum út á djúpið í drottins nafni þá, 
og drögum vel og höldum svo að landi, 
að lending vér megum í liísins höfnum ná; 
— en leiðið um djúpið er guðs andi«.i 



1) >Sameiziingin« Vn, 7. 



Sársaukinn í lífinu. 

Fyrirlestur 

eptir Fr« J. Bergmann. 



Hið nýlátna stórskáld Englendinga, Tennyaon^ 
kemst svo að orði um sjálfan sig 1 einu hinu nafn- 
frœgasta kvæði sfnu, er hann nefnir ^vinar-torrekc 
(in memoriam): »En hvað er jeg? Barn, sem græt- 
ur um nótt, barn, sem grœtur eptir Ijósinu og kann 
^kkert annað mál en grátinnc. 

Þetta skáldlega orð mætti hver maður að meira 
og minna leyti heimfæra upp á sjálfan sig. Það er 
eitthvað inni fyrir hjá oss öllum, sem grætur. í 
vissum skilningi erum vjer allir börn, sem grátum 
af því, vjer erum í rayrkri staddir og þráum Ijósið, 
— börn, sem á hinum þungu stundum lífs vors 
kunnum ekkert annað mál en þetta undarlega al- 
heimsmál : grátinn, — það mál, er allir skilja og þó 
^nginn til fulls, nema guð einn, sem gaf oss tárin. 
Líflð byrjar með sársauka og endar með sársauka. 
Eitt af aðal-einkennum þessarar j'arðnesku tilveru 
vorrar er sársaukinn. Við það er bezt að kannast. 
Jeg skil ekki annað en hver maður neyðist til að 
kannast við það fyrr eða síðar á æfi sinni. 



17 

Nú er lika öldin sú, ad ekki er leitazt; við ai| 
leyna sUku. Það er engan veginn synd þess timi^ 
er Yjer nú lifum á, að hann leyni sársaukanum^ 
fari með hann i felur^ eða vilji ekki v.ð hann kann- 
ast. Fáir samtiðarmenn vorir finna hjá sjer mikla 
íreisting til að aðhyllast þá heimspekilegu skoðun á 
lifinu, sem staðhæfír, að heimurinn, er vjer lifum í, 
sje hinn allra-bezti, er unnt sje að hugsa sjer, kjðr 
mannanna sjeu svo góð og llf þeirra eíns auðugt af 
gleði og giptu, fögnuði og farsæld og framast megl 
verða. 

Það er miklu fremur sú lifsskoðunin, sem n4 
virðist vera rikjandi i heíminum meðal hærri og 
lægri, meðal þeirra, er mesta menntun hafa hlotið 
og hinna, sem fáfróðastir eru, meðal hinna auðug- 
ustu ekki siður en hinna fátækustu, að bágindin og 
bölið, kvölin og kveinið, sársaukinn og sorgin hafi 
hvervetna yfirhönd i lifl mannanna. 

Þetta kemur hvervetna fram. Eitt hið allra 
órækasta merki þess eru dagblöðin. Óvlða kemur 
betur i Ijös, hvað almennt er hugsað i heiminum, 
heldur en þar. Þau eru eflaust, þrátt fyrir marga 
og mikla annmarka, ein hin sannasta skuggsjá 
mannlifsins. Hvaða frjettir eru það, sem þau ura 
fram allt keppast við að færa lesendum slnum? 

Þær frjettirnar, sem dagblöðin virðast leggja 
lang-mesta rækt við, eru um böl og bágindi mann- 
anna. Þau rekja upp fyrir oss þá glatstigu, sem 
ástrlður mannlegs hjarta og neyðin i hennar ótal 
myndum hrinda manninum út á. Þau segja oss, 
hvernig þessi eða hinn aumingja maðurinn, annað- 
hvort hamslaus af harmi, eða með köldu blóði, eptir 
langa og óbrjálaða umhugsun, leggur hönd á sjálfan 

2 



18 

8ig og íirrir sig lífi. Eða þau tala ura þá kúgun, 
sem á sjer svo víða stað i heiminum, og eymdina, 
sem af henni rís. Eða þau lýsa hinum miklu verk- 
föllum og hryðjuverkunum, sem opt eru þeim sam- 
fara, og örbirgðinni og skortinum, er myndaði or- 
sökina til þeirra og of opt margfaldast vegna þeirra. 
£ða þau segja frá tilraunum anarJcistanna til að 
Bprengja 1 lopt upp konungshallír, þingsali og leik- 
hús, þar sem urmuU af fólki er saman kominn. 
Þessar og aðrar eins frjettir leggja dagblöðin lang- 
mesta rækt við, og aldrei finnst þeim, að þau leysi 
ætlunarverk sitt eins vel og rækilega af hendi, eins 
og þegar þeim tekst að ná í langar og nákvæmar 
lýsingar af einhverju þessu. 

Hið innra einkenni allra þessara hryðjuverka 
er sársaukinn, sem liggur á bak við þau. Hann er 
þar í einhverri af hinum ótal myndum sínura. Það 
er hann, sera hefur þetta óskiljanlega aðdráttarafl 
fyrir hugi lesendanna. Það vita dagblöðin og færa 
sjer það i nyt. 

Ef vjer gætura að hinum æðri bókmenntum 
vorra tímíi, munura vjer komast að svipaðri niður- 
stöðu. Það er sársauki mannlegs hjarta, sem skáldin 
nú á dögura i alveg sjerstökura skilningi hafa gjört 
að yrkisefni sínu um langan tíma. Það er ekki 
gleðin, ánægjan, fögnuðurinn yfir lífinu, sem verið 
er að lýsa, þvert á móti ber svo lítið á þessu í 
mannlífsmyndum nútíðarskáldanna, eins og það 
hefði engan rjett á sjer, — væri alls eigi til. En 
vjer erum leiddir inn á sjúkrahús, þar sera allir 
sjúklingarnir virðast sár-aumir, en enginn læknir 
nje læknislyf við hendina til að bæta úr bölí þeirra. 
Ein skerandi kvöl, sem nútiðarskáldunum virðist 



19 

lífið hafa í för með sjer, er hið eiginlega yrkisefni 
þeirra. Lýsingar þeirra bera svona dirnman lit og 
dapran búning fyrst og fremst auðvitað vcgna þess, 
að þannig lita þeir sjálfir á lífið. Böl og bágindi, 
eymd og ófarir sjá þeir hvervetna. Og svo yrkja 
þeir svo sem að sjálfsögðu um lifið eins og það 
kemur þeim fyrir sjónir. En eflaust hefur það Ifka 
mjög sterk áhrif á rit þeirra, að þeim er kunnugt 
um smekk samtfðarmanna sinna f bókmenntaiegu 
tilliti. Þeir taka tillit til hans ekki siður en dag- 
blöðin. Þeir hafa efiaust býsna Ijösa hugmynd um, 
hver einkenni sá skáldskapur verður að hafa, sem 
fólk nú á dögum tekur mestu ástfóstri við. Gamla 
sagan: Sá, sem á hlíöðpfpuna blæs, leikur helzt 
þau lögin, er hann veit, að bezt láta f eyrum til- 
heyrendanna. 

Það er þvi engum blöðum um það að fletta, að 
það er fremur dapurlega lítið á líflð af flestum sam- 
tíðarmönnum vorum. Og óánœgjan ög gremjan yfir 
böli Iffsins lætur sjer ekki nægja að syngja sinn 
sorgaróð og tárast á gröfum forfeðranna, eins og 
svo opt hefur átt sjer stað áður, heldur knýtir hún 
knefa sfna og mundi f bræði sinni vilja Ijósta for- 
sjönina, sem gangi hlutanna stýrir, i auglitið, eí hún 
vœri þess umkomin. 

Flestir þeirra, er eingöngu rýna niður í hina 
döpru hlið tilverunnar, tapa trú sinni á himneskan 
föður,— almáttugan, miskunnsaman, kærleiksrfkan, — 
er hafi örlög mannanna f hendi sjer, stjórni við- 
burðunum i Iffi þjóðanna og einstaklinganna og beri 
föðurlega umhyggju fyrir mannanna börnum hjer á 
þessu sársaukans landi. Þessi dapra Iffsskoðun, sem 
nú er rfkj'andi, stendur því í nánasta sambandi við 

2* 



90 

það fráfall írá krietiadóminum, sem á sjer stad á 
vorum dögum vidsvegar í binum krístnu löndum« 
Því verður ekki neitað, að vantrúin stendur örvænt- 
ingunni svo undur nærri. £f vantrúaður maCur íer 
á annað borð að bugsa um líðð með alvðru, blýtur 
honuro að verða dimmt fyrir augum. Hann blýtur 
að örvænta bæði fyrir sjálfa sig og aðra. Líí bans 
verður gagntekið af óumræðilegum sársauka. Hana 
bugsar ekki um annað, talar ekki um annað. Eins 
og sáy sem lokar sig inni i algjörðu myrkri, missir 
um siðir sjónina, íœr ekki sjeð Ijósið, þótt hann sje 
leiddur út í það, eins missa margir þessara manna 
hœjðleikann tíl að sjá bina bjartari hlið tilverunnar. 
Og þá verður það eðlilegast fyrir þá að ueita því, 
að hún sje til, staðbæfa að allt sje myrkur. 

Hið mikla böl, sem mannlífið er báð, verður 
þannig eitt af binum belztu og traustustu varnar- 
virkjum vantrúarinnar. Hún gjörir eins mikið úr 
þvi og henni er unnt. Hún staðbæfir, að ^allt Ilfið 
sje kvöl, — dinglandi eins og pendúllinn milli sárs- 
aukans og leiðindanna«; það sje »bringbraut úr gló- 
andi eimyrjuc (Schopenhamr). Og svo blær hiin 
óviðjafnanlega nöprum kuldablátri að trú kristinna 
manna á almáttugan guð, er stjórni og stýri þessu 
ðUu og birti mönnunum kærleika sinn með óum- 
ræðilegum pyndingum og drepandi plágum, óg láti 
xnannlegar sálir kremjast eins og kornið milli kvarn- 
arsteinanna. 

Þessi gifurlega lýsing vantrúaðra manna ásárs- 
aukanum verður opt og tiðum til þess að varpa 
skugga á trúna í hjörtum kristinna manna. Hún 
rœnir margan manninn þeirri huggun i raunum og 
mæÖQy er trúarbrögðin veitay og gjörir marga heil- 



21 

brigða sál sjúka, fuUa af örvænting og óumrœðileg- 
um kvíða. Það getur því ekkí verið óþarft verk, eins 
og nú er ástatt, að hugsa um sársaukann í lífinu 
meö stilling og gætni í Ijósi kristindómsins. 

Aðalatriðið fyrir oss kristna menn er hjer hið 
sama og ætið endrarnær, þegar einhver mikill vandi 
er á ferðum, að leita að svðrum ekki hjá sjálfum 
oss, heldur í guðs orði. Svarið, sem vjer þar fáum, 
er ætí& óyggjandi. Jeg vil þvi leitast við að láta 
niðurstöðu þessara hugleiðinga um sársaukann i líf- 
inu vera sökta niður i hina ótæmandi gullnámu guðs 
heilaga orðs. Það á að vera Ijós á leið vorri og 
lampi fyrir f ót vorn á hinni jarðnesku vegferð vorri. 
Aldrei megum vjer án þess Ijóssins vera. En þeg- 
ar gatan liggur gegn um sársaukans dimma dal, er- 
iim vjer þó aumlegast staddir, ef vjer höfura eigi 
þetta blessaða Ijösið hjá oss. 

Jeg býst eigi.við að segia neitt nýtt, koraa með 
lieinar nýjungar. Læt rajer heldur eigi til hugar 
koma, að jeg fái geflð skýringar yfir hið leyndar- 
dómsfulla og hulda ráð drottins, sem guðleg opin- 
berun hef ur eigi afhjúpað fyrir mannlegura skilningi. 
Vjer erura umkringdir leyndardómum A allar hliðar 
og vitum að svo verður það að vera, raeðan auga 
vort öðlast eigi aukið sjónar-afl. En vjer látura eigi 
þessa leyndardóroa svipta oss þeirri trú, sem ein 
fœr geflð oss afl og þrótt til að bera sársaukann, 
sem fylgir þessari jarðnesku tilveru vorri, heldur 
bíðum vjer þolinmóðir og segjum: 

Ó, blessuö stand, er ejerhver rún er ráðia 
og rauDaspurning, sem nijer duldist hjer, 
og jeg sje vel, ab vizkan tóm og nk'bin 
því veMur, að ei meira sagt oss er. 



22 

I. 

Optimismas. Pessimismus. 

Grikkir og Bómverjar, 

Frá alda öðli hafa tvær lifsskoðanir skipzt á i 
ifl þjöðanna og einstaklinganna. Önnur með ein- 
kenni gleðinnar og œskannar yfir sjer, ánægð með 
liflð og hlutskipti lífsins, sannfærð um að liflð sje 
gott, heimurinn góður, mennirnir góðir. Sú lifsskoð- 
un er kölluð optimismus á latfnu ("ensku optimism), 
og er það leitt af latneska lýsingarorðinu optimus^ 
sem þýðir >hinn bezti«, af þvi lifsskoðun þessi geng- 
ur út frá þvi, að tilvera mannanna hjer sje hin 
bezta, er hugsazt megi. En fylgismenn hennar haf a 
á ýmsum timum gengið misjafnlega langt, og nær 
þvi orðatiltæki þetta yflr alla þá skoðun á lífinu, 
sem mikið gjörir úr hínu góða i tilverunni, en litið 
úr hinu illa. 

Gagnvart þessari lifsskoðun stendur önnur, sem 
er hinni alveg gagnstæð. Hún ér stúrín og gröm 
yfir lifinu, óánægð og sár yfir öllum hlutum milli 
himins og jarðar, álitur allt fyrirkomulag hlutanna 
öfugt við það, sem það ætti að vera, er sannfœrð 
um, að tilvera mannanna hjer á jörðunni sje hin 
allra-aumasta, er hugsazt megi, — liflð einlæg kvöl 
frá vöggunni til grafarinnar. Þessi skoðun á liflnu 
hefur verið nefnd pessimismus (á ensku pessimism), 
dregíð af latneska orðinu pessimus, hinn versti, — 
af þvi fylgismenn þessarar skoðunar á liflnu álita, 
að heiniurinn, sera vjer lifum i, sje hinn allra lak- 
asti, er unnt sje að imynda sjer. 

Af þvl, sem þegar heflr sagt verið, sjáum vjer, 
að æskumanninum er gjarnt til að vera optimisti, 
meðan reynslan heflr ekki varpað neinum skugga 



38 

yflr llf hans, lye leitt Deitt ský ínn fyrir sjóndeild- 
arhringinn, og kraptarnir og Qörið og fögnuðurinn 
yfir lífinu bera hann á gullstól eins og eitthvert 
hamingjunnar óskabarn. Aptur á móti er gamaU 
menninu gjarnt til að vera pessimisti, því lamaður 
á sál og likama stendur hann þá uppi, með göngu- 
staf sinn brotinn og gröfina skammt fram undan 
sjer. Lífið hefur dregið hann á tálar, ef til vill 
svipt hann flestu þvf, er hann festívið ást og yndi, 
og steypt honum úr gullstól hinna fögru œsku- 
drauma. 

En þótt nú þetta sje býsna almennt, kemur 
hitt ekki síður opt íyrir, ekki sízt á vorum dögum, 
að vjer hittum æskumenn með allan sársauka hinn- 
ar döprustu lífsskoðunar í hjörtum sínum, og gamal- 
menni ung I anda, ánægð við Ilfið og mennina, með 
hinar fegurstu framfaravonir fyrir mannkynið í heild 
sinni. 

Hið sama verður fyrir oss, þegar vjer lesum 
mannkynssöguna. Vjer sjáum þar, að meðan þjóð- 
irnar eru á sinu æsku og framfara skeiði, breiðir 
hin glaða lifsskodun þeirra einhvern töfrablæ fagn- 
aðar og friðar yfir líf þeirra. En um leið og þetta 
blómsturskeið er á enda fer apturft)rin að koma í 
Ijós I einni eður annarri mynd og með henni skygg- 
ir fyrir gleðina, skáldskapurinn fer að verða þrung- 
inn duldum harmi og döpru þunglyndi og bókmennt- 
irnar að lýsa hrakförum mannanna og ranghverfu 
lífsins. 

Engin þjóð hefur glaðari og ánægðari verið með 
llf sitt en gömlu Grikkir. Undir hinum heiðskíra 
himni Gríkklands Ijek fólkið sjer lengi framan af 
eins og börn, sem ekki vita af neinu iUu. Vtsvit- 



andi leituðust Uka Grikkir Tið áð bjrrgja auga sin 
fyrir binu illa og óþægilega. Hættulegum hlututo 
og illum viðureignar gáfu þeir hin fegurstu nöfn^ 
eins og þegar þeir t. d. nefndu Svartahaíið, þar 
dem siglin^in átti að vera svo afarhættuleg, haíið 
gestrisna. Samt sem áður fundu þeir til sársauk- 
áns, sem lííið hefur i för með sjer, — fundu það 
betur og betur, eptir að hag þjóðarinnar tók að 
hnigna, og frelsið, sem hún elskaði svo heitt, hneppt- 
ist i i^ötra. Þessi sársauki varð á blómaskeiði hinn- 
ar grísku listar sálin i hinum dýrðlegustu listaVerk- 
ixtú, et að líkindum verða fyrirmyndir meðan heim- 
tífinn stendtíí*. 

Hvernig Grikkjum var unnt að láta kaldan 
liiarmarann láta i Ijósi mannshjartans æstustu til-^ 
ðnningar, sársaukann, bæði hinn likatnlega og hintí 
ándlega^ sjest hvérgi betur en á hinni nafhfrægu 
Laókóon'mynd, Samkvæmt sögninni var Laókóon 
prestur í Trójuborg, þjónandi í musteri hins volduga 
Áppollóy en síðar hinum máttuga sjáfarguði, Poseidon. 
Hann varð óvinur AppoIIóS; bæði af þvi hann gipti 
8ig gegn vilja hans, og einkum sökura þess, að hann 
á að hafa varað við, áð trjehestinum hola, seni 
Varð Trójuborg að falli, væri hleypt inn fyrir borg- 
armúrana. Þegat* hann með sonum sínum tveimur^ 
hinum efnilegustu ungmennum, var að undirbúa 
dýraförn eina mikla til sjáfarguðsins, koma tveir 
ógurlegir höggormar af hafi utan, ráðast að þeim 
feðgunum þremur, vefja sig utan um þá og nista 
þá í sundur með óumræðilegri kvöl. Að hafa stað- 
Ið fyrir fraraan myndastyttu þessa og virt fyrir sier 
þá sársaukans skelfing, sem titrar gegn um hvern 
TÖðva þessara þriggja manna, og þá ógurlegu sAIar- 



ð5 

atigist, sém listlnni hefur tekizt að láta augu og^ 
andlitsdrætti birta manni, er elti hin áhrifamesta 
Éjón, er nokkur hugsandi maður fœr litið. 

Hver, sem þá sjön skilur, sjer og veit, að það^ 
er ekki þjöðsagan ein frá hinni heiðnu tíð^ sem list- 
in hefur þama gjört ódauðlega, heldur erum vjer 
það mennirnir allir, sem þarna stöndum, nístir högg- 
ormstönnum syndarinnar og sársaukans. Og þaJV 
íer um oss ósjálfrAtt einbver dauðans kuldabrollur. 

Hið vœngjaða orð Sópbóklesar, þar sem hann 
segif, að hið æðsta og stærsta, sem unnt sje aft 
hugsa sjer, sje það áð bafa aldrei fæðzt, lýsir þung- 
lyndinu, sem lá eins og naðra við rætur hins blöm- 
lega þjóðlífstrjes, er hjekk fullt dýrðlegustu ávaxta. 
mannlegrar listar. Líf binnar grísku þjóðar, helgað 
listinni eins og það var, er óræk sönnun þess, að^ 
listin ein og út af fyrír sig fullnægir ekki til Iengd« 
ar hinum dýpstu kröfum mannsandans. 

Hjá Rómverjum var hugmyndin um sæluna 
tvinnuð saman við hugmyiidina um vcldi þjóðarinn- 
ar, sem okki gjörði sig ánægða með noitt minna 
en aÖ leggga undir sig allan heiminn. Meðan verið* 
Var að ná þessu mikla takmarki, voru Rómverjar 
drembnir yfir dyggð sinni og þóttust fyrirbana vera 
sælir og ánœgðir um fram aðra. En þegar tak- 
markinu hafði voríö náð og þeir höfðu hremmt beim- 
inn allan í járnklær sínHr, vildi verða fremur lítið 
úr hinni rómversku dyggð. Þegar auðæfl alls heiras- 
íns lágu 1 hrúgura út um landið, þegar Rónivcrjar 
höfðu varpað eign sinni á allt, sem þeim gat til Iiug- 
ar komið að girnast og öslað i nautninni eius og 
dýr, rak viðbjóðinn við lífinu og skoðunina um, að 
það vœri hin mesta hefndargjöf, eins og niðdimma 



þoku inn yíir þjóðliíiðy og sársaukinn varpaði hin- 
um göfugustu öndum út i myrkustu örvœnting. 

Jafnvel hin heimspekilega lifsskoðun Stóikanna 
ihafði ekkert annað lyf að ráðleggja en það að leggja 
hönd á sjálfan sig og firra sig lifi, þegar byrdin 
Tœri orðin oí þung. Hinn spaki EpUctet hrósar 
^jálfsmorðinu sem hinu eina ótviræða meðali i öll- 
iim mótgangi. Plinius huggar sigvið það, aðmenn- 
irnir hafi þó vissulega eitt fram yfir guðina, það að 
^eta stytt aldur sinn, þegar í nauðirnar reki. í Alex- 
andriu kenndi Hegesias, að allt væri til einkis, sárs- 
aukinn miklu meiri en ánægjan i iifinu. Og seinast 
gripu yfirvöldin þar til þess úrræðis, að banna opin- 
bera fyrirlestra um þessa döpru, örvœntingarfullu 
lifsskoðun. 

II. 
Lífsskoðan anstrœna þjóðanna. 

En látum huga vorn hvarfia eitt augnablik frá 
vestrænu þjóðunum og austur í heiminn. Virðum 
íyrir oss Ilfsskoðun hinna austurlenzku þjöða. Ein- 
kennilegustu trúarbrögðin i hinum austræna heimi 
'Cru þau, sem kennd eru við Biidda. Aðaleinkenni 
þeirra er örvæntíngarinnar lifsskoðun. Austurlanda- 
^jóðirnar lita allar mjög döprum augum á tilveruna 
og skoða lifið meira sem bölvan en blcssan. Von- 
Arleysið og það afileysi viljans og framkvæmdarinn- 
ar, sem er því sarafara, er eitt aðaleinkenni íyrir 
allau hinn austræna heim, — gagnstætt þvi, sem á 
fijer stað með vestrænu þjóðirnar, er að öllu sam- 
töldu gjOra sjer hinar fegurstu vouir og sýna bæðí 
kjark og viljafestu í framkværadum sinum. Þœr 
bera lika söguna og framfarir hennar á herðum 



27 

sjer, þar sem hinar austrænu þjóðir sitja frá einni 
^ldinni til annarrar við hinn sama volæðiskost. 

Hið austræna þunglyndi er líka að orðtaki orð- 
ið. Tilfinningin um þetta þróttleysi viljans, sem 
finnur sjer um megn að taka tauma viðburðanna i 
eigin hönd og láta skríða til skarar, er efl:aust eia 
af hmum mörgu orsökum til þessa þunglyndis. Fólk- 
ið er sifellt að dreyma, enlitið aðstarfa. Og draum- 
urinn er þungur og Ijótur og endar í myrkri og 
skelfing. 

Önnur orsOk til þessa þunglyndis er eflaust 
fólgin í hinni veiku líkamabygging fólksins, er iUa 
þolir alla áreynslu og er ótalmörgum kvillum háð. 
Og hin þriðja orsOk liggur i hinu pólitiska ástandi, 
sem hefir sömu kúgunina í fðr með sjer Old eptir 
dld og lætur einstaklingnum engan frið nje vernd 
i tje, með allri þeirri neyð, niðurlæging og kvöl, 
sem sliku ástandi ætið er samfara. Lif sitt meta 
menn einskis. Dauðahegningin hefur enga skelfing 
i för með sjer. Ber það opt til, að eptir henni er 
sókzt sem sjerstokum hlunnindum. í Klna sækist 
opt fjOldi manns eptir þvi, að láta lif sitt i stað hins 
dæmda glæpamanns, fyrir ofurlitla peningaupphæð. 
Því Búddatrúarmenn þykjast þess fullvissír, að sál 
þeirra muni einhvern annan bástað Oðlast, þegar 
hún skilur við Jíkamann, og það er ofurlltill mögu- 
legleiki til þess, að sá bústaður verði betri, þótt eins 
vel geti hann lika orðið miklu aumari. 

AðalorsOkin til hins austræna þunglyndis eru 
trúarbrOgðin. Frá bOli tilverunnar er dauðinn þeim 
engin lausn, því hann er skoðaður sem fiutningur úr 
einum ham i annan, og i oUum myndum er tilver- 
an sama OrvæntingarlOgmálinu háð. Þegar sálin 



Ékfltfr við líkamann fæðist hún á ný í likama eín- 
hverrrar annarrar veru og þetta ferðalag er enda- 
lanst eins og Gyðingsins gangandi. Jafnvel lífið í 
himninum varir að eins um stund og þött einliver 
kynni að verða svo heppinn að fæðast þar í mynd 
ejnhvers guðdómsins, er ekki sælan fengín með þvl; 
þótt sú tilvera kunni að vara billjónir ára, hangfr 
fallvissan um, að á sinum tíma taki hún enda, einð. 
og Damoklesar-sverð yflr honum, og er sidrjúpandí 
olía niður í þann sársaukans eld, er aldreí slokkn- 
ar i hjarta hans. 

Hin eina lausn trk þessari hringferð sálnanna^ 
eða frá þvi endalaust að fæðast á ný, er hlð 8V<v 
nefnda Nirvana. Þessi Nirvana-hugmynd er mjðg^ 
óákveðin og engum hefur tekizt að skýra hana sv6 
Tiðunanlegt megi heita. En orðið þýðir dauði eða 
slokknun, eins og þegar blásið er á Ijósið og það 
álokknar. 1 hinum helgu bökum austurlanda virð- 
Íðt hugmyndin þýða það, að hætta að vera til, a* 
mannssálirnar renni saman í eina heild, sem svo 
eiginlega hefur enga ákveðna mynd. Og að kom- 
ast í þennan sœlustað, þar sem tilveran hættir, er 
hin eina farsældar von. 

Engin undur, þótt hugur fólksins sje dapur^ 
Tonin engin, viljinn afllaus, framfarahvötin dauð^ 
þrótturinn til að rlsa á fœtur og byrja nýtt Ilf al- 
gjörlega horflnn. En mannssálin hefur einhvern 
grun um, að til einhvers æðra og betra sje htSn 
ököpuð. Og það þráír hún, gegn um allt myrkrið og 
villuna. En þegar Ijós guðlegrar opinberunar eig! 
sýnir henni neina leið til frelsisins, nístist hún af 
sársaukans kvöl og líflð missir alla þýðing slna. 
Allt verður endalaust tál, — byrjunin, endirinn og 



29 

|>ad, sem þar liggur á milliy og efckert er vírl^iLegt 
neroa sáxsaukinn einn. 

Eitt af hinum merkilegustu tákuum vorra tfmm 
-^r i^tbreiðsla Búddatrúarinnar tíl Nordurálfunnajr. 
1 öllum Rtórborgunum þar eru býsna margir wí 
þessi seinni árin, sem játa Búddatrú. í Parísarboi^ 
•er heiU söfnuður, sem staríar að útbreiðslu þessara 
trúarbragða og lifir í þeirri von, að allar mennta- 
þjóðir heimsins muni innan lengri eða skemmri tíma 
safnast saman i trúarlegu tilliti utan um þessa fornu 
liísekoðun. Það er nú i rauninni engar minnstu likr 
ur til, að sú von rætist, — engar likur, að þesst 
íáránlegi flokkur útbreiðist mikið úr þvi, sem orðið 
er. En þeir eru svo margir, sem hafa úttaugad 
cínn andlega þrótt á ofnautn menntunarinnar, — 
haía íyrir löngu varpað trú kristindómsins fyrir 
borð, hafa ógeð á lífinu og ótrú á öllu llísstarfl 
mannanna, og snúa þvl skoðun sinni á tilverunni 
upp í endalaust aflleysis-volgur, sem ekkert viU og 
ekkert reynir að framkvœma. Svo flýja þeir með 
«ina hálfvolgu örvænting i faðm Búddatrúarinnar. 

m. 

liifsskoðun ísraelsmanna. Kristindómarinn, 

Svo hverfum vjer þá frá þessu austurlenzka 
Nirvana, þar sem öU von mannsandans loksins er 
slokknuð^ og til eínnar hinnar minnstu þjóðarheims- 
ins, — þeirrar þjóðar, sem köUuð var til að vera 
mannkynssögunnar Jóhannes skírari, — drottins út- 
völdu þjóðar. Trúarbrögð hennar eru eins ólik 
þeim, sem vjer nú höfum dvalið við um stund, og 
unnt er. Þrátt fyrir aUt leit hiin björtum vonar- 
augum á tUveruna. Og stjarnan, sem varpaði þe&s- 



80 

um vonarinnar bjarma á leið hennar, var trúin á 
Javeh, — frelsisins guð. Messiasarvonin, sem var 
hjartnanna æðsta hugsjön gegn um alla baráttuna^ 
verndaði þjóðina, jafnvei á hinum myrkustu tíma- 
bilum hennar, frá þvi að falla í örvænting. Um 
fram allar þjóðir mannkynssögunnar voru Gyðingar 
vonarinnar þjóð. 

Myndirnar, sem upp eru teiknaðar sumstaðar i 
gamla testamentinu af framtíðar-von ísraels, eru 
eflaust hinar langstærstu og dýrðlegustu, sem til eru 
1 nokkrum bókmenntum. Þegar kvisturinn var 
sprottinn upp at ísaf rót, átti úlfurinn að búa hjá 
lambinu og pardusdýrið að líggja hjá kiðlingnum; 
kálfar, Ijönskálfar og alifje ganga saman og smá- 
sveinar leiða þau, brjóstmylkingurinn að leika sjer 
við holudyr nöðrunnar, og það barn, sem nývanið 
er af brjósti, mun stinga hendi sinni inn i bæli 
höggormsins.i 

Var þá ekki sársaukinn þekktur i fsrael? Eng- 
inn, sem lesið hefur Davlðs sálma, mun neita þvf. 
Sárari andvörp, dýpri stunur, hærri hljóð hefur 
sársaukanum aldrei tekizt að knýja fram úr brjósti 
mannsins en þar koma fyrir. En yfir þeim sárs- 
auka hvilir aldrei örvæntingarinnar myrkur, heldur 
hið bjartasta trúarinnar Ijós. Hið sama verður 
ekki sagt um Prjedikarans bók. Tilfinningin um, 
að allt, sem stendur í sambandi við þetta jarðneska 
líf, sje tál, er þar ákaflega sterk. Þó kemst höf- 
undurinn að þeirri niðurstöðu, að aðalatriði efnís- 
ins, haflð langt yfir alla táldrægni, sjeað óttast guð 



ly Es. 11, 6. 8. 



81 

og halda hans boðorð.^ Enda kemur öllum saman* 
um, að hin myrka lífsskoðun Prjedikarans hafl ekki 
haft nein varanleg áhrif á hugsunarháttinn í ísrael. 

Í Jobsbók er sársauki lífsins gjðrður að aðal-^ 
umtalsefni bókarinnar. Sú bók hefur verið rltuð 
einungis i þeim tilgangi, að skýra spursmálið um^ 
sársaukann. Lengi framan af mun hin eina skýr- 
ing hafa verið sú, að sá, sem mikið hefði syndgað,. 
yrði mikla hegning, mikinn sársauka að Kða sökum 
sinnar syndar. Jafnvel á dögum frelsarans sjáum 
vjer, að sú skoðun hefur veriö rikjandi. Hann full- 
vissar t. d. um, að hinir galíleisku menn, sem Píla- 
tus hafði látið lífláta, hafl ekki verið syndugri en 
aðrir menn, þótt þeir hafl orðið fyrir þessum hrylli- 
lega dauðdaga. VinirJobs bera honum sífellt á brýn, 
að hann hafi orðið að drýgja einhverjar stórsyndir 
í leyni og fyrir þær syndir sje núdrottinn aðhegna 
honum með hinum mikla andlega og líkamlega sárs- 
auka, er hann varð að líða. En hinn yngsti og vitr- 
asti þeirra, Elihú Barakeelsson af Bús, sem þagði 
meðan öldungarnir töluðu, Ijet reiði sina upptendr- 
ast gegn hinum þremur »af því þeir höfðu ekkert 
svar«. Og í ræðu sinni fer hann mörgum orðum 
um þann sársauka, er drottinn sendi í garð hinna 
rjettlátu barna sinna hjer á jörðunni. Hann sýnir 
fram á tilgang hans með þennan sársauka; hann 
sje sá, að hreinsa manninn frá öllu ranglætinu, kenna 
honum að þekkja slna misgjörð, og vara hann við 
syndinni og freistingunni, sem sífellt liggur við 
dyrnar. 

Niðurstaðan, sem höfundur Jobsbókar kemst að. 



1) Prjed. 12, 13. 



-er þessi: Guð sýnir maDninum aldrei bið minnsta 
ranglœti 1 neinu. Hann lætur hann aldrei liða 
neinn sársauka, nema þvi að eins að hann hafi eiu- 
bvern gæzkurikan og góðan tilgang. Hið síðasta 
«var Jobs til drottins sýnir ef til vill betur tilganginn 
með sársaukann en nokkurt annað. >Með heyrandi 
eyra heyrði jeg þig», segir hann við drottin, — það 
er að se^rja áður en reynslan dundi yfir hann. Og 
svo bætir hann við: »En nú sje jeg þig«. Drott- 
inn reynir raanninn til að gjöra hann sjáandi. Sárs- 
aukinn brennir upp skýluna, sera dylur binn and- 
lega heim fyrir vorum innra manni. 

Svo kemur frelsarinn í heiminn í fyllingu tím- 
ans. Þegar spámennirnir eru að lýsa hinum kom- 
anda Messiasi, er sú lýsing full af óumræðilegri 
dýrð, en um leið dýpsta sársauka. »FyrirIitinn og 
af mönnum yfirgefinn, undirorpinn harmkvælum, 
auðkenndur af sárura, likur manni þeim, er menn 
byrgja fyrir andlit sín, svo fyrirlitinn, að vjer raát- 
um hann einkis>. Gáta sársaukans, seni i gamla 
testamentinu hafði fengið sína göfugustu úrlausn, fær 
nú 1 persónu frelsarans, þar sem hann er staddur 
bæði i Getsemane og á Golgatha, æðri skýring, 
dýrðlegri lirlausn. Hann tekur að sjer allan mann- 
legan sársauka og ber hann. Sina sáraukans leið 
gengur hann, þolinmóður eins og lambið til slátrun- 
ar leitt. Og yfir þessum sársauka vinnur hann þann 
dýrðlega sigur, að hann rís upp af gröf sinni sem 
lávarður lifsins og dauðans. 

Kristindómurinn sameinar hinar tvær lifsskoð- 

anir, sem staðið hafa og enn standa andspænis hvor 

annarl i mannllfinu, — pessimismus og optimismus — , 

-fellir skýlausan dóm yflr hið ranga í hvorri stefn- 



Qnni fyrir sig, en lyptir sannleikanum, sem 1 báð- 
um felst, upp I æðra veldi^ þar sem mannleg heim- 
speki, laus við allan sora, verður guðleg vizka. 

í sögu kristninnar eins og í æiBsögu hvers ein- 
staks manns hafa skipzt á bjartari og myrkari tímar. 
Stundum hefur hugsunin dvalið meira við eyðilegg- 
ingarverk syndarinnar og hins illa, og prjedikunin 
fengið myrkari blæ. Aptur endramœr hefur guðleg 
náð og fyrirgefning stafað hinum björtustu geislum 
sínum niður 1 hjörtun og ^Z^dí-boðskapar kirkjunnar 
snúið angistarstunum örvæntandi mannssálna upp 1 
fagnandi lofsöng. En þær öfgar, sem hin heim- 
spekilega hugsun hvað eptir annað hefur leiðzt út 
i, hefur kirkjan ætíð forðazt. Hútk hefur ætíð dregið 
úr hinum gífurlegu lýsingum neitandi lífsskoðunar 
á sársauka lífsins, eins og hún hefur slegið þá menn 
á munninn, sem háværast hafa talað um fullkom- 
leik og góðleik mannlegs eðlis og litið hafa gjört úr 
syndinni og afleiðingum hennar. Ætíð hefur hún 
álitið það aðal-ætlunarverk sitt, að leggja hin grát- 
andi manna-böm upp að föðurhjarta hins himneska 
kærleika. 

IV. 

liifsskodanir vorra tíma: 

Schopenhauer og Hartmann, 

Bealistar. Anarkistar og Socialistar* 

Únitarar. Herbert Spencer, 

Nú á þessari öld hafa tveir þýzkir heimspek- 
ingar, Schopenhauer og Hartmann^ framsett þá ör- 
væntingarinnar lífsskoðun (pessimismus), sem vjer 
höfum nefnt hjer að framan, á heimspekilegan hátt. 
Og með fáeinum orðum vil jeg leitast við að gjöra 

8 



84 

grein fyrir fáeinum atriðum þessa fáránlega bags- 
anakerfls. 

Upphaf allra hluta var þráin eptir þvi, að fá 
að vera til, Þessa þrá nefnir Schopenhauer vilja. 
Frumorsökin til allra hluta liggur í þeásum blinda, 
persónulausa vilja. Fyrst imyndar viljinn sjer 
heiminn, tilveruna alla. Svo steypir viljinn sjer 
niður 1 þessa ímyndun og gjörir hana að virkileg- 
leik. Þannig verður heimurinn til. En af þvl a5 
viljinn var blindur, tilfinningarlaus og skynjunar- 
laus, varð heimurinn og tilveran öU eins óumræði- 
lega aum og bágborin og hún nú er. Að heimurinn 
varð tíl og mannlífiö byrjaði var eintóm tilviljun. 
Og svo vildi það svo til, að allt varð eins illt og 
unnt er að hugsa sjer. Hið ógæfusamasta augnablik 
á maunsæfinni er það augnablik, þegar hann fæðist 
inn i þennan auma heim, sem fullur er af sársauka 
og kvöl. En hið giptusamlegasta augnablik, som 
yfir manninn líður, er hans síðasta, þegar hann 
lykur augum sínum aptur í dauðanum. í mannlifina 
er margfalt meira af sársauka en af vellíðan. Svo 
er skuggahlið Ufsins lýst, opt og tíðum með mikilli 
list og miklum sannleika. Nautnin gefur manninum 
enga sanna vellíðun, heldur eykur sársaukann ein- 
lægt meir og meir. Við þessar hugsanir er svo 
ótal guðlöstunum bætt. » Jeg vildi ekki vera sá guð^ 
sem þenna heim hefur skapað*, segír Schopen- 
hauer. 

Bendir þá ekki þessi heimspeki á neina úrlausn ? 
Jú, að visu. En sú úrlausn er sízt betri en hið 
austurlenzka Nirvana. Það væri bezt fyrir manninn 
hreint ekki að vera til, og mannkynið ætti að taka 
Big saman um að beita öUum styrkleika viljans til 



85 

að láta æfi sinni vera lokið. Það stendur i mann- 
anna valdi að láta mannQölguninni vera lokið. Ef 
hún hættir^ deyr mannkynið út af sjálfU sjer. En 
i rauninni fáum vjer ekki vitað, hvort það mundi 
reynast einhlítt meðal. Þvi ske mætti, að hinn 
blindi vilji í annað skipti fái svo sterka þrá til 
lífslns, að hann steypi sjer niður 1 tilveruna og það 
verði til nýrrar kvalar og sársauka fyrir fiölda af 
nýjum verum. 

Þannig hljóða nokkrar af hinum einföldustu 
setningum þessarar beimspeki. Menn þurfa ekki að 
vera bókmenntum heimsins núátimum mikið kunn- 
ugir til að skilja, hvílik undra-áhrif þessi heimspeki 
hefur baft. AUur réaZí^fa-skáldskapurinn er eins og 
af henniborinn. Þar er einlœgt verið að lýsa hinni 
hryggilegu hlið lífsins og þegjandi gengið út frá því, 
að engin önnur bjartari hlið sje til. Þar er allt 
sársauki, en engín gleði, ekkert til að fagna yfir, — 
allt fer illa, endar í örvœnting. Sorgarleikur lífsins 
er svo opt látinn enda með sjálfsmorði. 

í nánu sambandi við þessa örvæntingar-Ufs- 
Bkoðun i heimspeki og skáldskap standa ýmsar 
hinna einkennilegustu hreifinga nútlmans. Jeg ætla 
að nefna Anarkista og Socialista. Þeir virðast hvor 
öðrum gagnstæðir. Þvl Anarkistar fara fram á, að 
bæta úr böli mannQelagsins með því, að afnema 
alla stjóm, velta öllum stjórnum landanna úr sessi, 
láta hvern einstakling stjórna sjer sjálfum, hefja 
algjört stjórnleysi í hásætið. En Socialistar fara 
fram á, að allt sje fengið stjórn landanna í hendur, 
enginn eigi neitt, stjórnin allt, enginn vinni fyrir 
sjálfan tíig, en allir fyrir stjórnina, enginn sjái fyrir 
sjer og sinu hyski, en stjórnin fyrir öllum. í raun- 

8* 



86 

inni eru dú samt báðar þessar stefnur eitt og hið 
sama. Enda kemur þeim vel saman; þær deila 
ekki. Anarkistar eru fremsta fylking Socialista. 
Það eru þeir, sem œtla að láta fyrsta liöggið rida 
af, steypa öllu hinu núverandi mannfjelagsskipulagi 
á höfuðíð. Þegar það er búið, er timinn kominn 
fyrir Socialistana að slá eign sinni á allt ruslið, 
gefa út þá löggjöf, að hjer eptir skulí allt verða 
eintóm stjórn og allir vinnumenn stjómarinnar. £n 
aðal-einkennið fyrir báðar stefnurnar er algjörð ör- 
vænting fyrir hið núverandi mannfjelags-ástand. 
Allt er illt eins og það er, — öldungis óþolandi. En 
ef þeirra mikla hugmynd um nýja mannfjelagsskipun 
kæmist á, þá væri draumurinn um paradisarsðEluna 
orðinn að virkilegleik 1 fyrsta skipti, — sársaukinn 
og bölið brotið á bak aptur, engin fátækt framar 
tily gæðum jarðarinnar átbýtt jafnt á milli allra. 

Það er eitt ofurlítið kirkjufjelag, sem stendur 
svo einstaklega á fyrir, að hvorki kristnir menn nje 
heiðnir vilja almennilega við það kannast. Það eru 
Únítarar. Eristnir menn vilja ekki við þá kannast, 
af þvi þeir trúa ekki á frelsara heimsins. Trúlausir 
menn vilja ekki við þá kannast, af þvf þeim finnst 
of mikið af kristindóminum eptir hjá þeim, eða þeir 
liti öðru visi á lifið en þeun likar. ÖII stefna ÚnL 
tara er i optimista'&ttína,. Þeir trúa þvi ekki, að 
jörðin sje neinn eymdadalur. Þeir hafa sterkan 
fmugust á »Iöngum andlitum« og megna óbeit á 
þeim trúarbrögðum, sem sjeu táranna trúarbrögð. 
Þeir segjast hafa þúsund náðarmeðul. Meðal þeirra 
Bjeu t. d. söuglistin, blómstriUy sólskinið. Þeir tala 
litið um sársaukann, ganga mest firam hjá honum, 
hafa heldnr enga huggun að bjóða liðandi mannin- 



noL Sem kirkjufjelag hafa þeir fremur litla rðt f 
Dútiðarlifinu; þeim heldur fækkar en QOlgar. Hveni 
vegna? Þeir hafa ekki opið auga fýrir þvi, sem 
DútíðarmenDÍmir bezt Grjá, — sárBaukanum. Og þeir 
hata litla eða enga huggun að bjóða manninom I 
raunum hans. 

Þá er enn ein akoðunálifinu næsta útbreldd, — 
8ú sem álitur að allt, sero við ber i heiminiimy verOi 
samkvæmt ósveigjanlegUy tilfinningarlausu náttúm- 
lAgmáli {Herbert Spencer). Hvervetna sjáum vjcr, 
að allt, sem lífir, verður að heyja látlaust slrið fyrir 
tiiveru sinni. i þessari baráttu lifir það, sem mest 
Itfsafi hefur, bezta lifshæfileika (Survival of tíu 
Fittest). Hitt hlýtur að deyja. NáttúrulögmáUð 
kremur sundur miljónir af lifan'di verum, eins og 
ormarnir i duptinu kremjast sundur undir vagnhjól- 
inu. Það er ekki til neins að spyma á móti. £in- 
Btaklingurínn verður að sætta sig við þetta, — hugga 
síg viðy að bans dauði kunni að verða heildinni að 
einhvenu gagni. — Það er eina huggunin, sem þessl 
lifsskoðun hefur fram að bjóða, þar sem sársaukinn 
og kvölin er annars vegar. 

Gagnvart þessum og þvilikum lifsskoðunum 
Btendur nú krístindómurínn með sina. 

V. 
Sársaakl og vellídaii á vogarskálum lifsing. 

Þegar vjer hugsum um líf vorf:, finnum vjer 
allir, að það er undarlegur vefur af sorg og gleði, 
sársauka og velliðuu. í þeim vef, ef halda má lik- 
ingunní áíram, er uppistaðan velliðun, en ívafið 
sársauki. Þvi fiestum mönnum með heilbrigða sjón 
á lifinu ber þó saman um, að allt beri vott um, að 



maDDÍnum sjo eðlilegt að vera heilbrígður, en það 
sje gagnstætt eðli mannsins að vera veikur; veik- 
indin sjeu eins og eitthvert utan að sækjandi, fjand- 
samlegt afl, er velti sjer yfir manninn, og náttúran 
berjist á móti þessura óvin sínum eins lengi og 
henni sje unnt. Jeg veit ekki betur en það sje al- 
mennt viðurkennd setning, sem öll læknisvísindi 
byggjast á, að manninum sje heílbrigðin eðlileg og 
öll læknishjálp sje eiginlega í þvi fólgin, að hjálpa 
eðli líkama vors til að hrinda veikindunum, þessum 
illa óvin vorum, burt. 

En einmitt af því heilbrigðin er manninum eðlileg 
og oss er öllum ætlað að vera heilum en ekki sjúk- 
um, er oss gjarnt til að gjöra tiltölulega lítið úr 
heilbrigðinni. Hún er oss eins eðlileg og andrúms- 
loptið. Þegar eitthvað ber út af með heilsu vora, 
finnum vjer, hvilík blessun það er að vera heill heilsu. 
Vjer tökum mikið eptir sársaukanum og gjörum 
mikið úr honum, af þvi að hann er oss óeðlilegur. 
En vjer tökum minna eptir þvl, þegar oss Ilður vel, 
þvl vjer álítum það svo sem sjálfsagt. Þess vegna 
segja margir ósatt, þegar þeir eru að tala um eigið 
lif sitt. Ef þeir hefðu haldið nákvæman reikning 
yfir gleði og sorgarstundir lífs síns, mundi þeim ef 
til vill koma á óvart, hve margar og hve lang- 
vinnar gleði- og vellíðunarstundirnar voru. En þann 
reikning halda menn ekki. Þess vegna er það örð- 
ugt, — já eiginlega alls eigi unnt, að vega þetta 
hvað á móti öðru. 

Er annars ekki meira af heilbrigði en veikind- 
um i heiminum? Lifa ekki mennirnir að meðaltali 
miklu fieiri daga heilbrigðir en veikir? 

Heilbrigðin er oss að slnu leyti jafn-eðlileg og 



sjón og heym. En er þvl ekki eins varið í andleg- 
um efnum? Er oss ekki öllum eðlílegt að vera 
glöðum, ánægðum, fagnandi? 

Jeg vil benda á eina stöðu í lífinu — móður- 
stöðuna. Er ekki móðurínni meðsköpuð ást til barn< 
anna sinna og hefur ekki þessi ást óumraBðilegan 
fögnuð í för með sjer ? Þessi ást og sá fögnuður, sem 
henni fylgir, hvílir í hjarta hennar, er Ufsloptið, 
sem hún lifir í dagsdaglega. 

Spyrjum mæðurnar, hvort börnin þeirra veiti 
þeim ekki fleiri gleði- en mæðustundir. Mundu þær 
ekki verða miklu færri, er segðu, að þær hefðu haft 
meirí sorg af börnunum sinum en gleði? Að visu 
hafa þau ollað þeim þreytu og sorgar opt og tíðum. 
Með öndina í hálsinum hafa þær vakað yfir þeim 
marga nóttina veikum. Baldin og óstýrilát hafa 
þau verið og opt valdið þeim gremju. Og svo hef- 
ur sá sársaukinn ekki veríð minnstur, sem þær hafa 
þolað þeirra vegna, þegar þau til vits og ára komin 
hafa breytt öðru visi en þau áttu að gjöra. En 
hinar stundirnar hafa ekki síður verið margar, er 
móðirín hefur hampað barninu sínu á höndum sjer, 
eða þrýst þvi að barmi sínum, svo óumræðilega glöð, 
eða fagnað yfir hinum vaknandi skilningi þess, eða 
fundið til metnaðar i hjarta sinu yfir hæfileikum 
þess. Sá sem staðhæfir, að blutskipti móðurinnar 
8je eínungis þreyta, mæða, sorg og sársauki, fer 
auðvitað með ósannindi. Og sá, sem gjörir svo 
mikið úr móðurgleðinni, að bann gjörír ekkert úr 
eársaukanum, talar heldur ekki satt. En úrskurður 
mæðranna sjálfra, — mundi hann ekki falla gleðinni 
I vil i lang-flestum tilfellum? 



40 

Ef til viU mundi verða meiri vafi á því í hverri 
sem helzt annarri lifðstödu. Það er ekki unnt að 
vega þetta á vogarskálum hvað á móti öðru. Vjer 
höfum engan vissan mælikvarða. Vor heilbrigða 
meðvitund segir oss einungis þetta: Hvorttveggja 
er til, hvorttveggja höíum vjer reynt, hvorttveggja 
vitum vjer að er jafnsatt, hef ur jafnmikinn virkileg- 
leik. Þeir hafa rangt fyrir sjer, sem segja, að mann- 
inum liði aldrei vel, hann sje aldrei sæll, hann taki 
meira og minna út hvert augnablik líís sins, ef ekki 
af öðru, þá af leiðindum. Og þeir hafa einnig al- 
gjörlega rangt fyrir sjer, sem lítið gjöra úr mann- 
legri neyð og lykja vilja augum sínum fyrir sorg 
og sársauka. Sannleikurinn liggur mitt á milli þess- 
ara tveggja öfga. í bikar liísins er bæði vin gleð- 
innar og vin sorgarinnar. Þetta er sannleikur, sem 
reynslan hefur neglt fastan i meðvitund allra manna 
með heilbrigða sjón á lifínu. 

Hverjar upplýsingar fáura vjer í þessu efni í 
guðsorði ? Hvernig skoðar Kristur og postular hans 
mannlifið? Hvað kennir kristindómurinn um þetta? 

Frelsarinn byrjar fjallræðuna með því að tala 
um sæluna. Hann telur upp margar tegundir sæl- 
unnar. Það er allt sæla, sem maðurinn annaðhvort 
beinlinis fær að njóta hjer eða er gefið fyrirheit um 
i öðru lífi og hann nýtur í voninni. Þessi sæla er 
í ýmsum tilfellum sett i samband við sársaukann. 
»SæIir eru sorgbitnir, því þeir munu huggun hljóta«. 
Hann lætur huggunina, sem sorgarinnar menn eigi 
í vændum, vera svo mikla, að hún yfirgnæflr sorg- 
ina. Aptur segir hann: »Sælir eru hógværir, því 
þeir munu jarðríkið erfa«. Hann vill gefa auðmýkt- 
inni mikið og dýrðlegt fyrirheit. Og þetta fyrirheit 



41 

er fólgið í þyly að hann heitír binum au&mjúku, aiV 
þeir skulu á sínum tíma verða mestu ráðandí hjer 
á jörðunni. Það eru launin fyrir þann sársauka 
sjálfsafneitunarinnar, sem auðmýktin hefur valdið^ 
Hann skoðar þá ekki jörðina og lífið á jörðunni 
sem eitthvað í sjálfu sjer iUt, eintóman sársanka og^ 
kvöl, heldur sem eittiivað i sjálfu sjer fagurt og^ 
eptirsóknarvert. Hið sama kemur fram i hinu al- 
kunna orði: »Leitið um fram allt guðsrikis og hana 
rjettlœtis, þá mun og allt þetta veitast yðurc. Elf 
hann hefði skoðað liíið allt einkis vert, álitið allt^ 
sem mennirnir þrá og girnast að kasta eign sinni 
á, þýðingarlaust tál, mundi hann ekki hafa heitijy 
þeim, sem fyrst og fremst hugsa um sálubjálp sina^ 
að gefa þeim einnig >allt þettac. Postulinn Páll 
segir lika, að guðræknin hafí fyrirheit bæði fyrir 
þetta llf og hið tilkomanda (1. Tim. 4, 8). Og i 
brjefinu til Rómverja (2, 4) talar hann um rikdóm 
guðs gæzku, þolinmæðis og langlundargeðs og þá. 
góðgirni guðs, sem leiðir mennina til yfirbótar. Með 
öðrum orðum: rikdómur guðs gæzku er svo mikill, 
að hann gefur jafnvel iðrunarlausum mönnum meiri 
gleði en sársauka, til að leiða þá tíl apturhvarfs og 
yfirbótar með gæzku sinni. 

Þegar jeg þvi hugsa um allt ráð guðs mönnun- 
um til frelsis, að hann gaf þeim sinn eíngetínn son 
til lausn^r^alds, að hann faefur gefið þeim gleðíbob^ 
skapinn um frelsið fyrir trána á hann, — þegar jeg 
hugsa um það, aö hann lætur allt verða þeim til 
góðs, sem elska hann, vill um fram allt fá að vcra 
faðir þeirra, til þess að hugga þá, þegar þeir gráta^ 
og draga sviðann úr sárunum, þegar sársaukinn er 
annars vegar, — fæ jeg ekki betur sjeð með guðs- 



42 

^rð fyrir framan mig, en að drottinn gefi mönnum 
meiri sælu hjer 1 þessu lífi, meira til að gleðjast 
yfir og vera ánœgður með, en hann lætur fram við 
j)á koma af sorg og mótlæti, — sársauka, bæði and- 
legum og líkamlegum. 

Samt sem áður dregur guðsorð engan veginn 
úr þeim sársauka, sem lif mannanna er háð. Það 
minnir á syndina og vekur samvizkuna. Það lætur 
sársauka iðrunarinnar kremja hjartað. En svo gef- 
ur það líka gleði fyrirgefningarinnar, — gleði barns- 
ins, sem vaknar upp eptir grátinn í faðmi föður 
sins. Ekkert orð lýsir mannlegum sársauka jafn- 
satt, með jafnmikilli hluttekning og jafnviðkvœmri 
meðiíðun og guðs orð. Heimspekingarnir komast 
ekki 1 hálfkvisti við það. Þeirra orð fyrnast lika 
fljótt og falla 1 gleymsku, — menn snúa við þeim 
bakinu. Guðs orð fyrnist aldrei, tellur aldrei í 
gleymsku, er ætíð nýtt, eins og talað í dag, þegar 
einhver þarf á huggun að halda. Það segir mönn- 
unura, að þeim beri að ganga inn til lífsins gegn um 
mörg fadrmkvæli. Lausnarinn segir lærisveinum 
slnum, að í heiminum muni þeir hafa þreuging, og 
á öðrum stað segír hann, að hver dagur hafi þján- 
ing í för með sjer. 

Hin jarðnesku heimkynni vor eru því engir al- 
sælunnar bústaðir samkværat guðsorði. Öðru nœr. 
Því heiraurinn liggur 1 hinu illa (1. Jóh. 5, 19), og 
mennirnir hirða lltið ura gæzku guðs, herða hjörtu 
sín gegn hans frelsandi kærleika, útiloka sjálfa sig 
fi-á því, sem bezt er ( lífinu, leiða yfir sig sArsauka 
og neyð með því að hlaða synd á synd ofan, láta 
hatur búa í hjarta sínu hver til annars, hagnýta 
fljer hinar dýrðlegu gjafir drottins þannig, að þær 



43 

fá þeim ekki til blessunar orðið, — taka á móti dag- 
legum velgjörðum hans með sjálfsskyldU; gieymandi 
að lita til himiiis og þakka jafnvel fyrir brauðin og 
smáfiskana. Þannig snúa þeír gleðinni, sem guð 
vill gefa þeim, upp i sársauka. Guði er ekki um 
að kenna, heldur skammsýni og þverlyndi mann- 
anna. í þeirri birtu, sem guðs orð gefur, sjáum 
vjer gleði og tögnuð, sorg og sársauka mannlifsins 
1 sönnustu Ijósi. 

Yantrúuðum manni er giarnt til að segja i hjarta 
Binu, þegar hann kennir sársaukans: Hví skyldi 
hinn almáttugi níðast á mjer, litilmagnanum, og láta 
mig liða? Og honum er hætt við að láta hug sinn 
fyllast bræði og heipt, sem margfaldar sársauk- 
ann. 

Trúaður maður segir i hjarta sinu, þegar sárs- 

aukinn dynur yfir: Frelsari minn, vertu hjá mjer 

þessu myrkri 1 Jeg get ekki verið einn. Og myrkr- 

ið smádreifist. Hann finnur hann hefur þann hjá 

sjer, sem sterkari er en sársaukinn. 

Vantrúin margfaldar sársaukann i hjarta manns- 
ins. Trúin dregur út honum, sefar hann, breytir 
bonum i sælu með þvl að leggja hið grátandi barn 
í faðm hins himneska föður. Hve opt heyrum vjer 
eigi af vörum hinna göfugustu meðal vantrúarmann- 
anna: 0, gæti jeg að eins trúað! Það er optast 
sagt, þar sem sársaukinn er á ferðinni. Það er við- 
nrkenning um yfirburði trúarinnar til að hugga. 

Guð gefur mönnunum að öUu samtöldu meiri 
velliðan en sársauka. Fyrir þá, sem ekki þekkja 
hann og standa ekki i neinu trúarinnar samfjelagi 
við hann, verður hin góða gjöf opt og tíðum til 
aorgar og sársauka. Og reynsla þeirra mun i flest- 



44 

um tilfellum yerða sú, að 1 l^u sje meira af sára- 
aiika en af gledi og vellí&an. Hvers vegna? 

Ejarta mannsins leltar eptir fríði eins og hjOrt- 
nrinn eptir lindinni. Yjer fœðumst allir með ófrið i 
hjarta vora, ófrið í samvizku vorri. Sá sársauki er 
Tor sameiginlegí arfur. Það er eitthvað innan i osb, 
aem hrópar og kallar eins og blindur maður, er 
▼iHsst hefur rjett fyrir utan sinar eigin húsd^nr* 
Þessi óftíður slokknar, ef maðurinn finnur guð. — 
Sáxsaukinn í lifi einstaklinganna fer svo undur mik- 
ið eptir þvi, hvort maðurinn flnnur frið við guð i 
tránni og finnor sig vafinn hans kœrleiksörmum, 
eSa hann gengur með ófHð vantrúarinnar i sinum 
innra manni, sítt innra líf sundur rifíð, — óvis8an% 
sem sífellt er að hvisla i eyru honum: Ef til viH 
er hann þó til, sá guð, sem þú trúir ekki á, og ef 
tii vill átt þú bráðlega að standa frammi fyrir hon* 



En enginn misskilji. Trúin rýmir engan veginn 
Ollum sársauka burt úr lífl voru. Öðru nær. Opt 
Tirðast hinir trúuðu verða meira að Ifða en aðrir. 
Það er t. d. ekki svo sjaldan* sem menn líða fyrír 
ijettlætisins sakir. En trúin rýrair örvæntingarinn- 
ar tilfinning burt úr hjarta hins liðandi manns og 
lœtur hann finna frið í samQelaginu við persónuleg- 
sn guð. í þvl eru tniarinnar miklu yfirburðir 
fólgnir. 

VI. 
Uppsprotta sársankans. 

Hver er orsökin til allra þrauta mannanna? 
Hverjum eigum vjer um að kenna, þegar vjer Ilðum 
sársauka og kvöl? Eigum vjer að bera sökina á 



45 

drottiÐ, sem skapað hefur heiminn og 8kapað hefor 
mennina, gefið oss llfið og ylífsins kosta vaU? £ða 
eigum vjer að leita að sökinni hjá sjáifam oss? 

Allur hinn kristni heimur svarar: SyTidin er 
orsök sársaukans. Allar trúarjátningar kristinna 
manna eru samhljóða i þessu atríðL Jeg lœt hinn 
kristilega bamalærdóm i allri sinni guðdómlegu ein- 
^dni hafa orðið. 

Sá guð, sem skapaði manninn í eigin mynd 
sinui og liking^ ætlaðist ekki tiJ, að hann yrði það 
sársaukans barn, sem hann varð. £n syndin kom 
inn i beiminn og með henni dauðinn. Sársaukinn, 
sem maðurinn verður að þola, er hróðir dauðans, 
forboði dauðans. Hann býr oss undir dauðann á 
einn eður annan hátt, þangað til vjer hnígum i faðm 
hans, með hina siðustu spjótstungu sársaukans i gegn 
um hjarta vort. 

Hvers vegna kom þá syndin inn i heiminn og 
með henni sársaukinn? Maðurinn var frjáls^ — frjáls 
i Ilking skapara sins, frjáls tíl að hlýðnast boði slns 
himneska föður eða til að óhlýðnast þvi. En þótt 
hann væri likur guði,* var hann ekki eins og guð. 
Hann átti að lifa tíl að fullkomnast, verða stöðugur 
i hinu góða, svo engin freistíng yrði honum að falli. 
£n hann komst ekki svo langt. Allt i einu brýtur 
hann boðið. Hann fellur i synd. Hann hefur upp 
augu sin, — sjer hann hefur fallið — dýpra en sá, 
sem hrapað hefur af hinum haðsta fjallstindi niður i 
fain dýpstu gljúfur. Þá stakk sársaukinn hann i 
hjartað f fyrsta skiptíð. Hann hefur orðið honum 
samferða ávallt siðan. 

Hvi var eigi frelsið takmarkað, sett i skorður, 
bundið, svo syndin og sársaukinn kæmist ekki að? 



46 

Takmörkin, skorðurnar^ böndin eru neitun frelsisins. 
Og guð vildi ekki skemma mynd sina. Hann vildi 
um fram allt, að maðurinnværi frjáls. Honum var 
engin dýrð í þjónustu bans, eí eðli bans var svo 
bundið, að bann mátti til. Hugmyndin um frjálsa 
veru, frjálst lif, frjálsa þjónustu, frjálsan kærleika, 
frjálsa viðurkenningu sannleikans befði um leiðorð- 
ið að engu. 

En drottinn, sem er alvls, — vissi bann ekki 
fyrir fram um syndina og sársaukann, er taka mundu 
í sinn beljaríaðm öll mannanna börn, leiða þau aí- 
vega, aflaga mynd bans, naga þeirra dauðlega bold, 
snúa binum blessuðu gjöfum bans i böl og bágindi? 
Hann, sem er kærleikurinn sjálfur, algóður og al- 
vís, bvers vegna Ijet bann ekki beldur bugmyndina 
um sköpunina farast fyrir en að steypa börnunum 
sinum niður i þenna sársaukan^ eld? 

Hann bafði frá öndverðu fyrirbugað að senda 
son sinn eingetinn, til að brjóta vald syndarinnar^ 
dauðans og sársaukans á bak aptur, leiða óss á 
rjetta leið, endurreisa mynd sína í brjósti voru, 
sljófga tönn sársaukans, suúa böli og bágindum i 
blessun. 

Enginn maður befur fæðzt í beim þenna, sem 
guðs sonur fæddist ekki til að frelsa. Fyrir bvern 
einasta Adams son er bann i dauðann genginn og 
frá dauðum upp risinn. Eptir að syndin kom inn í 
beiminn, befði enginn maður fæðzt, ef það befði 
ekki skeð í tiUiti til mannkynsfrelsarans. Þannig 
verður syndin til þess, að drottinn opinberar kœr- 
leika sinn á fullkomnari, dýrðlegri bátt. Hanngjörði 
meira fyrir mennina, sem fjelíu, en englana, sem 
stóðu stöðugir. 



47 

í þessum kærleika drottins er mönnunum gefi5' 
fuUkomið endurgjald fyrir þann sársauka, er þeir 
verða að llða. Hann gjörir meira en að vega upp 
á móti þrautum lífsins. Vegna syndarinnar er mað- 
urinn orðinn sársaukans barn. En vegua hennar 
er hann líka orðinn samarfi Jesú Krists. Jörðin er 
ekki einungis sársaukans og syndarinna r lan d, held- 
ur er hiin opinberunarland guðs eiUfa'kæfleika. I 
Jesú Kristi er dauðinn uppsvelgdur 1 sigur, sárs-- 
aukinn breyttur í fögnuð. 

Að enduðu sköpunarverkinu er sagt, að drott- 
inn hafi litið yfir allt, sem hann hafði gjört, og sjá. 
það var harla gott! Sá sami guð gefur heiminum 
dagsdaglega allt gott, — upp lýkur sinni hendi og 
mettar allt, sem liflr, með iiáð. Syndin lykur aug- 
um vorum, svo vjer verðura þess naumast varir. 

Sá, sem lengi hefur legið fyrir dauðans dyrum 
í einhverjum þungum og hættulegum sjúkdómi, flnn- 
ur loksins krapta sína hverfa aptur, hann yflrgefur 
sinn sársaukans beð og gengur út undir beran him- 
in. Ó, hve fögnuöur hans er mikiU yflr dýrð nátt- 
úrunnar! Hann er vaknaður til Ufsins upp á nýtt. 
Það er eins og allt þetta hefði verið skapað i dag 
og hann með! Náttúran og líflðallt hefurummynd- 
azt fyrir auga hans, — hann sjálfur fæðzt á ný til 
lífsins. Hvílíkur fögnuður í sálu hans! 

Ef vjer memiirnir skoðuðum líflð dagsdaglega 
með likri sjón og likum tilflnningum, hve mikið af 
sársauka vorum og þunglyndi mundi ekki hverfa 
og hve miklu meiri mundiekkifögnuður vor yflr öllu 
hinu góða i liflnu verða. Vjer mundum naumast fá 
tima til að hugsa um sársaukann, ef vjer að eins 
vildum muna eptir að þakka gjafaranum allra góðra. 



48 

liluta fyrir allt, er hann daglega gjörir til að gleðja 
oss. Syndin er eins og ský eða þoka, er dylur sól 
gleðinnar fyrir oss, gjörir oss þunglynda og amasama 
og illa lynta. Þetta eru einmitt almennustu myndir 
sársaukans. 

En hún er meir en þetta. Hún er bein orsök 
til mjög niikils hluta þess, sem vjer líðum. Menn 
oyða efnum sínum, verja þeim illa, lenda svo í tá- 
tækt. Menn misbjóða heilsu sinni með ofnautn og 
.:ýmsu öðru og verða vanheilir. Menn halda ekki 
orð sín, gæta ekkí heiðurs síns, — lenda svo í fyrir- 
litning. Menn bera sig iUa yfir slæmum aldaranda, 
-en eru sjálfir 1 samQelagi við aðra skuld i honum. 
Foreldrarnir tárast yfír óhlýðni og spilling barnanna 
sinna, en hafa vanrækt uppeldi þeirra. Menn bera 
sig illa yfir þeim fjelagsskap, er menn standa í, en 
gleyma, að sjálfireru þeirslæmir fjelagslimir. Menn 
eru gramir yfir göllum mannfjelagsins, en gleyma, 
að þeir eru þar meðsekir. 

Postulínn Páll heíur hvað eptir annað lagt mjðg 
mikla áherzlu á þá hugsun, að allir kristnir menn 
sjeu ein heild, einn líkami, hver annars limir, tengd- 
ir hinum nánustu böndum. Heimurinn er allur sí- 
fellt að komast nær því takmarki, að mynda eina 
heild. Fyrir vaxandi menning og framtakssemi í 
samgöngu- og viðskiptalífi mannanna eru vegalengd- 
irnar nærri því að hverfa og hin Qarlægustu lönd 
að færast nærri hvert öðru. Járnbrautir, rafsegol- 
þræðir, gufuskip og stvaxandi verzlun gjöra hinar 
ýmsu þjóðir heimsins að einni mannfjelagsheild, ein- 
um líkama. Aldrei hefur það verið eins Ijóst og 
það er nú orðið, hvernig mennirnir verða að liða 
liver með öðrum. Nú er svo komiö, að eitt mikið 



49 

foankahron einhversstaðar í heiminum, orsakað af 
ógætni eða óráðvendni eins einasta manns, sópar 
með sjer niður i botnlausan gjaldþrotahyl heilum 
hóp sterkefnaðra manna víðs vegar um heiminn og 
laraar viðskiptalífið í löndunum, svo af þvt leiðir ef 
til vill fleiri ára neyðartímabil. Svona víðtæk geta 
áhrífin af eins manns synd verið. Það varpar nýju 
Ijósi yfir hin víðtæku áhrif hínnar fyrstu syndar, — 
hvernig allir urðu að Ilða fyrir óhlýðni hins eina. 

Hið sama sjáum vjer þar sem um ýrasar hinar 
geigvœnlegustu hreifingar vorra tíma er að raeða. 
Upptökin eru vanalega hjá einstökum ofsafullum 
uppreistarmönnum, sem gifurlega áherzlu hafa lagt 
á einhverja misskilda frelsiskenning og blásið hafa 
að uppreistarfýsninni 1 brjóstum óeirðarfullra manna, 
í þingsölunum, leikhúsunum, kirkjuiium og öðrum 
opinberum stórhýsum hafa menn nú að undanförnu 
skolflð af hræðslu fyrír sprengikúlum anarkistanna 
í stórborgura Norðurálfunnar. Og nú ura leið og 
vjer göngura á kirkjuþing berst oss voðafregnin um 
hinn blikandi morðhníf 1 hendi tvítugs Anarkista, 
er hinn vinsæli og þjóðholli forseti frakkneska lýð- 
veldisins varð að hníga fyrir. Alla þessa voveiflegu 
hreiflng má rekja til einstakra manna, svo sem 
Proudhons á Frakklandi og Bakunins & Rússlandi. 
Eitur syndsamlegs upprfeistaraoda, er þessir menn 
spúðu út frá sjer, virðist nú að hafa gagnsýrt heil 
lög raannQelagsins og nú lifa raenn i dauðans angist 
fyrir þessura fjendura raannkynsins. 

Þannig Ilðura vjer raennirnir ekki einungis fyrir 
vorar eigin syndír, heldur fyrir syndir annarra 
manna. Mikill hluti þess sársauka, er vjer liðum, 
er arfur frá forfeðrura vorura. Vjer líðum vegna 

4 



60 

þeirra synda. Sjúkdómarnir, sem vjer erfura, ástríð- 
umar hið innra hjá oss, bera Ijósastan vott um þetta. 
En drottinn hefur sagt, að góður sonur skyldi ekki 
bera misgjörð föður síns. Vjer sjáum líka opt, 
hvernig þessi voðaarfur snýst til blessunar, þar sera 
ný Hfsstefna er tekin. Dauðinn, sú mynd sársauk- 
ans, er maðurinn óttast mest, er arfur. Drottinu 
lætur hann verða sálu bins guðhrædda manns »sælu- 
rika heimför til betra lífs«. Sársaukinn, sem kon- 
an líður, þegar hún fæðir, er artur. f drottins hendi 
verður hann hin kröptugasta áminnin^ til móður- 
innar um, að íela honum lif sitt og helga honura 
afkvæmi sitt. Jörðin ber manninum þyrna og þistla. 
En guð lætur erfiði og framtakssemi mannsins breyta 
þeim 1 aldini og akurlendi. Þessu erfiði fylgir sárs- 
auki þreytunnar ; svitinn laugar brá mannsjns og 
lúinn leggst hann til hvilu. En þá lætur drottinn 
hann finna, hve sæt hvildin er, og launar honura 
með gleðinni yfir árangri iðjunnar. 

En hjer stöndum vjer íyrir framan hið mikla og geig- 
vænlega spursmál vorra tlma : Ópið, sem stlgur upp frá 
fylkingum daglaunamannanna vlðsvegar um heiminn. 
Það er sárt og átakanlegt, — sárast þó ef til viU að 
verða að rekja orsökina til sömu uppsprettunnar og 
viðurkenna, að hjer er mannleg synd á báða bóga 
hin hulda rót þessarrar himinhrópandi neyðar. Synd 
auðkýfinganna er ógurleg; ágirndin kúgar og kvel- 
ur, rýrir kaupgjaldið, klípur af kostinum, breiðir 
hálm á f jalirnar, en klæðist sjálf pelli og purpura. 
En svo er þess að gæta, að daglaunamennirnir eru 
ekki sjálfir úr sök. Hinir reglusömu, iðnu og nœgju- 
sömu meðal þeirra una optast nær hag sinumbæri- 
lega og komast furðuvel af. Oregla, viðbjóður við 



61 

vinnunni, óánœgja raeð kjör sín, hatur til þeirra, 
sem vinnuna gefa, opt og tlðum ástœðulítið, er ósjald- 
an daglaunamannsins sárasta svipa. Af hvorutveggju 
þessu er bölið runnið, og er auðsætt að syndin er 
orsökin á báða bóga. Uppreistarandinn, sem nú 
virðist liggja í loptinu, hellir eldi sínum í sárið. 

£f boði kristindómsins væri hlýtt og anda hans 
veitt viðtaka í hjörtun, mundi leysast úr þessari 
voðaspuroing af sjálfu sjer. Þegar þeir, sem vinn- 
una gefa, láta sjer í sannleika annt um verkamenn 
sína, launa starf þeirra sanngjarnlega, bæta hag 
þeirra að því leytí sem unnt er, kenna þeim þrifnað, 
sparsemi og reglusemi, leitast við að haía sem bezt 
áhrif á þá til alls góðs, svo þeir flnna, að húsbænd- 
um þeirra er annt um andlega og likamlega velferð 
þeirra, fara verkaföllin og rósturnar og ósanngjörnu 
krðfurnar af hálfu daglaunamannanna að fækka. 
Og þegar verkamennirnir fara að sýna húsbændum 
slnum trúmennsku og velvild, vilja þeirra hag í öllu 
og leitast við að inna verk sitt eins vel af hendi 
og þeim er unnt, mun ágirnd auðmannanna minnka, 
ranglætið leggja niður halann, hrokinn og stærilætið 
taka hattinn ofan. Þegar báðir málsaðilar fara að 
leggja nokkuð í sölurnar hvor fyrir annan og skoða 
hvor annan sem kristinn bróður, er eigi að mæta 
frammi fyrir sama dómara, hefur þetta vandasam- 
asta spursmál nútimans fengið slna heppilegustu úr- 
lausn. Hve mikið af mannlegum sársauka mundi 
ekkí slokkna, ef kristindómurinn fengi meira vald 
yflr hjörtunum! 

Á öUum gangstigum og gatnaraótum sársaukans 
mætum vjer syndinni, — þeirri, sem vjer erfum, og 
þeirri, sem vjer sjálfir gjörum oss seka í. Það sker 

4* 



69 

08S roest i hjartaðy þegar vjer hugsum um börQÍn, 
sem deyja þegar i móðurlifi eða rjett nýfædd til 
lifsinSy áður en nokkurri syndsamlegri hugsun hefur 
yerið unnt að hreifa sjer hjá þeim. En eiumitt i 
þessum tilfellum mun flestum auðvelt að skilja, að 
syndin er orsökin. Ðrottinn er þá að hegna for- 
eldrunum. En börnin verða að liða af þvi þau, 
þegar um leið og þau verða til, verða limir á hinum 
synduga manníjelagslikama. Og þótt hjer verði ætið 
eitthvað, sem er skilningi vorum ofvaxið, verður 
«tlð viturlegra að beygja sig i auðmýkt fyrir 
leyndardómnum, en illskast út af honum. 

Vantrúarinnar mikla yfirsjón er 1 þvi íólgin, að 
gjöra litið úr syndinni. Pessimistunum, sem myrk- 
ast Ilta á lifið, og optimistunum, er ekkert þykjast 
€Úá nema sœlu og velliðun, kemur vel saman um 
þetta, þótt þeir annars sjeu eins fjarlægir hver öðr- 
um og heimskautin. Pessimistinn kennir guði um allt, 
varpar allri skuldinni á hann ; eða ef hann vill ekki 
tala um guð, hleður hann öllu upp i burðarkláfa 
hins blinda vilja, örlaganna eða annarra hugmynda, 
er hann sjálfur skapar sjer. Optimistinn leitast við 
að gjöra svo mikið úr manninum, að hnnn verður 
1 augum hans einhver guðdómleg vera, og þegar 
bent er á brestina og ófullkomleikana, hefur hann 
^tið afsakanirnar á reiðum höndum. Báðir loka 
augum sinum fyrir sekt hins einstaka manns. 
Hvorugur þekkir, hvað það er, að gefast eins og 
bam guðs föðurkærleika á vald. Þess vegna skortir 
báðar þessar lifsskoðanir siðferðislegan þrótt. Þegar 
neyðin brýzt inn i garðinn, er henni of opt tekið 
með örvinglun eða brœði, ýmist gegn forsjóninni 
eða möimunum. 



68 

Eristindómurinn snýr sjer til hins einstaka 
manns og segir: Mögla þú eigi gegn guði þinum, 
þótt þú iiða megir. Faðmlög kærleikans eru svo 
sterk, að maðurinn kennir til. En allur sá sársauki 
hefur firelsandi tilgang. Mögla þú heldur eigi gegn 
mönnunum; meðbræðrum þlnum, og hlað þú ekki 
sekt þinni á herðar þeim. Eannast þú heldur við 
það fyrír guði og mönnum, að þú haj9r til sársauk- 
ans unnið. Um siðir munt þú segja með Job: Áður 
heyrði jeg um guð, nú fæ jeg að sjá hann — gegn 
um sjónauka sársaukans. 

í brjeflnu til Rómverja (8, 20—22) talar postul- 
inn Páll um stun og andvörp skepnunnar, að hún 
8je bundin ánauð forgengilegleikans. Oss er öUum 
kunnugt, að sársaukinn er ekki bundinn við mann- 
liflð eitt, heldur á hann einnig heima i dýrarikinu. 
Þar er sifelld barátta og strið. Ein dýrategund & 
aðra fyrir óvin. Svo má aðorði komast, sem hvert 
dýr lifi i stöðugri dauðans hættu fyrír árásum ein- 
hvers annars dýrs. Og sin á milli eiga þau í enda- 
lausum öfriði. Mauramir fylkja liði eins ög menn- 
imir og heyja reglulegar orustur hver flokkurinn á 
móti öðrum alveg eins og þeir. Svona er þvi varið 
frá maðknum, sem i moldinni lifir, tii Ijónsins, sem 
á skógarbæðinni ðskrar. Hinar æðri dýrategundir 
lifa af hinum lægri og miljónir dýra eru brytjaðar 
Biður á ári hverju mönnunum til fæðu. 

Hvernig ei^um vjer nú að gjöra oss þennan 
sársauka skiljanlegan ? Eigi hafa dýrin syndgað. 
Engum er unnt að kreQa þau til reikningsskapar. 
Án þess að trúa hinni visindalegu tilgátu darvinist- 
anna, að dýrin sjeu forfeður vorir, viðurkennum 
vjer fúslega, að milli dýranna og mannanna er hið 



54 

sterkasta einíngarinnar band. Maðurinn má aö 
minnsta kosti ekki án dýranna vera. Og dýrin 
mega naumast án mannsins vera. Jeg heíi áður 
leitazt við að gjöra grein fyrir sambandinu milli 
mannanna, er gjörir þá að einni heild, einum líkama, 
svo þegar einn limurinn liður, liða allir. Jeg vil 
hjer ganga einu feti lengra og segja: Allt það, sem 
lifsanda dregur, mennimir og dýrarikið, myndar að 
nokkru leyti eina heild, einn llkama. Hvað yrði 
um dýrín, sem eru í þjónustu og vernd mannanna, 
ef mennirnir dœju? Og hvað* yrði um oss mennina, 
ef dýrin dœju? Mundu ekki öll dýr jarðarinnar 
smám saman deyja út, ef mennirnir hættu að vera 
til? 

Vegna syndarinnar varð maðurinn sársaukans 
barn. Og hann dró dýraríkið með sjer niður í 
sársaukann. Sá, sem þvl trúir, að synd eins manns 
hafl haft þaðiför með sjer, að allt mannkynið varö 
syndinni og sársaukanum undirorpið, — og það er 
æðimargt, sem bendir til þess, að svo kunni að hafa 
verið — hann á heldur eigi svo örðugt með að triia 
þvl, að skepnan öU sje vegna mannsins bundin á- 
nauö forgengilegleikans, tengd við manninn eins og 
hún er hinum nánustu böndum. Jörðin rjetti mann- 
inum upphaflega sjáltkrafa allt viðurværi hans, 
uppfyllti viljug alla þörf hans. Eptir syndafalhð fór 
hún að bera þyrna og þistla og gefa honum með 
krepptum knefum það, sem hann þarf á áð halda. 
Hinu upprunalega samrœmi náttúrunnar var raskað, 
— stríð og barátta kom í stað friðarins. Maðurinii 
hafði verið guði óhlýðinn. Náttúran varð manninum 
óhlýðin. Maðurinn flúði skapara sinn. Dýrið flúði 
manninn, herra sinn. Samvizka mannsins varð vond; 



66 

það er eÍDS og dýri5 bafi eitthvað af benni lika« 
Þetta sjáum vjer, böfum þaö fyrir augum vorum, 
þótt vjer skiljum það ekki nema til bálfs. 

Guðs orð segir oss, að skepnan sje bjegómanum 
undirorpin, ekki viljug, beldur vegna bans, sem 
varp benni undir bann. (Róm. 8, 20). Og það segip 
oss einnig, að eins og maðurínn fær fullt endurgjald 
fyrir sársaukann, sem bann verður að líða, i kœr- 
leika drottins, eins eigi skepnan von á að verða 
leyst úr ánauð forgengilegleikans til dýrðlegs frelsis 
guðs barna (8, 21). Mun þá ekki þessi augnabliks 
sársauki skepnunnar verða til þess að gjöra upp* 
fylling þeirrar vonar enn þá dýrðlegri? Þráin, bin 
œðsta og göfugasta, nær takmarkinu einungis með 
því að ganga íórnfœringarinnar leið. Takmarkið, 
sem þessi þrá skepnunnar stefnir að, blýturaðvera 
hinn nýi biminn og bin nýja jörð, þar sem rjettlætið 
mun búa, — þar sem eitur böggormstungunnar er 
eaklaust orðið og gin krókódilsins aptur lokið. 

Jeg œtla bjer ekki að dvelja lengi við mótbár- 
ur vlsindanna, er láta aldur heimsins vera biljónir 
ára. Þau þykjast af dýraleifum, sem fundizt hafa, 
mega ráða, að löngu áður en maðurinn kom i beim- 
inn, bafi hið sama strið verið háð I dýrarikinu og 
nú verðum vjer varið við. Þau segja, að tennup 
rándýranna sýni, að þau bafi lifað þá eins og nú á 
holdi annarra dýra og að dauðinn og sársaukinn sje 
hvorttveggja manninum miklu eldra. 

Spursmálið um aldur beimsins og lífsins á jörð* 
unni er eflaust eitt af þeim, er síðast fær ótvíræða, 
visindalega úrlausn. Ðagsetning þess, bve nær þau 
dýr bafa á jörðinni lifað, sem leifar hafa fundizt 
at, er mjög svo óviss, því vísindamönnunum kemur 



56 

engan veginn saman uniy hve langan tima myndun 
jarðlaganna hef ur baft i för með sjer. En einu hafá 
visindin slegið föstu: Ðauðinn í dýrarikinu hefur 
Att sjer staö löngu áður en maðurinn kom til sög- 
unnar. 

Hverju eigum vjer til þess að svara ? 

Bibllan kennir ekki, að sjálfur dauðinn i dýra- 
rikinu sje afleiðing af faili mannsins; hún segir 
ekkert um það. Hún kennir að visu, að maðurinn 
hafi með synd sinni dregið dýrarikið með sjer niður 
i ánauð forgengilegleikans. £n hún staðhæfír ekk- 
ert um dauðann i dýrarikinu. Það er margt, sem 
bendir til þesSy að bann bafi hlotið að eiga sjer staö 
þegar fyrir syndafallið. Jeg vil að eins benda á eitt. 
Hugsum oss afieiðingarnar af hinni stórkostlegu 
firjósemi dýranna. Það eru til dýr, sem verpa einu 
eggi á bverri sekúndu eða 3,600 eggjum á hverri 
klukkustund. Mundi ekki jörðin brátt hafa fyilzt^ 
ef ekkert hefði dáið út? Og mundi ekki fœðuna 
brátt hafa brostið fyrir allan þennan urmul? Bæði 
jörð og haf og lopt mundu hafa fyllzt á skömmum 
tima. Það hefði orðið ólifandi á jörðunni fyrir 
manninn sökum dýranna. Slikt er óhugsandi. Ritn- 
ingin neyðir engan til að hugsa svo. Hún segir 
ekkert um þetta« 

Ef til vill kemur einhver hjer með þá mótbáru, 
að hið sama gildi um manninn. Ef dauðinn hefði 
ekki látið hina eldri rýma fyrir hinura yngri, hefði 
allt fyllzt á skömmum tlma. Það er jafnvel kvart- 
að um ofurmergð fólksins nú á dögum, þrátt fyrir 
drepsóttir og dauða. En hjer er öðru máli að gegna. 
Frásögurnar um Enok og Elías gefa oss úrlausnina 



57 

meft tíniti til mannsins. Drottinn nam þá burt af 
jörðunni, án þess dauðinn snerti þá. 

Þaö er því i trúarlegu tilliti öldungis óbætt alV 
i^anga út írá þvi, að það bafi tilheyrt binni upp- 
rnnalegu niðurskipun náttúrunnar, að bæði dýr og 
jrartir dæju. Meira að segja: Þegar fyrir synda^ 
fallið befur eitt dýríð lifað af öðru. í innýflum 
8teing}örðra rándýra bafa fundizt leifar af smærr> 
dýrum, er þau bafa lagt sjer til munns, áður en 
maðurinn er Icoroinn til sðgunnar. 

£n þegar vjer bugsum um dauðann, kemur stt 
mynd af honum ósjálfrátt í buga vom, er v)er 
þekkjum bezt sjálflry — dauðinn f mannliflnu. Vjer 
flnnum það er eðli voru gagnstætt að deyja. En 
þar af leiðir ekki, að dauði dýranna bafi verið gagn- 
Btððður eðli þeirra. Vjer verðum miklu fremur að^ 
álita, að hann hafl upprunalega verið öldungis sam- 
kvæmur eðli þeirra og þá um leið laus við sárs-^ 
aukann. 

Þótt raaðurinn fyllist angist, þeírar rándýrið t 
vonzku snýr sjer á móti bonum til að tæta Ilf bans^ 
sundur, böfum vjer engan rjett til nð ætla dýrinu 
sömu tilfinningar, þegar það er i sömu sporum statt. 
Maðurinn einn er skapaður i guðs mynd. Hann er 
gæddur ódauðlegri sál. Þegar bann er i dauðans. 
bættu staddur, flýgur bugur hans um alla heima og 
geima á einu augnabliki. Hann dej-r frá lífsstarft 
sínu, vonum sínum, Aformum sínum. Hann hugsar 
um reikningsskap fyrir orð og gjörðir og þanii dóm- 
stól, sem hann á að mæta fyrir. Ekkert af þcssu 
breifír sjer bjá dýrinu. Því ófullkomnara sem« 
taugakerfið er, þeim mun lœgra sem miðvitundarlíf- 



68 

ið er, því minni sem vitsmunirnir eru, — þeim mun 
<iDÍnni sársauki.i 

Hinar lœgstu dýrategundir virðast nii að verða 
liinum œðri að bráð á jafneðlilegan hátt og þær 
ainna vanastörfum sínum. Þannig álltum vjer, að 
dauðinn í dýraríkinu i heild sinni hafi verið áður 
•en syndin kom inn í heiminn. Sú ánauð forgengi- 
legleikans, sem Páll postuli talar um, var einmitt 
tölgin í þeirri truflun, sem þessi ógurlegi viðburður 
1 andans heimi hafði í för raeð sjer fyrir allt það, 
-er á jörðunni lifir. Sársaukinn, sem vjer verðum 
Ðú varir við meðal dýranna, er afieiðing af þessari 
írufiun hins eðlilega og upphafiega. En vjer höfum 
vanið oss á að gjöra of mikið úr honum. Vísindin 
hafa t. d. leitt rök að því, að vöðvadrættirnir hjá 
dýrunum (muscular contortiom), sem virðast lýsa á- 
köfum sársauka, hafi allt aðrar orsakir. (Lubbock). 

vn. 

Þýöing sársaukans. 

Hin næsta mikla spurning, sem fyrir oss verð- 
ur í sambandi við umtalsefni vort, er þessi: Hver 
•er tilgangurinn með sársaukann? Hefur hann 
nokkra þýðing fyrir manninn? Er unnt að sýna 
fram á nokkuð gott, sem af honum leiðir? Er hann 
Terkfæri í hendi hins alvitra stjórnara mannllfsins 
*il að framleiða nokkuð gott? Eða er það kvölin 
^in, sem hann hefur í för með sjer? 

Vantrúin hefur svarið á reiðum höndum. Hjá 
þeim, sem hin dapra lítsskoðun er rlkjandi, er sú 



1) Lubbock. Þetta hefar Harimann líka gengid inn á og 
«jálfar lýst þessa mjög n&kvœmlega. 



59 

skoðun ráðandi, að eiginlega sje öll tilveran þýð- 
ingarlaus. Þeir neita öUum œðra tilgangi með llfiö^ 
Eda bál gremjuunar er kynnt I hjarta þeirra gegn 
þeim guði, er öllu Btjórni svo iUa, gagnstætt þeim 
kærleika, sem honum sje eignaður; hann sje einlægt 
að kvelja þá, kveikja nýjar og nýjar vonir í hjarta 
þeirra, til þess svo að slökkva þær. Eða þeir eru 
hættir að tala um guð, en tala um blinda tilviljun, 
tílfinningarlaust náttúrulögmál, — llfið sje eins og 
taflborð, þar sem annar reiturinn sje hvítur, en hinu 
svartur, náttúrulögmálið biadi einn aumingja mann- 
inn við svarta reitinn alla sina æfi, en láti annau 
allan aldur sinn standa á hvitum reit. Svo komi 
dauðinn og blási menn, einn á eptir öðrum, niður af 
taflborði lifsins. Hann sje eins og hrun ofan fyrir 
ókunn björg. 

Þar sem hin bjartari lifsskoðun vantrúarínnar 
raðður rikjum, forðast menn að tala mikið um sárs- 
aukann. Þar er sifeilt verið að tala um framfarír 
heirasins og mannanna, — menninguna, sem nú sje 
í heiminum á þessari 19. öld, hinar miklu uppgötv- 
anir visindanna. Þar er sársaukinn skoðaður ein^ 
og hverfandi skuggi, sem ekki hafi aðra þýðlng en 
þá, að láta sól íramfaranna og velliðunarinnar skina 
enn bjartara. Þessa skoðun hafa opt og tlðuin þeir, 
sem allt hefur gengið vel i lifinu og þakka alla vei- 
gengni sina eigin dugnaði og fyrirhyggju. Þeim 
finnst svo mikið til um eigin mátt sinn og megin^ 
að þeim þykir óþarfi að trúa guðlegri forsjóu. Þeir 
eru lika opt og tiðum svo rjettlátir i eigin augum^ 
að komið væri við hjartað i þeim, ef gefið væri í 
8kyn, að sArsaukinn væri nauðsynlegur til að gjðra 
mennina betri og fullkomnari. 



60 

Hin kristna lífsskoðun heldur því ft*ani, að einn- 
ig gegn um sársaukann opínberi drottinn kærleika. 
ainn til mannanna. Hann hafl gæzkuríkan og gód- 
an tilgang með allt það, er mennirnir verða að líða^ 
í neyð og þrenglng sje hann að hrópa til þeírra^ 
8T0 þeir snúi sjer til hans og hann fái látið þeim 
hjálp sina i tje. Lifið er skóli, er hann hefur sett 
088 i^ og það sem hann ætlar oss þar að lœra, er 
að þekkja hans eillfu miskunnseroi og vora eigioi 
synd. En á þetta erum vjer næsta tornæmir. Þeg- 
ar vel gengur, gleymum vjer honum og erum sjálf- 
om oss nógir. Svo sendir hana sársaukann í gar^ 
vom til að láta oss rumskast. Og margur maður- 
Inn hefur numið það á einni sorgarstund, sem hon- 
iim befur ekki 1 hug nje hjarta komið á mðrgunk 
velgengnisárum. 

Hin fyrsta þýðing sáfsaukans er sú, að vera 
hegnandi, eins og jeg hefi áður bent á. Það er rjett- 
lætistilflnning 1 brjósti voru, sem segir oss, þegar 
vjer höfum brotið, að fyrir þetta eigum vjer aðlíða. 
Spekingurinn Plato sagði, að sá syndarinn væri 
miklu lukkulegrí með sjálfum sjer, sem liði hegn- 
ing fyrir brot sitt, en hinn, er sloppiðfengi óhegnd- 
or. Það er mikill sálarfræðislegur sannleiki, sem 
liggur í þeirri hugsun tólginn, að brotið heimtar 
hegning. Það, að maðurinn fínnur, að i\ú er hann 
að liða fyrir brot sitt, gefur samvizku hans fróun. 
Það er Ijeleg sú guðshugmynd, þar sem hinu hegn- 
andi rjettlœti er útrýmt ojí í staðinn sett það mein- 
leysi, sem allt lætur gott heita. í flestum tilfellum 
verður sá, sem líður fyrír brot sitt, betri maður; 
sársaukinn brennir upp að minnsta kosti citthvaö af 
binu illa i hans innra manni, er varð honum að 



61 

fótakefli. HinDy sem kemst hjá sársaukanum og 
liegningunni, stælist upp 1 syndinni. 

Hin önnur og æðri þýðing sársankans er i þ^ví 
fólgin, aö hann á að kenna mönnunum, gjöra bjarta 
þeirra hreinna, lypta lí& þeirra upp i hærra veldi, 
ef jeg má svo að orði komast. Hve gleyminn og 
hugsunariaus og drambsamur i bjarta sinu er eigi 
maðurinn? Hve gjarnt er oss eigi ðllum i velgengn- 
inni að breyta eins og beimskinginn i guðspjallina, 
«r sagði við sálu sína: Þú hefur fengið mikinn 
forða til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og 
Ter glöð (Lúk. 12, 19). Þá sendir drottinn sársauk- 
^nn inn i lií vort til að'.kenna oss heimsku slikrar 
heimspeki og gefa osa aðra betri í staðinn. í dæmi- 
^ögunni um binn glataða son befur frelsari vor 
•einkum viljað kenna oss þýðing sársaukans. Neyð- 
in beygði hann, þnngað til hún hafði fleygt honum 
flötum. Þá kom hann til sjálfs sin og fiýtti sjer 
heim. Hve margir menn munu eigi hafa sömu sög- 
una að segja úr lífi sínu? Hve margan glataðan son 
hefur eigi sársaukinn leitt aptur á rjettan veg? Hve 
mörgum foreldrum, sem áður hafa lifað gálausu 
ileygingslífi; hefur eigi sársaukinn yfír gröf barnanna 
lagt göfugri hugsanir í brjóst á heimleiðinni? Hve 
margur maðurinn hefur eigi á sóttarsænginni látið 
aársaukann kenna sjer að byrja nýtt lif? Hve opt 
eru eigi þau hjörtun hreinni og göfugri, sem slá 
undir grákufli örbirgðarinnar, en hin, sem hyljast 
akarlatsskikkju auðlegðarinnar? Lyptu eigi kaun 
Lazarusar anda hans upp á Ijóshæðir lífsins og 
leiddu eigi krásir auðkýfingsins sálu hans út l meira 
og meira myrkur? Hve vekur eigi sársaukinn sam- 
vizku mannsins? Er eigi sársauki iðrunarinnar skil- 



yrðið fyrir siðferðislegri fullkomnun mannsins? Vek- 
ur eigi sársaukinn í einni eður annari mynd vora 
göfugustu bæíileika, sem áður lágu iðjulausir f 
leyni, og kennir þeim að starfa? Eru það eigi 
sáraukans menn, sem sterkust andleg ábrif bafa út 
frá sjer til að lypta lifi annarra manna og leiða hugi 
þeirra til þess, sem gott er? 

Vissulega er sársaukinn, bæði binn Ilkamlegi og^ 
hinn andlegi, binn bezti lærimeistari. Hann lækkar 
hið meðfædda dramb bjarta vors og kennir oss auð- 
mýkt. Hann vekur kærleika og meðaumkun í 
hjarta voru til þeirra, sem eru bræður vorir í mót- 
lætinu. Hann kennir oss »að draga verkinn úr svíð- 
andi sárum og syrgjendur bjargandi styðja me5 
arm«. Hann kennir oss jafnvel það, sem vjer eig- 
um bágast með að læra: að elska óvini vora. Stein- 
arnir, sem Stefán, binn fyrsti píslarvottur, var grýtt- 
ur með, kenndu honum að biðja fyrir kvölurunum. 
Sársaukinn kennir enn fremur þolinmæði og sjálfs- 
afneitun. Og bann kcnnir oss að þrá þá sælu, sem 
vjer eigum í vændura. Hann er vor bezta mennt- 
unarstofnun og vor heilsusamlegasti kennari. 

Sársaukinn er enn fremur aðvarandi. Hann tek- 
ur i öxlina á mörgum manninum, sem er að sóa 
innstæðu lífs sfns i gálausum liínaði, og segir við 
hann: Hingað og ekki lengra! Og þau dæmi sárs- 
aukans, sem vjer sjáum i kring um oss, þar sem 
sjúkdóraar og dauði er augsýnilega afleiðing af gjá- 
lífl og svalli, eða þarsera andleg neyð og allskonar 
ólán kremur hjörtun sera endurgjald fórnanna, er 
lagðar hafa verið á lastanna altari, — allt þetta 
hrópar til vor með aðvörunarinnar þrumurödd og^ 
forðar dagsdaglega fjölda manna frá falli og synd-. 



Vestigia terrent ÞaÐnig er sársaukinn sífellt að sýna. 
manninum firam á, að orsökin til hans sje syndin. 
Vilji maöur komast hjá sársaukanum, verdi maður- 
að forðast hana. Hann hrindir manninum út i bar- 
áttu gegn syndinni. 

Hann hefur einnig knúð mannsandann út á leið^ 
uppgötvana ogvisinda. Ein hin stærsta og þýðing- 
armesta grein mannlegrar þekkingar er læknisfræð* 
in. Ein hin allra göíugasta staða í mannfjelaginu er 
staða læknisins. Eitt hið allra fegursta blóm, er 
vaxið hefur á trje kristindómsins, er llknarstarfsem- 
in í heiminum, i öllum hennar margbreytilegu mynd- 
um. 

Allt þetta vil jeg svo draga saman i einfalda. 
setning og segja: Tilgangur drottins með sársauk- 
ann er ætíð hinn sami: Frelsi mannanna. Það, að 
þessum tilgangi verður svo opt ekki náð, tilheyrir 
ekki gátu sársaukanS; heldur gátu hins illa. 

En ýmislegt er samt hjer að athuga, ef vel er 
að gætt. Hvers vegna kemur sársaukinn svo mis- 
jafnt niður? Hvernig stendur á því, að drottinn 
lætur llf einstöku manna vera fullt af alls konar 
kröm og kvöl? Einstöku menn eru fæddir til lífs- 
ins með mjög svo veilan eða fatlaðan líkama : blind- 
ir, haltir, kryplingar. Hvaða huggun gefur drottinn 
slíkum mönnum? Og hvernig eigum vjer að gjöra 
oss sársaukann skiljanlegan i þessari raunalega 
mynd hans? 

Það virðist svo sem drottinn láti suma menn 
vera eins konar ker sársaukans, ef vjer megum 
svo að orði komast. Hver er þá tilgangur hans? 
Þjer munið eptir því, að eitt sinn bar mann, sem 
blindur var borinn, fyrir augu frelsarans og læri- 



64 

^veina hans. Þeir spurða hann, hví maður l>essi 
væri blindur borínn, hvort það vaðri tyrir synd 
bans eða foreldra hans. Og Jesús svaraði: Hvorki 
^syndgaði þessi nje foreldrar hans, heldur er þetta 
orðið, svo verk guðs verði á honum opinber. Sam- 
^ber dænii Jobs. í þessu orði frelsarans liggur 
tœði hufrgimin og skýringin. 

Jeg get eigi aunað en minnzt i þessu sambandi 
•á sögu eina, er mjer var sögð á þessu liðna ári af 
(ildungi einum í kirkju vorri hjer í landinu, sem 
helgaði allt sitt langa lif mannkærleikans þjónustu 
og nú er rjett kallaður heim til fagnaðar herra sins. 
Þegar jeg var ungur prestur, sagði hann, dvaldi 
jeg um stund á Þýzkalandi heilsu minnar vegna. 
Á ferðum minum þar kom jeg loks til bæjarins, þar 
sem ættmenn mínir höfðu dvalið í fyrndinni. Þar 
er stórkostleg og víðfræg mannkœrleikastofnun fyrir 
alls konar fólk, sem eitthvað mikið gengur að. Jeg 
Ijet það vera fyrsta verk mitt að heimsækja hana. 
Hjartað brann i brjósti mjer, þegar umsjónarmaður 
stofnunarinnar leiddi mig á milli þessa aumingja 
íólks og jeg sá sársaukann i öllum hans átakanlegu 
myndum; en það brann ekki síður 1 brjósti mjer, 
þegar jeg sá þá aðdáanlegu opinberun mannkær- 
leikans, sem þarna hellti víðsmjöri Ifknarinnar i 
hvert einasta sár. Að síðustu leiddi hann mig til 
lólks, sem myrkur þunglyndisins griifði yfir. Ámeð- 
al þess var stúlka ein, beyrnarlaus og mállaus, sem 
hann benti mjer á. Jeg sá þegar, að hún var ólik 
Ollu hinu fólkinu; hún var með svo glöðu bragði, 
að ánægjan skein úr augum henni. Þesai stúlka 
hefur verið hjer i mörg ár, sagði umsjónarmaðurinn. 
Hún er fædd mállaus og heyrnarlaus. Og þegar 



65 

hún fór að yitkast, var hún eins slæmt barn og 
unnt var að hugsa sjer. Hún leitaðist við að gjöra 
öUum allt illt, sem hún náði tíl. Og eptir því sem 
vit hennar óx og aldurinn færðist yfír hana, fór 
þessi djöfuUega vonzka í vöxt, þangað til hún hvað 
eptir'annað reyndi að ráða sjálfri sjer bana eitt- 
hvað 14 ára gömul. Svo tók jeg við henni. Og 
nú getið þjer sjeð, hvað miskunnsemi guðs hefur 
fyrir hana gjört. Nú er eðli hennar orðið eins guð- 
dómlega blítt eins og það var áður djöfullega illt. 
Nú er hún höfð hjer hjá þessu fólki, sem þunglyndi 
og myrkur grúfir yfir. Hiin gengur á milli þess 
eins og engiU og huggar það betur mállaus en 
nokkur okkar hinna. Svo gekk hann til hennar 
og skrifaði á blað: Hefurðu nokkurt huggunarinn- 
ar orð handa þessum unga manni? Hún tók blaðið 
og skrifaði á það nokkur orð, svo rjetti hún mjer 
það og jeg las : Vertu trúr til dauðans, þá skal jeg 
gefa þjer líísins kórónu. — Jeg er nú kominn yfir 
sjötugt. En jeg segi yður satt, að þetta var stærsta 
augnablikið á allri æfi minni. Þá gjörði jeg guði 
mínum það heit, að leitast við að lina sársaukann 
þar sem jeg næði til. 

Hann eni það heit trúlega. Hverja munaðar- 
leysingjastofnunina og hvert sjúkrahúsið reisti hann 
á tœtur öðru. Allt Uf hans var óslitin líknarinnar 
þjónusta. Og með miskunnarverkum sínum vann 
hann eitt hið allra stærsta dagsverk I víngarði drott- 
ins, sem unnið hefur verið af nokkrum samtíðis- 
manni hans innan vorrar lútersku kirkju. Maður- 
inn var Dr. William Alfred Passavant. Drottinn 
blessi minning hans einnig meðal vor íslendinga, 
því vorn kirkjulega fjelagsskap studdi hann meir 

Aldamót IV. 6 



66 

en nokkur annar hjerlendur trúarbróðir vor bœði 
með örlæti sinu og bænum sinum. 

Stúlkan, sem hanii sagði mjer af, var eitt slikt 
sársaukans ker, sem jeg minntist á, og á henni varð 
guðs verk opinbert (Jóh. 9, 2). Þau eru mörg slik 
meðal mannanna, fleiri en nokkur veit. Guðs verk 
verður opt og tíðum einungís opinbert fyrir þeim, 
sem það kemur fram við. Ef unnt væri að saína 
saman i eina heild vitnisburðum þeirra, sem kveðja 
þetta llf i trúnni á frelsara sinn, mundi þetta bezt 
koma i Ijós. Sá, sem hefur augun opin fyrir þýð- 
ing sársaukans og tilgangi drottins með hann, mögl- 
ar aldrei, þótt meira sje af honum i lifi hans en 
ýmsra annara manna. 

Þá er barnadauðinn annað erfitt spursmál, sem 
stendur i sambandi við þetta : Er ekki nálega helm- 
ingur mannkynsins borinn til grafarinnar áður en 
hann veit, hvað það þýðir að lifa? (Cremer). Hver 
er tilgangur drottins þar? Eigi getur sársaukinn, 
sem börnin líða, haft nein betrandi áhrif fyrir þau. 
Þýðing sorgarinnar fyrir foreldrana getum vjer ef 
til vill skilið. En hvaða ávinningur getur þetta 
augnablikslif verið fyrir börnin sjálf? Bera þau 
nokkuð úr býtum annað en sársaukann? 

Svarið er: Þau fæðast til að verða frelsuð. 
Þau fæðast eins og allir menn til þess að verða 
guðs börn og lifa i rlki hans honum til dýrðar. Með 
hverju barni, sem deyr, bætist ein ódauðleg vera 
við í hina frelsuðu hjörð, sem annars var eigi áður 
til. Postulinn Páll segir, að dauðinn rlki eínnig yíir 
þeim, sem ekki syndguðu með líkri yfirtroðslu og 
Adam (Róm. 5, 14). Og það heimfœrum vjer sjer I 
lagi upp á börnin. En Jesús Kristur sigraði dauð- 



67 

ann. Vegna hans fá þessi börn, sem við þröskuld 
ÍÍfsins verða dauðanum 'að herfangi, eins augnabliks 
sársauka endurgoldinn með eilífri sælu. Vjer höfum 
því meiri ástœðu til að spyrja: flvers vegna lœtur 
ekki drottinn alla menn deyja eins og börn, til að 
komast hjá hinum meiri sársauka lifsins? En oss 
á ekki að vera mest um það hugað, að komast hjá 
sársaukanum, heldur að komast gegn um sársauk- 
ann til dýrðlegs írelsis guðs barna. Lífíð á ekki að 
skilja oss við kærleika Krists, ekki þjáning eða 
þrenging eða ofsókn eða hungur eða nekt eða háski 
eða sverð. En I öllu þessu vinnum vjer frœgan 
sigur fyrir aðstoð hans, sem elskaði oss (Róm. 8, 35, 
37;. Svo látum vjer þá ekki lifa neina öfund í 
hiarta voru yflr hinu sælla hlutskipti barnanna, en 
látum hugsunina um, að þau urðu svo snemma að 
líða »án Ukrar yfirtroðsIu« fyrir afleiðingar syndar- 
innar, verða að uppsprettulind til eilífs lífs í hjört- 
iim vorum. Á upprisunnar morgni verða reikning- 
arnir jafnaðir. Öll sársaukans börn, bœði hín eldri 
og hin yngri, fá þá ríkulegt endurgjald. Þá mæta 
börnin vor oss með opinn faðminn, syngjandi drottni 
lof og dýrð fyrirþann augnabliks sársauka, sem varð 
þeim tilefni til eillfrar sælu. 

vni. 

Blgnrlnn yfir sársaokannm* 

Hið slðasta efni athugunar vorrar er eptir, 
Hvernig eigum vjer að bera sársaukann? Hvernig 
má það böl, sem maðurinn hlýtur að líða, verða 
honum bærilegt? Hvernig er manninum unnt að 
vinna sigur yflr þessum óvin sínum? 

Það er sögð sú saga af gríska heimspekíngnum^ 

6* 



68 

Epíktet, að húsbóndi hans hafi eitt sinn tekið fótinn 
á houum og sett hann 1 skrúfu, til að vita^ hve 
mikið hann þyldi. »Þú brýtur fótinn á nyer, ef þú 
heldur þessu áfram«, sagði Epiktet. Hinn grimmi 
húsbóndi hans hjelt áfram og leggurinn stökk i 
sundur. »Sagði jeg þjer ekki, að hann mundi brotna, 
ef þú hjeldir átram«, sagði Epiktet, án þess að reka 
upp hljóð eða fást um sársaukann á annan hátt. 

Þetta var niðurstaðan, sem hinn gamli heimur 
1 sinni göfugustu heimspeki komst að með tilliti til 
sársaukans. Þú verður að bera þig karlmannlega. 
Þú verður að líða, án þess að mögla og án þess að 
láta nokkurn vita, hvort þú finnur til eða ekki. 
Þetta er karlmannleg skoðun og óllkt göfugri en 
volgrið í nútíðarinnar pessimistum. En hún verður 
að tilfinningarlausri harðneskju, sem gjörir manns- 
hjartað að steini. Það hefur líka optar en einu 
sinni verið sagt um vorra daga pessímista, sem 
mælskastir eru um það, að hvert augnablik lifsins 
sje óbærileg kvöl, að þeim geti nú samt liðið Ijóm- 
andi vel, þegar þeir hafi »dýrasteik og kampavln« 
fyrir framan sig. (Luthardt). 

Hvaða ráð hefur vantrúin að gefa manninum, 
svo lífið verði honum bærilegt og hann gleymi sárs- 
^ukanum, sem hjarta hans nagar? Sökk anda þin- 
iim niður 1 mannlega list og lát sálu þina dvelja í 
íegurðarinnar og hugsjónanna heimi. En fyrir fiest- 
um þeim, sem því ráði fylgja, fer líkt og fyrir Sál. 
Ðavíðsharpan dreifði þunglyndi hans um stund, en 
8V0 kom það aptur með sitt heliarmyrkur. Saga 
Grikklands, sem bent var á 1 upphafi, sýnir lika 
bezt, að þetta ráð er ónýtt. Listin f ullnægir manns- 
andanum ekki til lengdar. Hann hverfur heim til 



sín frá málverkum og myndastyttum með hjartað 
fullt af ekka og gráti. 

Svo eru þeir fæstir, sem þetta er unnt. Hva5 
eiga allir hinir að gjöra? Þeir eiga að virða fyrir 
Bjer náttúruna i allri margbreytni hennar og flnna 
þar anda sínum hvHd. En sál mannsins á bágt með 
að finna þar nokkra hvild til lengdar. Því þar er 
fullt aí sama sársaukanum og býr hið innra hjá 
manninum. 

Eða með orðum Steingrlms Thorsteinssons : 

AleÍDD rœ jeg út á djúpí, 
ó, sú sjóoÍD skœr! 
SjórÍDD gnllDam sólskiashjúpi 
sveipast fjœr og Dær. 

Sjór er gagosœr, grilii' eg Di^nr, 
gDötra eg vi^ a^ sjá: 
hafskip sokkiD! helgrár brydnr 
hákarl hleikaD Dá. 

Afram rœ jeg, ei skal dvelja, 
áfram, hátur, svíf ; 
yfir sólbros, DDdír helja, 
ó, þú falska líf ! 

Eða þessum : 

SöDgfugl á greÍDnDam gladar 
gelur af elskuDDar aœgð, 
UDd bjðrkÍDDÍ byltir sjer Dadur 
bólgÍDD af vonzku og slægð. 

Þá er þriðja ráðið: menntunin. Seð þú hjarta 
þitt með allrí þeirri menntun, er þú mátt yflr kom- 
ast, svo þú fáir sem mest um að hugsa og þú fáir 
að skilja frHrofarir mannsandans i vísindum og 
þekking. 

En þetta ráð er Ijelegt. Menntunin gjörir mann- 



70 

inn ekki lukkulegri, sœlli, heldur þvert á móti. 
Eptir því, sem maðurinn drekkur dýpra af lind 
menntunarinnar, verður hann þyrstari. Fyrir hverja 
éina spurníng, sem raenntunin svarar, rísa upp 
margar áðrár, sem hinn menntaðasti maður fær 
ekkert svar upp á. Þetta hefur líka Hartmann 
íundið, nútiðarinnar erki-pessimisti. »Þvi heimskari 
sem maðurinn er, þvl lukkulegri er hann, — greindar- 
maðurinn miklu ólukkulegri en heimskinginn, og sá', 
sem ber langt af öðrum að gáfum, ólukkulegastur 
allra«. Hið sama er að segja um menntunina. Ein 
og út af fyrir sig slekkur háu ekki sársaukann i 
mannshjartanu. Hún er manninum miklu fremur sá 
sjónauki, er hjálpar honum til að uppgötva meiri 
og meiri neyð, — neyð, sem hann hafði alls enga 
hugmynd um áður. Eða hún er honum sá hljóðberi, 
er syngur 1 eyra honum öU þau hljóð og andvörp, 
er stíga upp frá brjóstum þeirra, er líða. 

Þetta er auðvelt að gjöra sjer Ijóst með ótal 
dæmum. Eitt hið allra-átakanlegasta dæmi um sárs- 
aukann i lifinu eru sjálfsmorðin. Þau eru naumast 
þekkt meðal viUiþjóðanna. Þau eru lang-almennust 
meðal hinna hámenntuðustu þjóða. — Á þessari öld 
heíur alþýðumenntuninni fleygt fram eins stórkost- 
lega og öUum er kunnugt. Nú gengur sonur og 
dóttir bóndans og daglaunamannsins á skóla mörg 
ár samfieytt af æfí sinni. Fer þá ánægjan með lifi5 
vaxandi? Síður en svo. Óánægjan með llfið og 
sársaukinn 1 hjörtunum fer ná vaxandi. Og þó 
er alþýðumenntuninni nú og þeirri, sem átti sjer 
stað fyrir einni eða tveimur öldum, engan veginn 
saman að jafna. Eins er um hin ytri kjör mann- 
anna. Með vaxandi menntun íara þau sibatnandi. 



71 

LifBkjör bÍDna lægri stjetta eru nú ólik þvi sem 
þau voru t. d. á miðöldunum. Nú berst bóndinn og 
daglaunamaðurínn eins mikið á og kaupmaðurinn 
eða háskólakennarinn. Og brauðið, sem hin lltil- 
mótlegasta borgarakona setur fram á kaffiborðið, er 
eins sætt og brauðið, sem æðstu hefðarfrúr landsina 
gæða sjer á. En er svo þessi frakkaklæddi borgari 
með lífið fullt af sætum kökum ánægðari, Bælli, 
glaðari en hinn, sem gekk í illa sniðinni vaðmáls- 
úlpu og Ijet sjer nægja með ósætt brauð úr grófu 
rúgmjöli, sem hann hafði sjálfur snúið sundur I 
handkvörn? Hann gjörir þúsundfalt fleiri kröfur til 
lifsins, fær ekki hundraðasta parti þeirra fullnægt 
og bakar sjer óendanlega mikið böl með því að 
fullnægja langt um fleiri en hann er maður til. 
Konan hans bakar honum sætara brauð en hollt er 
bæði fyrir vasabókina hans og meltingarfærin. Og 
það er lítil sæla í þvl fólgin. 

Menntuniu, þekkingin, ein og út af fyrir sig, 
gjörir manninn hvorki betri nje sælli. Hún gjörii 
hann að eins slungnari i að ganga óleyfilegar leiðir 
og komast hjá hegningunni. Hán vekur hjá honura 
ótal kröfur, bæði andlegar og Ifkamlegar, sem lemja 
hann með svipum og Ijósta hann með sporðdrek- 
um. 

Hvaða niðurstöðu hafa þá vantráarmennirnir 
komizt að með tilliti til sársaukans? Lífið er al- 
gjörlega óbœrilegt. Sársaukinn er svo mikill, að 
manninum er algjörlega um megn að bera hann. 
yjer höfum leitað eptir frelsun, en hana er hvergi 
að finna. ÖII tilveran er tál. 

Jú, vissulega er frelsun að finna. Svo elskaði 
guð heiminn, að hann sendí sinn eingetinn son. Til 



72 

hvers? Til að frelsa mennina frá valdi hins illa, 
syndinni og sársaukanum og dauðanum. Trúin & 
hann, mannkynsírelsarann, er sigurinn yfir sárs- 
aukanum. Hán er hið eina, sem huggar, dregur úr 
sviðanum, gefur manninum þrek til að bera sárs- 
aukann. Fyrir þann, sem hefur trúna á guðs ein- 
getinn son i hjarta slnu, snýst sársaukinn i bless- 
un. 

Takið sársaukann burt úr lifinu, látið engan 
finna til neins meins, rýmið burt sorginni og sökn- 
uðinum, sjákdómunum, kröminni og kvöiinni og 
eymdinni, og ímyndið yður Ifflð, — hvllíkum stakka- 
Bkiptum mundi það eigi taka? Hve mundi eigi 
brjálsemi gjálifisins taka yfirhönd! Hversu mundi 
eigi hvirfilbylur spillingarinnar blása yflr mannfje- 
lögin og hrífa allt með sjer? Hve mundi eigi hið 
iUa í manneðlinu verða algjörlega ofan á, — dýrið 
í oss risa upp og troða manninn undir fótum ! 

Engar uppreistarhugsanir koma I hjarta trúaðs 
mannS) þegar hann llður, heldur beygir hann sig i 
auðmýkt og segir : Guð, vertu mjer syndugum líkn- 
samur! Lausnari mínn, vertu hjá mjer! 

>Med þjer gedrór mœti' eg hyerjn t'ári, 
med þjer verdur sœla' í hverju tári. 
Skeyti daudans skelíist jeg ei þ&. 
SkjÖldnr minn, ó Jesú, vert mjer hjá! 

Engin örvœnting, hve mikil sem kvölin kann að 
vera, beldur hin fulíkomnasta vissa um endilegan 
sigur og eilifa umbun. 

Þegar kristin móðir veitir litla barninu sínu 
nábjargirnar, segir hún um leið og tárin hrynja : 
Jeg veit, jeg á það hjá guði. Þegar trúaður maður 
liggur fyrir dauðanum og verður að taka út þá kvöl. 



73 

sem yanalega gengur á undan bonum, kemur hannr 
seinast ekki upp neinu orði, getur ekkert lengur 
við ástvini sina talað, — en þá heyrist eitt orð koma 
yfir varir hans, orðið Jesás. Hvillkan frið breiðir 
það ekki yfir hið slðasta stríðl 

Þegar jeg var staddur á sýningunni í Chicago,. 
sá jeg þar málverk eitt, sem jeg mun aldrei gleyma, 
meðan jeg lifi. Það sýndi hóp af Socialistum, sem 
voru að taka frelsarann niður af krossinum. Yflr 
ásjónu hins látna frelsara hafði málarinn breitt þann 
himneska frið, sem ekki er unnt með orðum að lýsa,^ 
en imyndunaraflið eitt fær teiknað upp, þegar vjer 
hugsura um orðin: Faðir, í þlnar hendur fel jeg^ 
minn anda, koraandi af vörum vors deyjandi lausn- 
ara. En yflr þessum hóp af mönnura, sera voru a* 
taka hann niður af krossiuum, hvildi ofstopafuU 
bræði og hatursfull hef ndargirni. Þeir steyttu knefana 
gegn borginni, sem framið hafði ódáðaverkið. ÞeA 
var eins og maður heyrði þá segja: Við skulum 
sprengja greni niðinganna i lopt upp! — Það hefði 
mátt setja þrjú orð undir þessa mynd: Sársaukinn 
— trúin og vantrúin. 

IX. 
Fórnf œrln garlðsrmálið. Nið u r lag. 

Það gengur í gegn um alla tilveruna eitt ógn- 
armikið og háleitt lögmAl, — torvelt að skilja ög 
þungt að ganga inn undir — fórntæringarinnar lög- 
mál. Allt hið göfugasta og stærstéi, sem vjer þekkj- 
um, verður til samkvæmt þessu lögraáli. 

Plantan fórnfærir hinura göfugasta vökva sín« 
um til að framleiða blómið; hún er miklu veikari 



74 

-eptir en áðiir, — en hún hefur gjört hið stærsta, 
sem plantan fær í verk koraið, — borið blóm. 

Trjeð leggur hin göfugustu efni, sem það A til, 
1 sölurnar, til að framleiða ávöxtinn. Það er miklu 
fátækara og veikara eptir en áður; það hefur eytt 
nokkru af sínum bezta krapti. En það hefur borið 
ávöxt. 

Með áköfum sársauka ber móðirin afkvœmi sitt 
frara til lífsins. Hún hættir lífl sínu, leggur fegurð 
-og krapta í sölurnar, — en svo leysir hún af hendi 
bið háleitasta ætlunarverk. Barnið liflr og er fóstr- 
^ð upp á þann hátt, að móðirin er slfellt að leggja 
«jálfa sig og líf sitt í sölurnar fyrir líf þess. Hún 
lætur sjer smámsaman hnigna, svo það megi dafna. 

Llfsnauðsynjar vorar, þægindin, sera vjer njótum 
dags daglega, eru framleidd og til orðin á þann hátt, 
Að ótal menn og konur, heiU urmull af fólki, eyðir 
llfl sinu og kröptum til að vinna að þeim. 

Og frelsið. Hve mikið hetur eigi verið lagt í 
sölurnar fyrir hið pólitiska frelsi, sem vjer nú hrós- 
um oss svo mjög af? Hve margir hata eigi fyrir 
því barizt, eytt lífl og kröptum sem flutningsmenn 
þess, verið beittir rangindum og ofsóknum, án þess 
^ð fá að sjá sól þess svo mikið sem slá roða sinum 
ú fjöllin? Hve margar þúsundir hafa eigi orðið að 
hníga á orustuvellinum fyrir frelsisins dýrðlega máJ- 
efni? 

Lögin, sem vernda líf vort og eignir, — hvíllk- 
ar fæðingarhriðir hafa eígi yflr mannQelögin dunið 
Aður þau urðu til? Hvflík umbrot og andleg átök 
kostar eigi ein litil endurbót l löggjöf landanna? 

Og bókmenntimar, er veita anda vorum eina 
iiina hreinustu og göfugustu nautn, — hafa þœr 



75 . 

^igi til orðið fyrir sjálfsafneituD, þreytu og nætur- 
vökur margra f^öfugra manna, sem þanníg*hafa lagt 
lif sitt fram? Uve margur listamaður og nthöfund- 
ur heíur eigi heldur kosið að lifa allt lií sitt i f&- 
tækt en að licilsvirða þá köllun^ sem hann fann hjá 
sjer, til að helga lif sitt listinni og hugsjónunum? 

AUt hið göfugasta og bezta, er vjer mennirnir 
eigum eða köllum vort, er til orðið samkvæmt þessu 
fórnfæringarinnar lögmáli, sem um leið er sársauk- 
ans lögmál. 

Þegar vor himneski faðir vildi frelsa oss firá 
sársaukanum i hans óttalegustu mynd, — dauðanum 
algjörða og eilifa, varð leiðin fórnfæringarinnary 
sársaukans leið. Hinn eilifi kærleikur gengur sjálí- 
ur inn undir þetta lögmál, þegar hann ætlar sjer 
að frelsa mennina og lætur eingetinn son sinn 
ganga via dolorosa,^ — fórnfæringarinnar leið. Það 
er vegur kærleikans. AUt gott og göfugt, semnokk- 
urt gildi hefur, gengur þá leið. Ef líf vort á að 
faaía nokkurt gildi, nokkra þýðing, þá er leiðin þessi; 
vjer verðum að fórnfæra því, — fyrir eitthvert gott 
málefni. Ef sál vor á að eignast frelsið, íá að taka 
þátt i guðdómlegri sælu, — þá er leiðin þessi. 
Kristur gekk á undan, kristnir menn á eptir. Gegii 
um sársaukans eld gekk hann á undan oss. Gegn 
um sársaukans eld megum vjer á eptír honum 
ganga i trúnui á hann, og sársaukinn skal snúast i 
fögnuð, dauðinn 1 sigur. 

Trúin á trelsara heimsins er sigurinn yfir sárs- 



1) Strœtíd i Jerúsalem, þar sem frelsarinn á a^ hafa g<»iig- 
í^» þegar hann bar krossinn, neínist Viadolorosa^ þ. e. sáxB- 
aokans leid. 



76 

aukanum. Fyrir manninn grátandi, stynjandi, Ilð- 
andi er e^ginn önnur huggun til en Jesús Kristur^ 
En sú huggun er líka fuUkomin. 

Skáldíð Jonas Lie nefnir siðustu skáldsöguna,. 
er hann hefur samið, Nióbe. Það nafn er úr grisku 
goðafræðinni gömlu. Niobe var drottning 1 Þebu og^ 
átti 7 syni og 7 dætur. Hún metnaðist yflr þessun^ 
fagra barnahóp slnum og gjörði gys að Letóy sem. 
einungis hafði alið 2 börn. En það voru voldug 
börn, þessi tvö, guðinn Apollo og gyðjan Diana^ 
Þeim gramdist svo vegna móður sinnar, að þaui 
skutu öU börn Niobe til dauðs með örvum slnum. 
Þá er sagt að Sevs hafl breytt Niobe I stein á fjallí 
einu I Lydlu. En á sumrin grjet steinninn, svo það 
var flóð af tárum kring um hann. — Það er móður- 
harmurinn, sem er svona beiskur, að hann breytir 
fyrst I stein, en samt verður steinninn að gráta. 

Hetjan I skáldsögu Jónasar Lie er einiiig móð- 
ir margra barna. ÖIl bókin er meistaralegt innlegg^ 
í spursmálinu um barna uppeldið. Það mislukkast 
herfilega. Kreddur þær, sem nú eru prjedikaðar af 
vantrúuðum tiðaranda, — ApoIIo og Dlönu vorra 
tima — skutu börniu hennar, þessarar nútlmana 
Niobe, með eiturörvum sinum, svo eitt varáleiðinni 
1 fangelsið fyrir ógurlegar fjárglœfrafarir, annað 
hafði ætlað sjer að verða allt, en gat ekkert orðið 
fyrir svall og ónytjungsskap, hið þriðja var orðíð 
herfang andatrúarinnar. Þau börnin, sem enn voru 
ung og heima hjá móður sinni, vissi hún að fara 
mundu sömu leiðina. Hún örvæntir fyrir sig og 
bðrnin sln og sprengir húsið með öllu saman f 
lopt upp. 



77 

Það er úrlausn vantráarinnar á sársauka liísins.^ 
Guð forði oss öllum frá slíkri úrlausn! 
Á henni fara raenn Hka að verða þreyttir. 
Teiknin benda öU í þá áttina. Á Frakklandi hefur 
trúin á guðs eingetinn son og sú gætilega úrlausn^ 
«em hún gjörir á sársaukanum I lifinu, verið útlæg 
um nokkra mannsaidra. Nú kemur þaðan ein lýs- 
ingin annari átakanlegri af þvi, hvernig lífsaílið og 
lífsþráin sje algjörlega að verða uppþornað og eyði- 
lagt hjá æskulýðnum, auk heldur öðrum. Og nú er 
lirópað hærra og hærra, skýrara og skýrara á trúar- 
brögðin. Það lítur út fyrir, að menn ætli nú aptur 
^ð fara að kannast við þau sem hið eina, er fái 
hjálpað mönnunum til að bera sársaukann.' Van- 
trúin sjálf er farin að hrópa víðsvegar um heiminn: 
<}eflð trúnni rúml 

Jeg skilst svo við þetta efni, og bið tilheyrend- 
ur mína að fyrirgefa mjer, að jeg hefi ekki gjört 
þvl betri skil. Jeg hefl lengi þreytt þolinmæði yð- 
ar. En það, sem jeg hefl verið að reyna að segja 
i dag, er einungis exordium, formáli þess, sem segj- 
ast þarf einhvern annan dag. Þessar hugleiðiugar 
um sársaukann hafa leitt mig til að hugsa um tvö 
ðnnur merkileg atriði, sem standa í sambandi við 
hann. Það eru tvær hliðar á starfsemi kristilegrar 



1) Med þessa vil jeg ekki eigna höfnndinnm sj&lfnm þessa 
úrlausn. Hann lœtnr kristindóminn vera algjörlega fyrir utan. 
Mðnnnm hefnr þótt endir sðgunnar, þessi ðrþrifsr&d mó^nr- 
innar, — * ónáttúrlegnr. Enginn módir i öUnm Noregi mnndi 
gjðra slíkt. Þœr yœm of kristnar til þess, horskn mæDnmar, 
9kb missa nokknrn tima alla von nm bðrain sín. 



78 

kirkju í heiminum. Önnur hliðin er kristniboð kirkj- 
unnar meðal heiðingjanna. Og hín hliðin er i þeim 
raiskunnarverkura falin, sem hún vinnur með sinum 
mðrgu líknarstofnunum. 

Hvorttveggja þetta álít jeg hið þarfasta efni til 
ihugunar fyrir vora íslenzku nútlðarkristni bœði 
austan hafs og vesían. Þvl hvorttveggja þetta er 
henni jafn-ókunnugt. 



Eptirmáli. 

Lögberg minntist með nokkrum hlýlegum orðum 
á fyrirlestur þennan eptir að hann hafði verið flutt- 
ur á kirkjuþingiDu, en benti á að efnið væri afar- 
örðugt, og þetta vœri að líkindum veikasta atriðið í 
heimspeki kristindómsins. 

Víst er efnið örðugt, því skal ekki neitað. Og 
víst hefði mátt fara margfalt betur með það en 
mjer hefur tekizt; enginn flnnur nú held jeg betur 
til þess en jeg sjálfur. 

En hvort það er veikasta atriðið í heimspeki 
kristindómsins, fer nokkuð eptir þvl, hvernig á þa^ 
er litið. Ef það er borið saman við aðrar llfsskoð- 
anir, önnur trúarbrögð, getur maður nœrri því freist- 
ast til að segja, að það sje sterkasta atriðið. Svo 
langt flnnst mjer kenning kristindómsins bera at 
öUum öðrum kenningum um sársaukann, sem' jeg 
þekki. 

Valdið, sem kristindómurinn hefur haft, hefur 
enn og mun ætlð hafa yflr hugum mannanna, ef 



79 

eininitt íólgið i þeirri huggun, sem hann heíur a&^ 
bjóða manninum stynjandi; grátandí, líðandi. Gildi 
hverrar lífsskoðunar verður mikið eða lítið eptir 
þvl, hvernig henni tekst að friða mannshjartað, eða 
með öðrum orðum: það fer eptirþví, hvernighenni 
tekst að kenna manninum að bera sársaukann, — 
reisa hann fallinn á fætur aptur, gefa honum þrótt 
og djörfung til að lifa. 

Saga mannkynsins og mín litla þekking á líf> 
inu segir mjer, að engin lífsskoðun kenni mönnun- 
um likt þvi eins vel að bera sársaukann og kristln- 
dómurinn. Mjer finnst vera meira og minna af ör- 
vœnting i hjörtunum, þegar sársaukinn er annars. 
vegar, ef trúin er þar ekki á himneskan föður og 
frelsara. Jeg hefi tekið eptir þvi, að þegar mann, 
sem annars ekki vill aðhyllast kristindóminn, lang- 
ar til að hugga vin sinn i raunum og mótlæti 
staddan, gripur hann til þeirrar skýringar á sorgog 
sársauka, sem kristindómurinn gefur, af þvi hann 
finnur, að það er ekki huggun til i neinu öðru. Hve 
margur vantrúaður maður hefur eigi hrópað, eins 
og bent er á hjer að framan, þegar hann fann eitt- 
hvað mikið til: Ó, gæti jeg að eins trúaðl Trúað 
hverju? Skýring kristindómsins á sársaukanum. 

Allt þetta, ásamt mörgu fieiru, flnnst mjer benda 
til þess, að þetta sje ekki veikasta atriðið i kristin- 
dóminum, þegar það er borið saman við aðrar lifs- 
skoðanir, eins og gjört hefur verið i fyrirlestrinum. 
Kristnir menn hafa einmitt i sársaukanum svo ó- 
endanlega mikið frara yflr alla aðra. Og aðalatrið- 
ið var einmitt að sýna fram á það. 

Að það er leyndardómur i sambandi við þetta, 
sem enginn fær skýrt, breytir ekki neinu. Vjer er- 



80 

iim hvervetna ura kringdir af leyndardómum. Allar 
lifsskoðanir eru fullar af leyndardómum, sem engín 
mannleg hugsun hefur komizt fyrir. En að ganga 
út að takraörkura hugsunarinnar og benda á, hvar 
leyndardómurinn sje og kannast við hann, hefur 
^tíð verið álitið þarft verk og engum láandi. 



Hvað er sannleikr? 

Fyrlrlestr 

eftir sira N. Steingrim Þorlákssony 

fiattr á ársþiogi hins ev.IAt. kirkjafél. Íslend. í Vestarheimi 
aD Moantain, N.Ðak., 29. Júni 1894. 

»Verum aui index*. 

Háttvirta samkoraa ! 
Jeg leyíi mjer að minDa á tvenns konar aðfer&^' 
sem við er höfð, þegar gUmt er við ráðninguna á 
gátum lífsins. Önnur líkist aðferð köngulóarinnary 
sem vefr úr sjálfri sjer vef sinn. Þeír, sem þeirri 
aðférð fylgja, vefa eins og ár sjálfum sjer heimspek- 
iákerfi þau, sem geyma eiga í sjer ráðning þeirra á 
giátunum. Eru það heimspekingar Þjóðverja; sem 
einna helzt viðhafa þessa aðferð. Og hefir slra Frið^ 
rik J. Bérgmann* gefið mönnum tækifæri á að kynn- 
ast henni ögn með* ofrlitlu sýnishorní af heimspeki 
eins Þjóðverjans. Aðferðin er mjermjög ógeðfelíd, 
Mjer finnst eíns og verulegleika-viti mlnu bjóðí við' 
hennl. 



1} í fyHrlestri, sem fiattrvarrétt ál^fá'þessti sáinákirkja* 
þingi og nú er hér lika préntaZ>r í AltemóMm^* 

Aldamöt IV. 6 



Hin aðferðiQ er sú^ að hið verulega er skoðaö 
eins og það liggr fyrir og út frá því er gengið eða 
stöðug hliðsjón höfð af þvi. Skoðunum og sannfær- 
ing allri er eins og valin nokkurs konar stöð i veru- 
legleikanum sjálf um. Þess vegna, þegar um ráðning 
á einhverri gátu lifsins er að ræða, verður niður- 
staða sú, sem komizt er að, ef rjett er að fariðy 
aldrei viðskila við verulegleikann. Hún leikr ekki 
i lausu lopti, heldr styðst við eitthvað verulegt og 
almennt, sem öllum getr verið að einhverju leyti 
kunnugt um. Mœtti óhætt segja, að þessi aðferð ein 
œtti við. nútímann, því nútíminn er, fremr nokkrum 
öðrura tíma, verulegleikans öld. Að því leyti þykir 
mjer vænt um nútimann. Og ætla jeg mjer Ilka 
að taka mjer stöð i verulegleikanum i svari minu upp 
á spurninguna, sem jeg heíi sett mjer að geía svar 
upp á, hina fornu spurningu: :^Evað er sannleíkr^f 



Það þarf sannarlega ekki neinar getur um það 
að haía, að allir menn, hverrar skoðunar eða trúar 
sem þeir eru, ef þeir á annað borð vilja nokkuð 
Binna alvarlegum málum, finni greinilega til þess, 
að þessi spurning leiðir hugann að atriði, sem rist- 
ir djúpt í meðvitund vorri. Spurningin fer ekki 
með oss um útkjálka eða úthaga meðvitundarlífsins, 
eða sker þess og hólma, sem vjer einstöku sinnum 
vitjum, oss til dægrastyttingar, heldr er hún með 
oss á sjálfum miðpunkti eða við hjartastað vors 
helgasta lífs. Á meðal annars sjest það á þvl, 
hvernig spurningin heflr gagntekið hugi manna á 
öllum öldum. Það bærast líka strengir í hverju 
vakandi brjósti, þegar um sannleikann er að ræða. 



88 

Þeír bærast að vísu ekki allir eins. Þeir kveða 
ekki allir við með sama hreim. Þad veit jeg. En 
samt sem áðr bærast þeir manninum sjálfum ósjálf- 
rátt. Og Guði sje lof, að þeir bærast. Guði sje lof, 
að sannleikrinn lætr strengi bærast fajá oss ósjálf- 
rátt, að sannleikrinn, sökum meðfæddrar sannleiks- 
þarfar og sannleiksþráar hjá oss, vitnar ósjálfrátt 
fyrir oss um sjálfan sig. Jeg gleðst stórlega afþví, 
að til er hjá oss mönnunum það, sem skylt er sann- 
leikanum og i bandalagi við hann, og sökum und- 
irtekta þeirra, sem hann vegna þess hlýtráö fá hjá 
oss mönnunum á öllum timum, enda þótt þær sjeu 
honum illa samstilltar, meira að segja margopt, því 
miðr, andróma eða honum alveg fráleitar. Því 
einnig þá bera mennirnir sannleikanum vitni, þegar 
þeir rísa upp öndverðir gegn honum og gína yfir 
honum líkt og holskeflur á úthafi með kolgræna 
hvltfyssandi kambana, eða þegar þeir með vantrú- 
argjálfrínu liku sísoganda og svellanda brímhljóði 
við háhamra virðast ætla að kveða rödd sannleik- 
ans í kaf. Sannleikrínn er sá, að mennimir 
hljótay hvort sem þeir vilja eða ekki, að bera 
Bannleíkanum vitni. Þeir komast blátt á fram ekki 
bjá þvl. Sannleikrinn hefir þetta hald á þeim, 
þetta vald yfir þeim. Þeir eru fæddir þegnar hans, 
hins konungborna sannleika. Og Öll mótspyrna, sem 
honum er sýnd, er uppreisn gegn honum. Þess 
vegna, þegar maðrinn misþyrmir sannleikanum, 
leggr hann hendr á og beitir valdi hið bezta og 
helgasta, sem til er í oss, sem er sannleiJcsþörf- 
in, sannleiJcsþrdin^ sannleiJcsþorstinn hjá oss, 
það innra með oss, sem Guð Jcallar d, þegar hann 
kallar til vor, og sem hjá osskallar d Ouð og kall- 



ar, eptír Gu9if þ<itt vjer Bjálfir. geruw 03S: ekki greÍQi 
fyrir þvi eða sjeum oss. þesa ekkí medyitandi.. 
Eftgtt aO sí!>r, þótt.njiaðrinDL.raisþyrnw þanuig. hinu. 
h^lgasta . i hjarta slnu, verðr hann uudir valdi . sana^ 
lelkaiis. Og til þessa valds sins lœtr sannleikrina. 
h^nn fiana og vitnadc með þyi raóti um sjáitan sig.. 

Þetta vald og þessi vitnisburðr sannleikansr 
gagnvart manninum kemr þáfram i hatrinu og æð- 
inueða^ fyrirlitningunni og gremjunni og beískleik-. 
ai?uni, sem hjartað fyllist a/ gagnvart sannleikanuaa^. 
eða sem ákveðr alla afstöðu mannsins til sannleikx 
anS) er hann heíir þannig misboðið honum. í þessa. 
k^mr lika i Ijós mótspyrna eða aptrkast (reactioa) 
sannleiksþarfar mannsins gegn misþyrming þeirri^ 
s§m hún.hefír orðið fyrir af hans hólfu, Sjáum t.. 
d, h,öfðingja Gyðinga. Hvernig fór ekki sívaxaDdi 
hjá þeim gremjan og hatrið gagnvart Jesú Kristi,.. 
þyi lengr sem þeir þversköJIuðust gegn sannleikan- 
upi og vildu.ekki láta sanníærast af honum ogmis- 
buðu með þyi rödd sinnar eigin samvizku? Hið 
s^ma kpm i Ijós hjá Julian »Aposiata* (hinum frá^ 
falln^), sem fallið hafði frá kristindómnum, og, fyllt-. 
ii^t svo óalökkvandi hatri gegn Jesú Eristi, »GaliIer. 
amam«y eins og hann kallaði hann, og kristindómin^ 
um. Hatxinu leitaðist haarx við að svala með þyi . 
afi leggja sig allan.fram tU þess að gera út aí við 
krisitindóminn, þótt hann á, endanum, deyjandi, yrðl; 
aQ.gera.þá játning: *í>ii heflr sigrað, ,GalíleiJ« Sömu% 
IqiÍEiis Jhjá. Yoitair^ og I^gersoli. A sama .tima., og.; 
þc^ir; m^W h^fa.aí öUum krOptum UQníð.á.mótL 
8^nnlQi!(MmDi ,þ4 .h|ifa.i>9ir. , án.^essisj4lfir.aa.vita. 
a^.^vitniA^^ .homioii 

Þe^ I ei^ undwteg(|.. en . er.þó,. satt,., a& híxui.i 



86 . 

'Svaesni og 'ákveðni 'óviflrdanrileikans vertr aðvltli^ 
•méð sanTiléikanum, þótt'haiin út :áf'liflnu vllji vitna 
og vinna á möti bonum. 'Hin íne^fædda og óðjálf- 
ráða sannleiksþörf mannshjartans, er jeg eins 'Vél 
*xná kálla Mð ósjálfráða hröp mannsbjartans eptir 
Guði, gerir vart við sig og lœtr 'manninn ekki 'í 
friði, þegar hann heflr misþyrmt henrii, heldr óródY' 
•hún bann. Eins er þessari þörf Varið og hvörri 
&nnari þöíf, sem á héimting á því, að henrii 'sfe 
•fullnægt. Þótt reynt sje að kæfa hana niðr, T)á 
'heldr hún áfram að heimta fuUnægíng sína. Hinn 
innri óróleiki eða ófriðr, sem áí þessu stafar, vitn- 
'isburðr sannleikans sjálfs i hjarta mannsins, sem 
'hefir misböðið honum, kemr nú méðal annars i Ijós 
& þann hátt, að maðrinn fær ósjálfráða löngun tíl 
þess að hrekja sannleikann og leitast við áð isýna 
íram á með rökum, )að sannleikridn sje ekki satín- 
iéíkr, heldr villa eða tílbúningr éða »kredda«, 'til 
þess a*ð 'fá áðra með sjer; því það eykr óróleikanii, 
•a'ft standa einn eöa fámennr uppi. Að þessu fer 
hann misjaírilega hægt eða svaðalega, éptir þv{, 
sem lundarlag bans er eðamótspyrna sú, sem hanh 
fynr bittír.^ Vitnisburðr sannleikans 1 hjarta manns- 
ins kemr einnig i Ijós á þann hátt, að maðrinh 
espist, reíðist, verðr beiskur, vondr, þegar komið er 
með sannleikann til hana og hann stendr eins og 
augliti til auglitis firammi íyrir honum, álika og 



1) Vjer hðtum nóg dœmi þessa vor 4 mel^al hjá þeiði 
tnðnnam, sem snúiT) hafa bakina vib kristindóminum. Jeg 
hefi heyrt margan iur7>a sig & þvi, hve ákaíir þeir vœru tll 
ad tala um kristindóminn og hrekja hann, hvar sem þeir 
vœru. £n þal^ er þó ekki nema edlilegt, eins og bent heHr 
yeríd á. 



maðry sem borið er eitthvað Ijótt á brýn^ er haQQ 
veit sig sekan í. Margopt lætr hann sjer ekki 
nægja að neita því, heldr verðr hann lika bálfjúk- 
andi vondr. 

Það er stórlega gleðileg hugsun, þetta, að maðr- 
inn skuli neyðast til að bera sannleikanum vitni, 
hvort sem hann er honum meðmæltr eða mótmæltr. 
Það sýnir vald það, sem 8.annleikrinn hefir yflr oss. 
Og það sýnir hið innra samband, sem erámilli vor 
og sannleiknns, sannleiksþörfina hið innra hjá oss, 
sem krefst þess, að sjer sje fullnœgt. Og mun betr 
verða sýnt fram á þetta. 

Spurningin »hvað er sannleikr?« er söguleg 
spurning, eins og allir vita. Og hið undarlega er, 
að hún stendr i sambandi við mann einn, sem sann- 
leikrinn átti ekki upp á háborðið hjá. Guðspjalla- 
maðrinn Jóhannes hefir spurninguna eptir Pllatusi. 
En Pilatus spurði þó eiginlega ekki. Hann hreytti 
að eins út sjer spurningunni I skopi, blönduðu með- 
aumkvun. Hann var ekki að leita að saunleikanum. 
Og er all-biiið, að hann hafi aldrei fengizt við það. 
Hann var einn hinna andlegu uppblásnu oddborgara, 
sem láta sjer standa á sama um sannleikann. Þaö 
er einkenni þeirra, sjerstaklega á oddborgalegum 
tlmabilum, að þeir þeyta um sig spurningum, sem 
aðrir hafa glímt við og þreytzt við, en þeir hafa 
ekki snert við hinum minnsta fingri sínum, þótt 
þeir láti sem þeir hafi rannsakað þær allar til botns. 
Hvergi lýsir oddborgarinn sjer betr en í afstöðu 
fiinni til sannleikans. Hann ypptir aldrei öxlum 
eins kæruleyslslega eins og þegar drepið er á það 
atríði. 

Á dögum Erísts var aldarfarið i hæsta máta 



87 

oddborgaralegt. Hinir beztu menn hðfðu glímt viö 
spurninguna og gefizt upp við að svara henni, 
Mannsandinn hafði lýst yíir gjaldþroti sinu, að þvl 
er snertir málefni þetta, sem dýpst er og helgast 
allra mála. Oddborgararnir vissu þetta, og þvl gátu 
þeir staðið sig við að vera digrmœltir. 

Nú stendr svo á hjá oss, að margir snúa viö 
sannleikanum bakinu. Er litið á það af mörgum, 
eins og væri það merki upp á, að sannleikrinn biði 
^isigr. En ef tildrög eru skoðuð, verðr líóst, að hjer 
er um engan ósigr að rœða. Það er enginn ósigr 
fyrir sannleikann, þótt þeir menn hveríi frá honum, 
sem staðið hafa annaðhvort í lauslegu eða að eina 
í ytra sambandi við hann. Að vísu veit jeg, að 
önnur eins skoðun og þessi er ekki almenn. Fjöld- 
inn er merki sigrsins. Hinir fáu merki ósigrsins, 
Þar sem ijöldinn er, þar er sannleikrinn, en ekki 
þar, sem hinir íáu eru. Þetta er almenningsálitið. 
Það ristír grunnt. Sannleikrinn hrindir sem sje frá 
sjer þeim, sem láta sjer nægja lauslegt eða tómt 
ytra samband við hann. En með þvi sýnir hann 
að eins, að hann er sá, sem vald á að hafa yfir 
manninum, en ekki maðrinn yfir honum. Kemr 
ósigr þar i Ijós? Nei, miklu fremr sigrkraptr sann- 
leikans, hygg jeg. — Fráhvarfið, sem á sjer stað á 
meðal vors fólks, er Qarri því að vera óeðlilegt eða 
undarlegt. Það er eðlileg afleiðing hins ósanna eða 
lauslega, ytra sambands, sem fjöldi af fólki voru 
stendr i við sannleikann. 

Enn fremr er svo ástatt nú, að aldarfarið er 
töluvert oddborgaralegt. Það ber talsvert á and- 
legrí þreytu. Menn, sem virðast hafa stýrt anda: 
stefnu timans og sett hafa stimpil sinn á aldarfarið, 



m 

<hafa.gefizt upp 'á glimunni yið hið mikla spursmál, 

.fiem.snertir sannleikann. Eða hvað er agnosti- 

.cismu.s nútiðarinnar, anda^tefna sú, sem vissu- 

lega virðist^bezt eiga við .fjðlcLa manna nú, annað 

en g]aldþrots-yfirlýsing mannsandans að þvi erþað 

snertir, að gefa Bvar upp á spurninguna, sem forn- 

'öldin glimdi við og gafst upp við, það er að segja 

(þessa spurning: »Hvað er sannleikr?€ *Vjer vitum 

ekkic, er svarið. Og: »Enginn getr vitað það«. Það 

er llfsvisdómrinn, sem andastefna þessi hefir til 

'brunns að bera. Að vlsu hlýtr mannsandinn, ef 

,hann er látinn sjálfráðr og nýtr ekki œðri hjálpar, 

lAd gefast upp við spurninguna, hvað það snertir, 

að gefa fuUnægjandi svar. Svar hans getr aldrei 

orðið fuUnægjandi. Það getr bent 1 áttina og sýnt 

þðrfina, sem lifandi er 1 hjarta mannsins, en ekki 

.meira. Þó mun anda mannsins aldrei verða unnt 

að sleppa spurningunni alveg, sökum þarfarinnar 

.hið innra hjá honum, sem krefst svars, þráir svar 

og þyrstir eptir þvi, heldr jnun hann halda áfram 

ftð glima við spurninguna, þreytast á henni og gef- 

ast upp við hana, svo framarlega sem hann vill 

ekki taka fuUgilt svar það, sem hann gefr, er einn 

getr gefið fuUgilt svar upp á þessa miklu spum- 

ing. 

Þegar aldarfarið er eins oddborgarlegt, að því 
er afstöðuna til sannleikans snertir, eins og á sjer 
dtað og þegar var drepið á^, er eðlilegt, þótt þeir, 



1) Í enska timaritina > The Fortnightly Hevieux 
(april 1891) kom ritgerb eptir Leo Tolstoi, rithöfandinn rdss- 
neska, og segir hann þar á einom sta!), aD »kenning heim- 
ppekinganna, sem nú á dögnm sje rii^andi í heiminum, sje 



d9 

•mm utan .við saiinlelkanQ standa, e&a eru i lauáLega 
ytra Bambandi við hann, eöa hafa snúíð við honam 
.bakinu, Bjeu fljótir til að spyrja með Pilatusi og á. 
^ama oddborgarahátt og hann : »Hvað er sannleikr?c 
'Þeim flnnst sjálfsagt, að spurt sje eins og út 1 tóm- 
an geiminn. Geimrinn hafi ekkert svar handa 
•manninum. Meiningin er þá sú: »Það er ekki til 
.neins að vera að tala um það atriði eða að vera 
að glima við.það. Bezt væri að stinga spurning- 
nnni algerlega undir stól. Jeg veit ekki^ hvað 
sannleikr er. Og þú veizt það ekki heldr, góðrinn 
minn. Allir menn vita jáfnt um það; þvi enginn 
veit neitt áreiðanlegt. Það sem jeg segi að sje 
sannleikr, getr eins vel verið sannleikr eins og það, 
sem þú kallar sannleika, eða þessir og þessir kalla 
.fiannleika. Að trúa á fuUkoroinn, eilifiega ákveðinn 
.sannleika, er ekki nema hjátrú, minn góði. Siikt 
.sitr ekki á menntuðum mönnum núna á vorum 



þad, að Oll trú sje tál og allt þab, pem at' henni koroi, bindr- 
T!tDÍ«. — Tolstoi Bjálfr segir aptr á móti nm trúna i sömn 
ritgerD, aD »hún láti iijQiiu afl þess og íjör í tje og ákveM 
.«teina þess^. — í þýzka bladi einu, ekki ómerku {^Dresd- 
■ener Wo chenb^dtter*) mátti lesa í október 1892 í rit- 
j^erd eÍDDL* >Úrelt trúarbrögd«, eptir ritstjór^inn, þetta: »Vjer 
Bjáum ekki lengr framan í kristindómiun [hann er úreltr] og 
segjum með Paul de Lagarde [þýzkum austrlandafrœdingi ] 
Yjer stðndum andspœnis binu auða og tóma«. Sidar i rit- 
gerdinni er vitnab til orda hins sama manns, er fara fram á, 
>aI^ út at Tid kristindóminn sje gert, meD þvi ad setja í stad 
Jians eittbval^, sem fullnægi betr(!) þðrfum mannsii.s«. — 
Þa^ þarf aib fylla méb einhverju hiö tóma rúm, sem vantrúin 
^kilr eptir. Trúarþðrf mannsins krefst þess. Trúarþöríin er 
þó vidrkennd sem stadhðín (taktum) í ébii mannsins, sem 
bonum meDfœdd. 



90 

iipplýstu tlmum ! Ef vjer vildum allir kannast við 
þennan sannleikay þá gætum vjer lifað miklu frið- 
samara llfi. Vjer losnuðum þá við þetta eilíía 
43tríð og stagl út af sannleikanum, sem iíklegast er 
^kki tiL Ef þá vilt leita að sannleikanum, þá er 
þjer það auðvitað velkomið. En það segi jeg, að 
þjer gengr ekki betr að finna hann en manni, sem 
íœri að leita að saumnál í hafinuc — Óneitanlega 
falla svona lagaðar skoðanir viða í góðan jarðveg 
og fá á sig heiðurstitilinn : ^frjáUlyndar skoðanir^, 
og þeir menn, sem hafa þær: ^frjálslyndir menn^. 
En vitanlega er að eins fallegu nafni klínt á alvöru- 
leysið. 

Því verðr ekki neitað, að til eru þeir hjá oss, 
og jeg er hræddr ura að þeir sjeu ekki svo íáir, 
sem hafa þá skoðun, að um fuilkominn sannleika 
verði ekkert áreiðanlegt vitað. Og aðrir eru það, 
8em hugsa, að eitthvað sje grunsamt við það, ef 
því er haldið fram, að til sje óyggjandi guðdómlegr 
sannleikr, sem maðrinn geti eígnazt og eigi að eign- 
ast. Aðrir segja: »Þetta er sannleikr fyrir raig og 
jeg flnn huggun l honum«. Og ef annar kemr og 
segir um annað, að það sje sannleikr tyrir sig og 
hann hafi huggun af honum, þá finnst honum það 
muni mega vera svo. Vist er um það, að aldarfarið 
og andastefna tímans styðr svona lagaða afstöðu til 
sannleikans og gefr þessu alvöruleysi næring. Að 
visu myndi margr, sem er 1 óvissu eða efast um 
sannleikann, vilja, að sjer væri hægt að eignast 
vissuna. Og gerir hún þar vart við sig, sannleiks- 
þörfin, sem oss er meðfædd. En þeim finnst, að um 
það geti ekki verið að tala. Vissan geti nú að 
sjálfsögðu ekki fengizt. 



91 

Að því er það snertir, að verða viss um, hvaö 
sannleikr er, þá hygg jeg að fyrir mörgum standi 
líkt á og ókunnugum manni, sem kemr til stórrar 
borgar hjer í landi og kemst i ráðaleysi með að 
velja sjer náttstað. Óðar en hann kemr á íám- 
brautarstöðvarnar er hann umkringdr af heilum 
sæg af mönnum, sem hrópa hver ofan í annan og 
hver í kapp við annan bjóða honum gistingar- 
stað. Hann hefir náttúrlega ekki minnstu hugmynd 
um, hver staðrinn er beztr. Ef til vill hugsar hann 
ekki heldr neitt um það ; hann ímyndar sjer, ef til vill, 
að þeir sjeu allir lygarar og svikarar, þessir hróp- 
arar, er œtli sjer að gera víö hann — hamingjan 
má vita hvað. Eins eru menn, óteljandi sægr, 
sem hrópa: »Hjer er sannleikrinn!* — »Nei, hjer 
er hann«, — hver í kapp vlð annan og hver ofan í 
annan. Óneitanlega er hægast, að kalla þá alla 
ósandindamenn eða svikara. Og gerir margr það Ilka 
eínmitt fyrir þá sök, og lætr þar við sitja. 

Allir, sem ögn eru kunnugir heimsmarkaðinum, 
vita, að á honum eru ekki að eins góðar vörur, 
heldr einnig sægr af eptirgerðum vörum, sem líkj- 
ast hinum meira eða minna og keppa við þær. 
Væri nú nokkuð vit í, að segja við alla þá, sem 
bafa vörur á boðstólum: «You are a humbug, Sir!« 
eða: *You are a fraud, Sir!«, að eins fyrir þá sök, 
að jafnhliða hinum góðu vörum eru sviknar vörur 
boðnar fram? Og væri ekki enn þá minna vit {, 
af öðrum eins ástæðum, að hætta að kaupa vörur, 
t. d. hætta að kaupa föt af þvi, að til er svikin 
fatnaðarvara ? Og verða svo að ganga nakinn? 



'92 

En jeg Tœ ékki sjeð, áð Btórt meira vít sje 1 

iþví áðsegja, að állt þetta tneð saniileikann sje ékk- 

eít nemsí ^hum/buginy vegna þesS; a^einn kallíþetta 

^sannléik og annar kalli hitt saniilelk, o. b. frv. Jeg 

get naumast imyndáð nijer, að nokkur alvarlegr 

>máðr, sem -hugsar sig ögn nm og gáir áð sjer, muiii 

álita þetta, áð menn eru ósáttir um það, hváðsann- 

leikr sje, nokkra sönnun fyrir fyrir þvi, að enginn 

'cnnnlefkr sje til, sem ékylda mannsins við sjálfan 

sig sje að flnna og eignast. — Jeg veit, áð það er 

<mjðg eðlilegt, þött mönnum :flnnist þetta auka erffð- 

léikana é því að flnna sannleikann, og menn freist- 

ist tll að gefast upp og leggja árar i 'bát. Það er 

-ekkert nema mannlegur breyzkleiki: En hins vegar 

væri þat) öeðlilegt, ef sannleikann mœtti éignast 

íbaráttulaust 'Og án nokkurrar sjálfsafnéitunar. Þaí 

er engura vafe bundið, að ef eitthvað er kaIIaT> 

Baniileikr, sem hœgt er að éignast baráttulaust og 

án sjálfsíifDéitunar, þá er sá sannlelkr um lei5 

brennimefktr sem svikavarai. En þar sem bar- 

'átta er, 'þar er freisting — freisting til að géfast upp. 

En áð gefast upp, vegna þess, að eitthvað kostar 

•baráttu, er maniileysislegt, ekki sizt 'þá, þegar um 

»þaD er aö Tæ"öa, sem helgast er allra hluta. Þáð er 

ekki áð eins mannleysislegt, að gefast þá upp. ÞaT^ 

'cr meira. Það er glœpr á móti manui sjálfum, á 

móti því helgasta, sem i eðli voru er, sem er sann- 

tleiksþörfin hjá oss. Það getr því ekki verið nein 

ífrágangssðk að lefta sannleikans af þeirri ástæðu. 



1) SanÐleikr sá, sem ÚDÍtararnir hj& oss kalla aD þeir 
haíi &b bjól^a, hefir einmitt á sér þetta merki. Þal^ er hœgt 
að eignast hann alveg baráttulaust. 



að.það verðr. ekki gert.án fyrírhafoar eða.baráftto^ 
laost. Miklu fremr er það fyrir þá. 8ök eiiuDÍtt* 
eljandi og hvetjandi. Og hinar mörg raddír^ sem 
taia um sannleikann og bjóða hann, þótt sundrleitar» 
sjeu, eru að minnstat kosti.óræk sönnun fyrir þvl, 
að til sje hjá oss mönnunum sannleiksþðrf. En hva5 
sannar svo þörfín, hin meðfædda, meðskapiaða sann-* 
léiksþförf vor? 

Áðr en hægt erað svara spurníngunni: »Hváð 
er sannleikr?<, er nauðsynlegt að g^rö sj^ greia 
fyrir því, hvers konar sannleik.við er átt. ^álf- 
sagt er öllum það Ijóst, að hjer. er átt.við trúarleg*- 
aa sannleik. Epjtir Quði er spurt, ekki að eins ept- 
irtilveru Guðs og eðli hans, heldur eúuiig eptir si*- 
stöðu hans til heimsins, en sjerstaklega til vor mann- 
anna, og eptír afstöðu vorri til hans og hinu eilifai 
hlutskipti voru. Hvað er sannleikrinn þessum spurnr- 
ingum viðvikjandí? Hvert er hið sanna svar up{y 
á þær? Eptir þessu hefir mannsandinn spurt, við 
þ^ð hefir hann glímt, og eptir þessum sannleik 
fálmað og fálmað, eins og saga heimspekinnar flrá' 
upphafi er Ijósastr vottur um. 

Ðæmi tilfæri jeg ekki. Tíminn leyfir það ekkk.. 
Jeg vil að eins minna á sppkinga fornaldarinnar. . 
Hvilikt andans strið háðu þeir ekldy til þess að íá.' 
léyst úr þessari miklu ráðgátul En g4tu þeir leyst 
úr henni? Vissulega gáfu þeir svar. En svarið 
fuilnsðgði að eins nokkrum mönnum og ekki nema 
tiL skamms tima. Hver tilraunin keppti við aðra ^ 
eða leysti hver aðra af hölmi, ef verða, mœtti til.i 
þess að komast svarínu ögn nær, en allar voru þœr 
þó að eins meira eða minna heppileg tilþríf, eða öllu 
hbldr fálm eptir sannleikanum, likt fálmi bamsins 



94 

eptir brjösti móðurinnar^ sem það aldrei finnr fyr 
en móðirin sjálf gefr þvi það. En allar tilraunirn- 
ar, allt fálmið, er þó Ijós vottr hinnar sterku þarf- 
ar, sem liíir hið innra hjá manninum. Þótt valið 
vœri úr hinum ýmsu kerfum, hið bezta tekið úr hin- 
um mörgu tilraunum, úr öllu því, sem maðrinn 
hafði leitazt við að fullnægja með þörf hjarta 
sins, seðja með hungr sitt, svala með þorsta sinum, 
þá kom það þö brátt i Ijós, að eiginlega fullnægði 
það ekki, saddi ekki nje svalaði. Þörfln kallaði ept- 
ir öðru svari, eptir annars konar sannleik. Og 
eins og hin brennandi þörf mannshjartans lýsti sjer 
hjer, eins lýsti sjerþaðlíka, aðtil er eitthvað ósjálf- 
rátt hjá manninum, honum meðfætt, sem segir til, 
hvort það eða það sje sannleikrinn, þegar hann er 
húinn að reyna það sjálfr. Jeg œtla að biðja til- 
heyrendr mina að minnast þess, að jeg segi: Þeg- 
ar hann hefir sjdlfr reynt það^ persönulega reynt 
það. 

Þessi þörf mannshjartans, sem á hefir verið 
minnzt, lýsir sjer ekki að eins i tilraunum heim- 
spekinganna og öðru, sem drepið hefir verið á, 
heldr einnig, og hvað sterkast, í hinum mörgu trú- 
arbrögðum heimsins. Og að hún sje almenn, sje 
þörf mannsA/arfawí, en ekki að eins þörf nokkurra, 
sést bezt á því, að engin þjóð eða þjóðflokkf heflr 
fundizt, sem er trúarbragðalausi. Af þessu er auð- 
sœtt, að þörf sú, sem um er að ræða, er ekki að 
eins þörf vitundarinnar, þörfin á að vita um Guð, 
heldr líka þörf hjartans. Jeg get kallað það Ufs- 



1) Smbr. Tiele's Kortfattet Beligionshistorie ved 
prof. Frants Bahl, bls. 6. 7. 



96 

þörf mannsJns í andlegum skilningi, þörfína á að lifct 
sannarlegu Ufi. Hvað meint er með þessu, mun betr 
koma firam. 

Það er meira 1 það varið, manninum meir áríð- 
andiy er betra fyrir hann og hefir meira gildi, að^ 
hann getr lifað vel, lifað i sannleika, lifað sönnu lifi^ 
heldr en þó hann haíi mikla þekkingu og góðan 
skilning. Hin andlega lifsþörf og fullnœging henn- 
ar er þó fyrir öllu öðru. Lifs-^interessa^i^, áhuginn 
á að lifa sönnu lífi, hœttir þá fyrst að sitja í fyrir- 
rúmi fyrir öðru hjá manninum, þegar oddborgara- 
Bkaprinn hefir tekið sjer bástað yfir honum, þegar 
kyrkingr er kominn i sjálft líf hans, af þvl eitr- 
naðra hefir lagzt við rót þess, svo hann hættir að- 
lifa nokkru verulegu lífi, en fiýtr á yfirborði lífsins 
eins og fiatprammi, eða þeytlst yfir það eins og 
skopparakringla, eða dillar sjer á því eins og óðíns- 
hani á vatnspolli, eða fiögrar yfir það eins og kría 
yfir veiðivatni, eða máfr 1 kjölfari skips yfir matar- 
leifum, sem fleygt hefir verið útbyrðis. Þegar fyrir 
manninum er að ræða um annaðhvort »to be or not 
to be«, annaðhvort að lifa eða lifa ekki, þá fórnar 
hann öllu fyrir Ilfið, sem unnt er að fórna, eins og 
ungmennið, sem getr um í guðspjallssögunni, er fiúði 
nakinn úr höndum þeirra, er œtluðu að taka hann 
fastan. Maðrinn kastar öllu útbyrðis, þegar um það 
er að ræða, að bjarga lífinu. Eins er því varið, þeg- 
ar maðrinn veit, að um hið andlega líf sitt er að 
tefia, þegar hin andlega lífsþörf hans er vöknuð og 
fer að njóta sín. Hann fórnar þá öllu fyrir hana. 
Þvi, þegar maðrinn kemr til sjálfs sin og rankar 
við sjer, en til sjálfs sin kemr hann, þegar hin and- 
lega lífsþörf hans verðr í sannleika vakandi — þá 



9^ 

iumr hann til þess, að líf þa&, semhaiin 8»mfcvé&iAt 
lífsþörf sinni þyrBtir eptir, er bid æððta líf, og afr^ 
þrá hjarta hans, lifsþörf hans og lifsþrá; þarf um 
fram allt að verða fuilnægt. 

Jeg lief kallað hina meðfaðddu saHtileiksþíörf 
mannsitís Hfiþörf; þörfina á því o^ lifa sannarlegu 
lífi. Það er ekki að einB nafn, heldr er hún þaiy 
fyrir þá sök, að i þessari þörf, sem oss er meðfædd, 
kemr það i Ijós, að oss mönnunum er þárf d lifanda* 
Ouði, á samfjelagi við hanny á lifi i Tumum. Þðtta- 
er ekki þörf, sem fram leidd er eða búin tii af' 
kringumstæðunum, heldr er hún 1 eWí vorQ oss með^ 
fœdd, Það verðr ekki hrakið, ef litid er á oss metin-> 
ina eins og vjer erum, gleraugnalaust. En ef þess- 
ari þörf ekki er sinnt, hinni belgustu þörf vors 
innsta eðlis, og vjer með þvi látum oss andlega 
hungra og svo eðWega deyja úr andlegu hungri, þá 
getr það sízt leikið á tvimæli, að vjer lifum ekki 
neinu sannarlegu lífl. Þvi bvernig á að vera unnt- 
að tala um sannarlegt lií hjá manni, sem ef til viU 
er að deyða hina helgitstu þörf hjarta sinsl 

Sannleikrinn, sem oss þá fyrst og fremst og um 
fram allt er þörf á, sem vjer heitast þráum, og oss 
þyrstir l og sem vér kiöllum eptir,. svo framarlega- 
sem vjer ekki kæf am hina heigustu og dýpatu rödd 
híð innra hjá oss, er lifs-sanfileíkry sannleikr, sem^ 
veitir Itfj sannarlegt líf eða gerir oss i sannleika lif^ 
andi. Eða með öðrum orðum : oee er þörf á sann^ 
leOc, sem Jcemr oesi lifandi samfj^lag við Ouð og 
varðveitir oss í þvi samfjelagi. 

Sannleikr sá^ fuUnægír oss ekki^^sem^ segjr oss 
að einB'frá gfiði, eias ogt^þegwjsagt er írá einhverri ' 
^mikiIU hetju'sögunnBir* Oss foUoœgý' ekki aö vita' 



97 

að eins um Guð, á hvað háu stígi eða hvað full- 
komin vitund sú er, fremr en það seðr hungr vort, 
þótt vjer vitum af matnum; og ekki seðjumst vjer 
neitt frekar fyrir því, þótt vjer getum gefið ná- 
kvæmustu efnafræðislega útlistun á etnum fæðunn- 
ar og næringarmegni þeirra hvers um sig. Hann 
seddi oss ekki neitt betr fyrir það^ matrinn, hvað 
góðr og lystugr sem hann væri. Um það efast nú 
heldr ekki nokkur maðr. En má búast við meiri 
andlegri saðning af því, að vjer vitum um Guð, vit- 
um að hann er til? Og seddi þessi vitund andlega 
lífsþört vora nokkuð meira fyrir það, þótt oss væri 
unnt með hávlsindalegum rökum að sanna tilveru 
Guðs? Væri henni þar raeð fuUnægt? Jeg hygg 
ekki. Hver sá, sem lífsþörfln hefir í sannleika lifnað 
hjá eða sem hefir vakandi samvizku, getr reynt, 
hvað lengi hann liflr 1 andlegum skilningi á þvi. 
Margr heldr, að gæti hann fengið vísindalega sönn- 
un fyrir tilveru Guðs, þá væri hann hólpinn. Dæma- 
laus fásinna! Jeg hika mjer ekki hið allra minnsta 
við að fullyrða, að þótt oss gæfist *að sjá Guð með 
líkamlegum augum vorum og vjer fullvissuðumst 
um það, aö vjer í sannleika hefðum sjeð Guð, þá 
hjálpaði það oss alls ekki neitt. Jeg er viss um, 
að það yrði oss fremr til tjóns.^ 

Nú hygg jeg, að hœgt rauni vera að gera vís- 
indalega grein fyrir tilveru Guðs út frá þörfinni, 
sem á hefir verið minnzt. Hún er almenn, oss 



1) Veit jeg, a5 samir álíta þetta tómar öfgar úr mjer eða 
einhverja ofstœki. Og verd jeg íyrst um sinn ad þola þaD; 
þvi hjer heyrir ekki tU, ad gerd sje greln fyrir þeirri 
skoT^on. 

AiaAmót IV. 7 



98 

mönnunum meðfædd, eins og bent hefir verið á. 
Hvernig stendr á henni? Er hœgt að gera grein 
fyrir henni, ef enginn Guð er til? Jeg hygg, að 
megi slá því föstu, að ekkert sje til, sem sje alveg 
þýðingarlaust. Því betr sem náttúran er rannsök- 
uð, þvi betr sjest samræmið milli hlutanna, að hvað 
gripr eins og inn 1 annað á einhvern hátt. Ef það 
t. a. m. áreiðanlega sýnir sig, að til sje þörf fyrir 
eitthvað, þá er óbætt að ganga út frá þvi, að til 
sje og það, sem geti fullnægt þeirri þörf. Oss er 
þörf á fæðu. Og fæðan er til frá náttúrunnar hendi, 
þótt vjer þurfum að hafa fyrir að afla oss hennar. 
Oss er þörf á svaladrykk. Og vatnið er til. Vjer 
þurfum ekki að búa það til, o. s. frv. Og oss er 
þörf á Guði, oss öllum, ekki að eins einstökum 
mönnum, heldr oss öllum 1 heild sinni, og hverjum 
út af fyrir sig. Það er almenn þörf, sterkasta and- 
lega þörfin, sem þekkist. Og svo skyldi guð ekki 
vera til! Vjer þurfum að búa hann til! Jeg hygg, 
að það muni ekki vera neitt sjerlega vlsindaleg 
niðrstaða. Nei, oss er verulega og i sannleika þörf 
á Guði; þörfin er oss meðfædd, ekki tilbúin. Og Guð 
er líka verulega og í sannleika til. Þvi hafa og 
mennirnir þráð að flnna hann og leitað hans, þráð 
að þekkja hann og komast i samQelag við hann. 

En þótt maðrinn hafl i sjálfum sjer sönnun fyr- 
ir tilveru guðs — sönnun, sem vísindalega verðr 
töluvert erfitt að fara fram hjá — gerir þó vart við 
8ig hjá honum meðvitund um það, að slík sönnun 
sje ónóg, i svo mörgu tilliti ekki fullnægjandi. Hjá 
Plató, heimspekingnum grlska, þótt sannfœrðr væri 
um tilveru guðs, kom þó þessi meðvitund i Ijós; 
því á einum stað andvarpar hann eptir »orði frá 



99 

Ouðic (ð-eio^ W^c); ^^ l^i^ S^tí manninn tll full 
komins sannleika. Og Seneca, heimspekingrinn 
rómverski, er sagt heíir svo margt fagrt orð um 
dyggðina, virðist hafa fundið tii þess, að dyggðina 
yantaði traustan og fastan grundvöll (fundamentum 
grave etimmobile).* Já, það er víst, að þótt þörfln 
8je sönnun fyrir þvl, að sannleikrinn sje til, þá getr 
hún ekki sannleikann. En hún þekkir sannleikann, 
kannast við hann sem sinn, þegar sannleikrinn 
kemr og fœr að fullnœgja Tienni, 

Þótt nú sannleiksþörfln sje almenn, sje í sann- 
leika mannleg þörf, semGuð heflr geflð manninum 
til vitnisburðar um sjálfan sig, verðum vjer samt 
varir við það, að á henni ber ekki æfinlega eins, 
hvorki á öllum tfmum nje hjá öllum mönnum. Fer 
það eptir hinu andlega ástandi hvers tima og hvers 
einstaklings. Á þeim timum, þegar hið andlega lif 
mannanna er sem allra sjúkast, dofnar yflr þörflnni 
og er eins og hún hverfi. Mönnum stendr þá eins 
og á sama um Guð; eða þeir hafa öbeit á honum. 
Eins fer fyrir einstaklingnum. Þegar alvöruleysið, 
gjálífið, galgopaskaprinn, flysjungslætin eða þá odd- 
borgaraháttrinn skipar Öndvegið i hinu andlega lifi 
hans, fer honum að verða sama um Guð; eða hann 
fær óbeit á honum. Það fer alveg eins fyrir mann- 
inum likamlega, þegar hann sýkist og fær mikinn 
blóðhita. Hann heflr enga lyst á mat og fær óbeit 
á matnum. Þegar tilsvarandi veiki er hlaupin i hið 
andlega lif mannsins og orðin mögnuð, er orðin að 
delirium, að reglulegusta óráði, eins og einatt kemr 



1) Sjá >0m den œldate kirkelige Apologi* af Dr 
Krogh-Taiming, bls. 27. og 74. 

7* 



100 

fyrír, þá er eins og maðrÍQQ Qiissi alla löQguQ ept- 
irGuði og alla síqqu á hoQum, yerðí kærulaus um 
allt guðlegt eða fái viðbjóð á því og tali illa 
um það. 

Um það leyti, er kristui hófst, var tlmiQQ svoQa 
aQdlega sjúkr. EÍQs og þegar hefir verið miuQzt 
á, var talsverðr oddborgarabragr á aldarfarÍQU og 
aQdastefQUQQÍ. Moqq höfðu þreytzt og gefizt upp 1 
hiQQÍ aQdlegu baráttu síqqí. Fóru svo að fiuQa 
hvlld í þvl, að staðhæfa ekki Qeitt. NiðrstaðaQ, 
sem komizt var að, var sii, að rjettast væri að á- 
kveða ekki Qeitt, þar sem skoðaQirQar hefðu verið 
svo margar og misjafuar, og meuQ hefðu aldrei 
komið sjer samau um, hvað væri sauQleikrÍQQ. Hiu 
saQQa heimspeki væri að segjast ekkert vita og að 
ekkert yrði með áreiðaQÍegri vissu vitað um sauQ- 
leikaQQ. Það Ifkist ÓQeítaQlega möQQum vorra tíma, 
sem þreytzt hafa og gefizt upp og fiuQa svo hvild 
sálu sÍQQÍ í agnosticismus, heimspekÍQm', sem 
segist ekkert vita um þessa hiuti og sem qú á upp 
á háborðið i heimÍQum, Vor tími er líka efasjúkr 
timi. 

Eq á efaQum lifir maðriuQ ekki leQgi aQdlega. 
HoQum er það ekki UQQt, fremr oq að lifa Ukamlega 
á tómu loptÍQu. Það má um tima eÍQs og byrgja 
ÍQQÍ eða halda Qiðri hiQQÍ trúarlegu lifsþörf maQQS- 
ÍQS, eu svo brýzt húu aptr fram með þeim mun 
meira afii. Alveg eins og maðr, sem um tima hefir 
staðið á öndÍQQÍ. Þegar haQQ fer aptr að draga 
andann, ber svo mikið á þvl. Það er nú lika fariö 
að bóla á umskiptum 1 þessa átt. Lffsþörfin er far- 
in að gera vart við sig aptr, þótt reynt hafi verið 
að kæfa hana niðr; og gerir hún vart við sig hvað 



101 

mest á meðal Frakka; einmitt á þeim stað, þar sem 
afneituDin hefir yeríð allra svæsnust. Þar er hver 
röddin eptir aðra farin að láta heyra tii húngrs 
sálarínnar eptir ððrum sannleika en hinum »agnost- 
iskac, annarí fæðu en þeirrí, sem vantrúin hefir 
haft að bjóða. 

Það heflr veríð sagt um persónurnar í leikrit- 
um Ibsens, skáldsins norska^ að þvi afstöðu þeirra 
til krístindómsins snertir, að þær sjeu eins og ung- 
ar i hreiðrí, sem gapi eptir mat; þær vanti að eins 
krístindóminn. Hið sama má segja um marga með- 
al Frakka nú á dögum. Þá hungrar eptir annars- 
konar andlegri fæðu en þeirri, sem mennirnir hafa 
að bjóða. Til dæmis hefir einn merkr rithöfundr 
I bók, sem út kom eptir hann i vetr, gert þessa 
játning: »Jeg trúi þvi miðr ekki lengr, en íneð 
hverjum deginum þykir mjer ^ meir fyrir þvl. . . 
• . . Þörf er á kirkjum, er bendi upp á við til him- 
insins, þó að hann, ef til vill, sje tómr, en af eðl- 
isávlsun væntum vjer þaðan dálitillar vonar, hugg- 
unar og fullkomnunar (idealitet)^!. Og þeir eru 
fleiri, sem tala likt þessu. 

En hvar er nii sannleikann að flnna, lifssann- 
leíkann, sem fullnægt geti hinni innstUf helgustu lífs- 
þörf mannsíns, sannleikann, sem gjörir manninn lif- 
andi, og lætr hann lifa í anda og sannleika, kemr 
honum í samfjelag við guð? 

Það er til egypzkt æflntýri eitt, sem getr um 



1) Pran^ois Coppóe : Mo n Fr anc parler, eptir norska 
>Morg;enbladet c . 



102 

musteriy þar sem guðinn sjálfr bjó; en um musterið 
yoru íorgarðar, hver inn af öðrum. Þegar kom inn 
fyrir hinn fyrsta þá tók annar við, og þá sá þriðji, 
0. 8. frv., þar til komið var inn í hinn sjöunda, 
að mig minnir. En i hinum innsta forgarði stóð 
musteri guðsins, og fyrir stórt f ortjald, og stóðu á því 
rituð með stórum stöfum þessi orð: i^Verdr aldrei 
að eUifu dregið frd^. Svo hugsa margir að standi á, 
að þvi er það snertir að Iðnna hinn eilífa sannleik, 
sem eilifiega fullnægi hinni helgustu sannleiksþörf 
mannsins. Þótt maðrinn komist i gegnum forgarð- 
ana, sem utau um hann eru, komist æ nær honum, 
þá verðr samt fyrir honum þykkt fortjald, hugsa 
þeir, og það mun til daganna enda hylja hann 
mannlegri sjón. 

En er það satt, þetta? Nei, guði sje lof! For- 
tjaldið er dregið frá! Sannleikrinn er opinberaðr, 
hinn eilifi, lifandi sannleikr, sera fuilnægir lifsþörf 
mannshjartans, seðr hið sára hungr þess, slekkr 
hinn brennandi þorsta. Sannleikrinn er Guðs sonr, 
Jesús Kristry hann, sem um sjálfan sig sagði þetta: 
»Eg em vegrinny sannleikrinn og lifið^. 

Sannleikrinn er, eins og tekið heflr verið fram, 
ekki að eins það, að vita um tilveru Guðs, vita, að 
hann sje til, heldr um fram allt það, að fá komizt 
í lifandi samfjelag við hann, og fá lifað í þvf eilíf- 
lega. Hjer er um hina dýpstu þörf mannsins að rœða, 
sterkustu llfsþörf mannsins. 

Það heflr verið sagt um bók Henry Ðrummonds 
»Natural Law in the spiritual Worldc, að hugsunin, 
sem aðaláherzlan sje lögð á i bókinni, sje þessi: 
:^Lifið cr sannleíkrinn, dauðinn ósannindin; hrœsnin 



108 

og Jidlfleíhinn eyOileggingin^K Og einmitt fyrir þ& 
sök, að bókin með þessa áherzlu á Ufinu sem sann^ 
leíkanum, og dauðanum sem ósannindunum, greip 
lifsþörf mannshjartanS; var önnur eins áfergja eptir 
þvi að lesa hana, þá er hún kom út, eins og al- 
kunnugt er. 

Jesús sagði: Enginn þékkir föðurínn nema aonr- 
inn og sd, sem sonrínn vill það auglýsa^ (Matt. 11, 
21). Það er hann, sem dregr fortjaldið frá helgi- 
dómi guðs. Öll sú þekking á guði, sem maðrinn 
hefir án opinberunarinnar í Jesú Kristi, er að meiru 
eða minna leyti ósönn. Þegar Filippus bað Jesúm: 
»Herra, sýndu oss föðurinnc, þá svaraði Jesús hon- 
um: »Svo lengi hefi eg verið hjá yðr, og þú, Fil- 
ippus, ert ekki enn búinn að þekkja mig ? Sá, sem 
hefir sjeð mig, hefir sjeð föðurinnc (Jóh. 14, 8. 9.). 
Páll postuli segir um Jesúm Erist: »Hann, sem hef- 
ir leitt í Ijós lífið og ódauðleikann« (2. Tím. 1, 10.). 
Fyrir Jesúm Krist þekkjum vjer þá Guð, ekki að 
eins að hann er til, sem vjer getum vitað án hanS| 
heldur hver hann er og hver aístaða hans er til 
mannanna, og fyrir hann höfum vjer fengið áreið- 
anlega vissu um eilíít líf. Er allt þetta djúpar spurn- 
ingar mannsandans, sem hann hefir þráð að f& 
áreiðanlegt svar upp á. En Jesús er meira en þetta, 
hann er sannleikrinn í enn æðra skilningi en þess- 
um. Ef hann ekki væri það, þá vœri hann ekki 
sannleikrínn, sem fullnægði hjarta mannsins; hann 
vœrí ekki sá sannleikr, sem veitt getr hjartanu lif. 



1) Próf. Fr. Fetersen í formálanam fyrir þridjn útgáfa 
norsku þýðingar bókarinnar. 



104 

MaðrÍDn stœði þá gagnvart honum eiginlega að eins 
sem kennara saunleikans. Og eiginlega steadr Jesús 
Eristr á þann hátt að eins gagnvart öllum þeim 
mönnum^ sem ekki leita að öðru í kristíndóminum 
en því, að fá að vita um sannleikann, og gjöra sig 
ánægða með að vitaj hvað þar er kennt. 

Það heiar verið tekið tram hjer að framan, að 
dýpsta þörf mannsins sje ekki að vita^ heldr að lifa 
andlega. Þess vegna er sá, sem að eins reft, hver 
Jesús Kristr er, þótt hann trúi þvi, sem hann veit 
um hann, en er ekki farinn að lifa fyrir hann and- 
lega, eptir sera áðr enn þá fyrir utan sannleikann. 
Hann hejðr enn þá ekki eignazt hann. £n binn, 
sem farinn er að lifa andlega fyrir Jesúm Krist, 
þótt hann eigi bágt með að gera grein fyrir því, 
hver Jesús Kristur sje, hann d sannleikann. Lifið 
er sannleikrinn, Fremr öUu öðru höfum vjer þörf á 
og þrá eptir, að fd lifað. Lif þráum vjer; eptir Ufi 
þyrstir oss, eins í andlegu tilliti eins og í likamlegu. 

Lff það, sem vjer samkvœmt vorri helgustu og 
háleitustu þörf þráum, er lif i samfjélagi við Guð, 
Uf i Ouði. Þegar maðrinn rankar við sjer, þegar 
hann andlega eins og kemst til sjálfs sín, verðr 
hann var við, að sterkasta, dýpsta, innilegasta þráia 
í hjarta hans er að fá að eignast þetta lif, fá lifað 
þessu lífi. Eða með öðrum orðum: þogar fullkoran- 
unarþörf mannsins (idealitetS'þört hans) vaknar 
og hann eígnast fullkomnunarbugsjónir (ideöl) og 
finnr hjá sjer þrá eptir hinu góða og fagra, þá byrj- 
ar hann andlega að lifa eða að verða var við hið 
sanna líf. Hann fer að verða var við hið andlega 
líf hjá sjer, þegar hann fer að íinna hjá sjer löngun 
til þess aö vera góðr sjdlfr. Þar af leiðir, að hann 



106 

vili einnig gera bid góöa í heiminum eða finnr hjá. 
sjer löngun til þess. En þegar tilfinningin fyrirhinu 
góða og löngunin eptir þvi er lifnuð hjá honum, þ& 
lifnar um leið löngunin eptir hinum góða^ eptir Ouði. 
Þessi löngun eptir hinum gööay eptir Guði, er gerir 
vart við sig um leið og löngunin eptir hinu góða 
yfir höfuð lifnar, hún er það, sem jeg kalla lifsþrd 
hjartans i andlegum skilningi. Og þegar þessari 
lífsþrá er fullnœgt, þegar maðrinn er biiinn að 
eignast lifíðf er kominn i samfjelag við hinn göða, 
við Ouð, og fyrir þetta samfjelag er farinn að verða 
góðr sjálfr, er hann í sannleika farinn að lifa. 

Þessa meðfæddu þörf mannsins vekr Guð til 
liís og eins og kallar á, þegar bann kallar á mann- 
inii með orði sannleikans, snertir samvizku hans og 
vekr bana. En jafnframt vaknar ósjAlfráð meðvit- 
und bjá honum um sekt hans og fráskilnað við guð^ 
um djúp staðfest milli hans og hins heilaga, er hon- 
um sje aí sjálfs dáðum um megn að komast yfir. 
Þvi finnr hann og til þess, að sjer er þörf á þvi, 
að sektin sje tekin burt og meðalgangari komi sjer 
i samQelag við Quð, komi sjer yfir djúpið. Þessi tiU 
finning er almenn og ósjálfráð og er óaðskiljanleg 
frá hinni almennu sannleíksþörf. Maðrinn finnr ósjálf- 
rátt, að sjer er þörf á friðþægjara og meðalgangara. 
Og sýnir öU triiarbragðasagan þetta, eins og Uka 
tilraunir þær og tilþrif, sem af hálfu heimsspeking- 
anna til forna voru gerð til þess að leysa úr spurn- 
ingunni: Hvað er sannleikr? 

Jesús segir: »JEnginn Jcemr til föðurins nema 
fyrir mig^ (Jóh. 14, 6). Hann segir það rjett á eptir 
þessum orðum : i^Eg em vegrinn, sannleíkrinn og Ufið*, 
og eins og útakýring á þeim. Bendir hann með 



106 

"þessu tíl þess^ 1 hvaða skiInÍÐgi hann >sje vegrinn, 
sannleikrinn og líflðc. Hann er það nefnilega í þeim 
skilningi; að hann kemr manninum í aamfjélag við 
'Ouö og gerir hann aðnjótandi lifsins í Ouði. Rann er 
J>ví UfssannleiJcrinn, sannleíkrinn til eilifs lifs, sem 
manninum einmitt er mestþörfln á. Og þvf erþað, 
^ð maðrinn finnr hjá honum hinni dýpstu sannleiks- 
þörf hjarta síns fuUnægt. Þessi þörf er fyrir hjá 
inanninum og hún er almenn. Jesiis Kristr fuU- 
nægir þessari þörf, á við hana. Hvenær sem hann 
«r látinn fullnægja henni, reynist þetta satt. Og 
það, að hann einmitt fullnægir hinni almennu sann- 
leiksþörf trúarlegs lífs, þörf mannsins, það sannar, 
að hann er sannleíkrinn. 

Hvernig eignast maðrinn þá sannleikann ? Með 
því að veita Jesú Kristi móttöku og verða hans í 
anda og sannleika. Og sá sem það gerir, mun sann- 
færast um það, að hann ekki að eins veitj hvað sje 
sannleikr, en að bann hafl líka eignazt sannleikann. 

En úr því sannleikrinn er opinberaðr í Jesii 
Kristi, sannleikrinn, sem manninum evtil lifs, sann- 
leikrinn, sem fullnægir meðfæddri þörf mannsins 
fyrir sönnu lífi, svalar hinum sárasta þorsta hjarta 
hans, með þvi að koma honum i samfjelagvið Guð 
og gera hann lifandi i Guði, — hvl eignast þá ekki 
€ilUr sannleikann? 

Jesús segir: *Hver, sem elskar sannleikann, 
8á hlýðir minni röddu« (Jóh. (18, 33.). Þörf er á, 
að sje skyldleiki Jcœrleikans millí mannsins og sann- 
leikans, ef sannleikrinn á að geta dregið manninn 
að sjer. Það er hið skylda, sem leitar saman, en 
ekki hið sundrleita. Skyldir tónar í samstilltum söng 
mynda samhljóm, en sundrleitir tónar eins og hrinda 



107 

hver öðrum frá sjer og mynda ósamrœmi. Eins fer 
fyrir manninum og sannleikanum. Ef skyldleiki er 
á milli þeirra, myndast samhljómr. Þeir flnnast og 
bindast höndum eilífrar tryggðar. Þegar maðrinn 
er búinn að fá einlæga löngun til þess að vera góðr 
Bjdlfr^ vill það af hjarta og þráir það og yflr höíuö 
elskar sannarlega hið góða, þá er skyldleiki orðinn 
á milli hans og sannleikans í Jesú Kristi, og fer 
hann þá að leggja eyrað við vitnisburð Jesú um 
sannleikann og færast nær honum. 

En elska þessi til sannleikans verðr að vera 
einlæg og lifandi, fuilkomnunarþrá mannsins í sann- 
leika vakandi, en ekki tómir dutiungar eða hvik- 
lyndis-kærleiki. Sjest það bezt á því, hvað mikiö 
maðrinn vill leggja í sölurnar fyrir sannleikann, 
hvað hann vill leggja á sjálfan sig fyrir hann og 
hvað miklu til kosta, svo að hann eignist hann, — 
hvað ^efa fyrir hatin. Sannleikrinn kerar ekki sjálí- 
krafa fljúgandi upp i hendrnar á manni. Hann 
treðr sjer heldr ekki upp á neinn nauðugan, eðlilega 
fyrir þá sök, að hann þarf að fyrirhitta hjá mann- 
inum hið lifandi skilyrði fyrir því, að honum verði 
veitt móttaka, skyldleíka Jcœrleikans^ sem á var 
minnzt. 

Margr flrrtist burt frá sannleikanum, hneyksladt 
á honum, reiðist honum af þvi, að hann ekki vill gefa 
neitt fyrir hann, leggja neitt á sig, kosta neinu til 
af því, sem honum þykir vænt um. Ef t. d. væri 
nóg, að hann kostaði þvi einu til, sem honum stendr 
á sama um, sem honum finnst hann komist vel af 
án, þá fagnaði margr sannleikanum. En að skera 
stykki úr sjálfum sjer sannleikans vegna, nær engri 
átt. í þvl er engin meining og getr þvi ekki verið 



106 

neitt um að tala. Eða á nokkurn hátt að taka 
nœrri sjer eða ganga nærri sjer vegna bans, þad 
er krafa, sem yfir höfuð ekki er takandi 1 mál a5 
fullnægja. 

En JesÚB segir: »ífcer, sem vUl fylgja mjer, 
afneUi sjdlfum sjer^ (Matt. 16. 24). Enginn afneitar 
sjálfum sjer, nema hann gangi nærri sjer. Hann 
verðr að fórna einhverju, sem honum þykir vænt 
um. Vegna Jesú á bann að fórna öUu eða vera 
reiðubúinn að fórna öllu þvi, sem honum þykir 
vænt um, ef þess verðr krafizt. Et svo stæði á, að 
um sannleikann væri að velja annars vegar, en hins 
vegar allt það, sem honam þætti vænst um, ætti 
hann sjálfsagt að velja sannleikann, en afneita öllu 
hinu, ef hann vildi fá að fylgja Jesú eptir, og fá 
að eignast sannleikann. Á því sæist, ad hann elsk- 
aði sannleikann meir en annað; annars þætti honum 
vænna um annað en um sannleikann. Margr maðr- 
Inn myndi fúslega fylgja Jesú eptir, ef hann mætti 
jafnframt fylgja sjálfum sjer, mætti lifa í öllum 
syndum sfnum, óáreittr, l næði, eða þá þeim synd- 
unum, sem honum eru kærastar, og mætti eptir 
öskum fylgja öllum girndum hjarta sins. En 
þegar nú sannleikrinn leyfir honum þetta ekki, 
heldr heimtar af honum, að hann afneiti sjdlfum 
sjevj leggi í sölurnar það, sem honum þykir vænt 
um, tyrst og fremst syndirnar, sem Jionum þyJcir 
vœnt um, þá verðr sannleikrinn óhafandi í augum 
hans. Og þá fer hann að láta til sín heyra það, að 
sannleikrinn sje ^kreddac, og »ófrjálslyndi€ og »of- 
stæki«. Og þá íer hann að tala loflega um »fSrjáIs- 
lyndic og »upplýsing« og »menntun«, sem þá aðal- 
lega er i því fólgið fyrir honum, að hann afneitar 



Jesú Kristi, en fylgir sjálfum sjer eptir, gerir það, 
setn honum sjálfum þóknast bezt, þykir vænst um 
sjálfum, eða þá það, sem »fólkiö vilUy það, sem 
fjöldinn álítr að sje samhljóða sannleikanum. En 
þegar eins stendr &, sjest bezt, að skyldleikann 
vantar milli hans og sannleikans, sem minnzt var á. 
Hann vantar elskuna til hins góða yfir höfuð og 
iðQgunina til þess, að vera góðr sjálfr. HaDn viU 
ekki vera góðr. Það er hlutrinn. Hann vill að eins 
vera það, sem hann er, og ekkert annað. Og þá 
er ekki að búast við, að Jesú Eristr sje sannleikr- 
inn hans. 

Jesús segir: ^^Mitt riJci er ékJci af þessum heimi* 
(Jóh. 18, 36) um sannleikans riki það, sem hann 
stofnaði. Sá maðr, sem tilheyra vill þessu riki, má 
ekki láta neitt aptra sjer frá þvi, ekki nein áhrif 
annarsstaðar að, ekki neinar tillokkanir, ekki neitt 
vald eða hylli ríkis þess, sem tilheyrir heiminum, 
ekki neinn heiðr þess, ekki neinn ótta fyrir því, 
engar fortölur annara eða óvild. Hjer kemr í Ijós, 
hve einlæglega hann elskar sannleikann. Elski hann 
hann á annað borð af hjarta, þá getr ekkert skilið 
hann við hann. 

Eitt enn, sem sýnir, hvers vegna margr ekki 
eignast sannleikann. Og það er þetta: >Guð mót- 
stendr dramblátum, en litillátum veitir hann náðc 
(Jak. 4, 6). Menn vilja ekki gefa upp dramblæti 
sitt, ekki auðmýkja sig. Það eru menn til, sem 
ekki vantar neitt annað, þeir hafa eiginlega ekki 
neitt út á sannleikann að setja, langar hjartanlega 
til þess að eignast hann ; en vilja ekki auðmýkja 
sig. Hroki hjartans stendr þeim i vegi. 



110 

Steingrímr Thorsteinsson hefir sagt: 
>Á sorgarhafs botni sannleiks perlan skln, 
þann sjóinn máttu kafa, ef hún skal verða þinc 

Sjörínn, sem maörinn má kafa, ef hann á að 
eignast sannleikann, sem kristindómrinn flytr, sann- 
leikann, sem einn gerir manninn i sannleika lifandi^ 
sannleikann i Jesú Kristi, er djúp auðmýktarinnar, 
ssorgarhafc einlægrar iðrunar. Þangað niðr, þótt 
maðrinn liggi á botninum, skin vermandi, lifgandi 
geisli guðlegu sannleikssölarinnar. Og eins og 
vatnaliljan vex upp úr myrkrinu fyrir Ijósið, sem 
nær niðr til hennar, og kemst upp úr vatninu og 
svo með hinum stóru grænu blöðum sinum og hinu 
gulhvita blómi tilsýndar eins og fljótandi á vatninu 
vegsamar sólina, er leiddi hana upp i dagsbirtuna, 
þannig ris hið glaða, vonarbjarta, sigrsæla líf krist- 
ins manns, lif hans i Guði, upp úr dimmu djúpi 
iðrunarinnar fyrir ylgeisla hins lifgandi sannleika i 
Jesú Eristi, Guði til lofs, sem gaí iiflð. 

Hvaða sönnun hefir nii maðrinn fyrir því, að 
Jesúa Kristr sje sannleikrinn? Hefir hann nokkra 
aðra sönnun en þá, að Guðs orðsegir það? Er það 
þá ekki satt, sem sumir menn segja, að maðrinn 
verði að trúa í blindni? Nei, það er Qarri þvi, að 
það sje satt. Það er til sönnun fyrir sannleikan- 
um, sönnun, sem vanalega þykir einhver hin bezta 
sönnunin fyrir hverju sem er — sönnun reynslunnar. 
Kridtinn maðr (og annar hefir ekki reynt hann) 
hefir sönnun i sjálíum sjer fyrir þvi, að Jesús Kristr 
er sannleikrinn, sams konar sönnun og vjer höfum 
almennt fyrir þvi, að næring sje í fæðunni, sem 
vjer borðum. Hann hefir sönnun reynslunnar. Það 
er reynsla hans, að hann nærist andlega, að hann 



111 

fær saðning á hinu andlega hungri sínu, að Jesús^ 
Kristr fullnœgir að öllu leyti hinni trúarlegu llfsþört 
hans og gerir hann andlega lifandi. Eins og þegar 
er tekið fram, þá er þöríia óneitanlega fyrir hjá. 
manninum. Það geta sizt leikið tvímæli á um það» 
Og hjer er svo sannleikrinn, er samkvœmt reynslu- 
allra þeirra, sem hafa reynt hann, fullnægir þörAnni. 
Ekki er þvi um sannleika að tala, sem sje algerlega. 
fyrir utan manninn, án sambands við eðli hans, 
heldr um sannleika, sem er í innilegasta sambandi 
Yið manninn, samsvarar lífsþörf hans, á fullkomlega. 
við hann. Þess vegna er hann sjdlfr sin bezta 
sönnun, eins og sagt var til forna: »verum sui index^^ 
orð, sem jeg hef gert að einkunnarorðum fyrirlestrar 
þessa. Kirkjufaðirinn TertuIIian var djarfr, þegar 
hann sagði: »anima naturaliter christianac — maðr- 
inn er af náttúrunni kristinn. En það er satt, þeg- 
ar það er rjett skilið, að því leyti nefnilega, að 
manninum er af náttúrunni þörf á sannleika kristin- 
dómsins, að hann er í þeim skilníngi ^náttúraðrc 
fyrir hann, »skapaðr fyrir hannc, og að eðli hans. 
þvi, að því er snertir hina trúarlegu lífsþörí hans, 
bendir honum á það, að kristindómrinn sje sann- 
leikrinn, sem honum er þörf á. 

Eigi er það þá gripið úr lausu lopti, þegar jeg 
segi: Jcrístindömrinn er einmitt sannleiJcrinn, sem 
maðrinn hefir leitað og fálmað eptir. Hann er sann- 
leikrinn, sem manninum verðr œtið þörf d og sem 
einn getr fúllnœgt hinni trúarlegu lifsþörf hans. 
Hann er álfullkominn sannleikr, sem áldrei þarf um 
að bœta, þvi siðr að noJckurn tima þurfi að setja 
önnur trúarbröð i staðinn ft/rir hann; því guð, sem 
oss heflr geflð sannleikann i Jesú Kristi, getr þó 



112 

-ekki reynzt möDnum íávísari nje hið guðlega sfðr 
^rðið við bœfi mannsins en það, sem upp fundið er 
af möDnum. 

Áðr cn jeg iýk máli minu, leyfl jeg mjer að 
leiða athygli að vitnisburði tveggja manna. Annar 
þeirra er onginn kirkju- eða kristindómsmaðr; hinn 
þar á móii er hvorttveggja. Jeg tilfæri þá fyrst 
orð eptir Ibsen, skáldið norska, úr ieikriti hans 
»Rosmerholmc. Rosmer prestr, sem misst hafði trú 
sína, segir þar á einum stað: »Aldrei framar mun 
jeg lifa í sœlunautn þeirri, sem gerir þeim, sem 
lifir, svo ósegjanlega inndælt að lifac. Rebekka spyr 
hann, hvað það sje. Hann svarar henni: »Hin sæla 
sakleysismeðvitundc. Að hann vantaði þessa með- 
vitund, en fann til sektar sinnar, svipti hann allri 
djörfung og Anægju. Fyrir þá sök fannst honum sjer 
ómögulegt að vinna að því, sem þó hafði verið hið 
mikla endimark lifs hans, að lypta mönnum and- 
lega og gera þá að: ^glödum og andlega tignum 
mönnum^. Hann sjálfan vantaði þann »sálaraðalc, 
þá andans tign, sem þann þurfti til þess, að geta 
gjört aðra menn *andlega tigna*. Hann gat ekki 
hrundið frá sjer sektarmeðvitundinni eða hrist hana 
af sjer. Og hann lýsir yfir því, að það sje einmitt 
skilyrðið fyrir því, að maðrinn geti verið glaðr eða 
átt »gleðina, sem gerir hugina tignac 

Hjer lýsir sjer tilflnningin fyrir þvi^ hvað það 
sje, sera að manninum gangi, og hvers hann þurfl 
með. En nú er það einmitt kristindómrinn, sem 
gefr anda mannsins þessa »tignc, þennan »aðalc, 
sem hann sjálfi* ekki hefir. Hann færir manninum 
gleðina, sem gerir »hugi mannanna tignac; þvi að 
hann tekr á burt þunga sektarinnar með þvl aö 



113 

koma manninum í sátt við Guð og veitir frið og 
fögnuð í heilögum anda og góða samvizku. 

Hinn maðrinn er Christofer Bruun, norskr 
prestr, sem mörgum mun vera eitthvað kunnugr. 
Jeg heyrði hann einu sinni síðastliðinn vetr gera 
opinberlega yfirlýsing á þessa leið: »Það var sá 
timi, að rajer fannst jeg eiga sökótt við kristindóm- 
inn. En þá var eins og um leið kæmí visnun yflr 
^llt líf mitt. FuUkomnunarhugsjónir mínar {ideöl 
mtn), hið góða, sem vakað hafði fyrir mjer og sem 
jeg vildi lifa fyrir, fölnaði allt, eíns og blóm, sem 
úti hefir verið hjelunótt. Þá fór mig að þyrsta ept- 
ir lifandi vatnsstraumum, sem vökvað gæti líf mitt 
og komið í það gróðr aptr. Og þá fór jeg að skilja 
og mjer að þykja vænt um orðið, sem Jesús Kristr 
talaði við samversku konuna um hið lifandi vatn^ 
^em hann gœfi og sem yrði að lind uppsprettandi tU 
eUifs lifs i þeimy sem dreJcka það^. 

Jeg hefi þá bent á hina trúarlegu Kfsþörf manns- 
ins, sem leitar sannleikans. Og jeg hefi þá einnig 
bent á sanhleikann, sem opinberaðr er í og með 
Jesú Kristi, sem sannleika?in, er fullnægði og einn 
geti TuUnægt hinni trúarlegu Ufsþörf vorri. Jeg hefl 
sömuleiðis minnt á það, að hver sá, sem sinna vill 
hinni trúarlegu lífsþörf sinni og einlæglega viU vera 
góðr sjálfr, veiti sannleika kristindómsins viðtöku; 
en að aðalorsökin til þess, að einhver ekki viU vera 
kristinn, sje sú, að hann viU ekki vera góðr. Enn- 
fremr hefi jeg bent á, að kristinn maðr, sem eign- 
ast hefir lifandi trú, hafl sjálfr reynslu fyrir því, aö 
sannleikr kristindómsins veiti sanntrúuðum manni 
sannarlegt líf, líflð 1 Guði, er hafi frjóvgandi áhrif á 
allt líf mannsins. 

Aldamót IV. 8 



114 

Vitanlega eignast enginn þessa sjálfsreynsla, 
nema sá, sem mll reffita sannleikann, sem veitist 
tfrír Jesúm Krist, og reynir hann. En það viU eng- 
kin og gerir enginn, ueraa sá, sem einlæglega vill 
vera gódr, sem hefir lifandi fullkomnunar-þrá og sem 
löngunin eptir þvi að lifá er vöknuð hjá — löngunr- 
in eptír þvi að lifa i Guði, Þessa löngun vakti Jes- 
ús hjá lœrisveinum sinum. Og hún var það, sem 
dró þíi til hans. En þeir, sem hún vaknaði ekki 
hjá og sem að eins viidu vita, en ekki lifa — aem 
að eins vildu heyra um Guð, en ekki lifa i Ghiði — , 
þeir hneyksluðust á kenning frelsarans og þeim þótti 
hún of hörð. Og svo fer œtlð. Þegar það er þrá- 
in eptir nautn, löngunin eptir skemmtuu, eptír á- 
nægjulegrí stund, en ekki lifsþrdin^ löngunin eptir 
að lifa i Guðij sem kemr manninum til þess að Ijá 
sannleikanum eyra, þA er hann vinr sannleikans að 
eins svo lengi sera sannleikrinn er honura geðfelldr, 
en heldr ekki lengr. En hinn, sem þráir að lifa 
Uf stít i Guðif hlustar á sannleikann eins fyrir það, 
þótt hann taki hart á honum, þótt sannleikrinn 
dæmi hann. 

*Lifið er sannleikrinn^, lifíð i Guði, »Dauðinn er 
6sannindin€^ aðski'naðrinn við Guð. iHrœsnin og hdlf- 
leiJdnn er eyðUeggingin^. 

»Hv€r sem trúir d Guðs son, hefír vitnisburð Guðs 

i sjdlfum sjer Og þetta er vitnisburðrinn: 

að Guð hefír gefíð oss eilift lif og þetta lif er i hans 
syni^ (1: Jóh. 5, 10. 11.). — 



Mannsaldrarnir. 



I. 

Fyrsta drið, — Friðarmorgun skœr 
fögrum roða' á austurloptið slær. 
Gægist sólin undan íjalla fald, 
fagurglitar dimmblátt himins tjald, 
guUna blœju breiðir yfir grund: 
blómin yakna hýr um morguustund; 
alla vega dýrar daggir gljá, 
demanthnappar sitja rósum á. — 
Gægist sól nm glugga lítinn inn, 
geislinn fyrsti skín á rjóða kinn. 
Þar í vöggu sefur lltill sveinn, 
svipurinn er bliður, skœr og hreinn. 
Glatt á hvarmi tárið blikar tært, 
titrar þó um varir brosið skært. 
Foreldrarnir vaka vöggu hjá, 
varla fegurð náttúrunnar sjá, 
að eins horfa sinn á eiginn son, 
slna gleði, hjartans ást og von; 
hugsa vonglöð fram á framtíð hans, - 
fögru barni koma skal til manns. 
Muna þau, að hált er heimsins skeið, 
hættan mörg og torsótt ævileið; 



116 

en þótt fram þau ærið sjái skammt, 
alls hins bezta nú þau vona samt, 
vona þau hann verði stór og hár, 
vitur, góður, farsæll, hraustur, knár. 
Og um þetta biður móðir blítt, 
biður þess með tárum heitt og títt. 
Skín þá geisliiin augu barnsins á, 
at því foreldrarnir góðu spá. 
Geislinn fagri barnið vekur brátt, 
brosir það á raóti sólu dátt, 
brosir móti blíðri móður hýrt, 
brosir móti föður slnum skýrt, 
móti degi, móti vorsins yl, 
móti lííi', og öUu, sem er tíl. 

n. 

Tiu dra. — Til er breytt um margt, 
tindrar loptið enn þó hreint og bjart. 
Laus við fjöll er fögur morgunsól, 
fríðum geislum slær um dal og hól. 
Dögg er þornuð Ijósum liljum af, 
Ijómar jörð og spegilfagurt haf. 
Fram á vorið lengra liðið er, 
lífið allt i sumarskrúða ter. 
Blómið, fyr sem byrgt í reifum lá, 
breiðir sig nú velli sljettum á. 
Sveinninn ungi',.er svaf í vöggu fyr, 
situr nú ei lengur inni kyr; 
hleypur út um holt og mó og grund, 
hlær og leikur sjer á alla lund, 
tyggir hús og fljettar fíflakranz, 
fer með öðrum smámennum i danz. 
AUt er gleði, aUt er líf og fjör, 



117 

unir hann sjer, smá þótt sjeu kjör. 
Náttúran er nóg að gleðjast við, 
nægjusamt er œskusakleysið. 
Svo hann leikur sumarlangan dag, 
sýnist lífið allt með gleðibrag. 
Síðan þegar aptan kominn er, 
inn hann þá til móður sinnar fer; 
loksins þreyttur leggst i rúmið hann, 
les þau vers og bænir sem hann kann, 
felur guði sig og sína með, 
siðan hvilist rótt á litlum beð; 
ðllum býður barnið góða nótt, 
biður enn, og frá þvi sofnar rótt, 
dreymir sætt um engilbörnin blíð, 
Betlehem og ^laða jólatlð; 
dreymir sætt um dýrð og Ijós og frið, 
dreymir, að hann Jesúra leiki við. 

III. 
TuUugu' ára. — Tlminn liður ótt; 
tílbreyting er mikil orðin skjótt. 
Enn er vor og enn er snemma dags, 
enn er langt til hausts og sólarlags. 
Veðrabrigði orðin eru sarat, 
einatt stendur morgunbliðan skammt. 
Fyrir sólu fer að draga ský, 
færist snemma blikan loptið i. 
Sveinninn ungi', er áður var svo smár, 
orðinn nú er maðnr stór og hár. 
Týnd og brotin eru gullin öll, 
áður fyr er Ijek hann með um vöU, 
œskuleikir allir gleymdir nú, 
orðin döpur glaðvær barnatrú. 



Annað komið er 1 þesaa staö, 
annað það, sem meira kveður að: 
Skólamenntun dýrum dómum keypt 
draumum sakleysisinfi hefur steypt. 
Ðraumatíðin úti þó ei er» 
aðrir draumar taka' að hreyfa sjer: 
ástardraumar, undur lifsins ný, 
æskuliísins hvikul rósaský, 
lífna' og deyja' og aptur liína ört, 
aldrei skln þó sólin hrein og björt. 
Aðrir draumar, önnur mislit ský, 
ólguþrungnu lopti myndast í, 
stiga, falla' og hrinda hinum írá; 
hvaðanæfa vindur stendur á. 
Stóra drauma fjörs og frœgðar gjörn 
fer að dreyma þá hin stóru börn. 
Frœgðardrauma fagra dreymir mann, 
föðurlandið einnig dreymirhann: 
dreymir um, að allt sitt fjör og magn 
ættjörð sinni vinna skuii gagn: 
»Harðstjórn leið og ánauð upp skal rætt, 
allt skal verða lagað, greitt og bætt, 
allt skal verða annað, nýttog þarft, 
endurskapað, menntafi, frjálst og djarft. 
Frjálsir menn í frjálsu landi þá 
frelsishetju sinni þakkir tjác. 

IV. 
Þrjdtiu dra. — Það er breyting enn, 
þykknar loptið, skiirin kemur senn. 
Saman dragast svartblá þrumuský, 
su.^ar vindur klettabninura 1. 
Allt, sem fyr var yndislegt og bjart. 



119 

oriðð nú er skuggalegt og svart. 
Ðimmt er i lopti, dimmt í bjarta manns, 
dauð er trúin nú úr brjósti hans, 
trú á guð og trú á sjerhvað gott, 
tekur bann að ðlltt' að gjöra spott. 
Hann er kominn föðurhúsum Qær, 
föðurlandið byrgir dimmur sœr. 
Föðurlandið, fögur œskuatorð, 
flnnst þess syni meiningarlaust orö; 
föðuriandið, æskuyndið hans, 
»orðið skrípi, byggt af þrælafans; 
enn þá kúgað, enn þá varga bráð ; — 
enginn fínnur nokkur sköpuð rád; 
engin drenglund, enginn hefur vit, 
allt er tórat og þýðingarlaust strit; 
engin dyggð og æra' er framar tii, 
allt er heimska, glópska' og narraspil. 
Guð er dauður, ekkert annað llf, 
engin forsjón til nje guðleg hllf. 
Kirkjan hjallur, kristnin nafnið eitt, 
kærleikurinn sjálfur ekki neitt«. — 
Þannig mælir sveínninn fagri sA, 
saklaus fyr er barn 1 vöggu lá, 
glaður fyr er Ijek um víðan völl, 
vonarsterkur reisti draumahöU. 
Fyrir löngu' er úti' um þetta allt, 
erfi sinna vona' hann drekkur kalt, 
bölvar öllu, kuldahlátur hlær, 
hrópar upp og fast 1 borðið slær: 
^Burt með guð og trú og von og táll 
Taumlaust frelsi lifl! Húrra! Sfcálic 
En á meðan þetta gjörist þar, 
þreyja heima gamlir foreldrar, 



120 

sitja enn á sömu þúfu kyr, 
sem þau vonglöð áður byggðu fyr; 
erja' og strita, orðin mædd og þreytt, 
ei þó sýnist koraa fyrir neitt ; 
því nœr allt, sem inn þau vinna sjer, 
óðar burt úr höndum þeirra fer, 
burt til sonar fyrir handan haf, 
hans, sem fyr svo miklar vonir gaf; 
erja þau með glöðu geði samt, 
gjarnan una þau við litinn skammt; 
enn þau sleppt ei allri hafa von, 
allt þau gjöra fyrir kæran son. 
Börnin hin þeim enn þá eru hjá, 
eigi samt þau neitt 1 kaupið tá; 
fús þau vinna fyrir bróður sinn, 
frœga' og mikla Hafnar-stúdentinn ; 
stolt þau eru' af stúdentsnafni hans, 
stolt af því, að hann er utanlands. 
Faðir þó og móðir þreytast mest; 
meðan hann að drykkjuborði sezt, 
öldruð hjón til hvílu ganga þreytt, 
hugsa þau og vona bæði eítt, 
það að sonur þeirra eigi gott, 
þó að hann sje langt frá þeim í brott. 
Og á meðan æpir hann sem verst, 
ákalla þau drottin guð sem bezt, 
biðja fyrir honura tltt og heitt, 
hnlga svo 1 næturblundinn þreytt. 

V. 
Fjörutlu dra. — Enn er breytt. 
Enn er lopt þó molluþungt og heitt. 
Liðin eru skrugguskýiu hjá, 



121 

skímu hjer og hvar til lopts má sjá. 
Þó er loptið hvergi hreint nje tært, 
hvergi getur sólin Ijómað skært. 
Farinn er nú sonurinn að sjá, 
seint það gangi, fastri stöðu' að ná, 
ef hann þannig lengur leiki sjer, 
lítið vit hann sjer 1 sllku er. 
Lltur hann á llf frá nýrri hlið, 
lánið enn þá getur blasað við. 
Frelsið, sem hann fyr meir trúði á, 
fínnst það honum Ijettvægt hismi þá. 
»Slikt ei þarf að koma mál við mig, 
menn þótt vilji láta kúga sig. 
Stjómin naumasit verri' en aðrir er, 
allir vilja reyna að hlynna' að sjer. 
Jafnvel trúin getur verið góð, — 
góð og hentug fyrir villta þjóð. 
Trúi þeir, sem trúa vilja hjer, 
tilbiðji þeir guð sinn fyrir mjer. 
Bezt er að tala engin hneykslis orð, 
ár ef vel skal koma fyrir borð, 
ef jeg góðu embœtti skal ná, 
eða rlka sæmdargipting fá«. 
Þannig tíðum hugsar hann raeð sjer, 
heröir sig og lesa' af kappi fer; 
þar að nú hann ölium árura rær, 
unz hann i^óbu lagaprófl nœr. 
Embætti þá opið stendur feitt, 
óðara það honum nú er veitt. 
Og hann kemur lit með sæmd og veg, 
öll hans hegðun þykir kurteisleg. 
Margir segja, er horía þeir á hann: 
Hjer má lita sannan afbragðsraann. 



122 

Lengur þá ei stúlku stendar á, 
sterkrik gipting auðnast honuni þá. 
Foreldrarnir öldnu lifa enn, 
eru þó á grafarbarmi senn. 
Fagna þau, er frjetta' af syni þeinii 
farsællega' er nú er kominn beim. 
Fýsir þau að fara heiman að, 
fátæktin og ellin banna það. 
Mjög þau langar soninn fræga' að sj&^ 
samt hann ei að sliku vera má, 
Skrifar hann þeim að eins fáein orð, 
eina miðaun frá því kvaddi' hann storð. 
Litil sonar-laun þeim nú hann galt: 
»Iukkuóskamiða€, — og það var allt, — 

VI. 
Fimmtiu* dra. — Enn er umbreyting. 
Opt er veðrabrigði' á loptsins hring. 
Ljettir til i lopti betur enn, 
Ijómar röðnll fram úr skýjum senn. 
Og þó nokkuð áliðið sje dags, 
enn er harla langt til sólarlags. 
Þó eif fyrir suma sólarlag, 
svefninn kominn eptir langan dag 
fyrir gömlu foreldrana hans, 
föður' og móður ríka höfðingjans. 
Þótt þau fen^'ju fósturlaunin smá, 
fjarri var að á þeim mætti sjá. 
Hann var þeirra eiginn augasteinn, 
óskabarn og hjartans-kœri sveinn. 
Æ þau honum báðu blessunar, 
beggja þeirra hinnsta orð það var. 
Börnin þau, er hjá þeim hjeldu til, 



höfðu sýnt þeim fyllstu ræktar skiL 
Súa flest í sveit, en hin við sjó, 
sjaldan líta tiginn bróður þó. 
Lítið hann sig öðrum gefur að, 
eins þótt gamlir vinir sjeu það. 
Margt að hugsa hefu'r hann lika nú, 
hann á sjálfur börn og tigna frú. 
Svo er þingið, embættið og allt, 
ótal heimboð^ vastur þúsundfalt. 
Fœr hann nú af flestura mönnum lof, 
finnst þó sumum það sje helzt um of. 
Öfund sleppur enginn maður við, 
allra sizt þö höfðingjanna lið. 
Nokkrar hnútur hjer og hvar hann fær, 
hvað um það, að öllu sUku' hann hlær: 
»Það ei kemur vitund mál við mig, 
mjer er sama hvað þeir ýfa sigc. 
Svo hann mælir, sífellt glaður er, 
sína stöðu rækir eins og ber; 
fer 1 kirkju á hverri helgi nær, 
»hálfan bjór« sjer stöku sinnum fær; 
allt af priiður, öllum það er bert, 
engan hneykslar, það er mest um vert. 

vn. 

Seætíu' dra. — Sígur undir haust, 
samt er enn þá mílt og kuldalaust. 
Fara þó að fölna grös og strá, 
fara hár að verða' á koUi grá. 
Tunglið aptur taka menn að sjá, 
tungli' 1 höfði bóla fer og á. 
Skemmtilegust einatt tíðín er, 
út er halla degi' og sumri fer, 
einkum þogar uppskeran er góð 



124 

eða þegar bœtist vel í sjóð. 

Hjer til allrar hamingju er slíkt, 

heimilið er velmetíð og ríkt; 

heldur það sig hefðarlega', en rjett, 

hvergi sjer á íramkomu þess blett. 

Húsbóndinn er sívalur að sjá, 

svolítil er bunga íraman á. 

Barminn prýðir band eitt rautt og hvítt, 

borið lengi', en allt af þó sem nýtt. 

Þannig allt er eins og vera ber, 

allt 1 skorðum prýðilega fer. 

Sjest ei neitt, sem ami honum að, 

eitthvað hlýtur þó að vera það. 

Hrukkur við og við í enni sjást, 

vilja þær til fulls ei burtu mást. 

Eitt er líka, helzt er gremur geð, « 

gengur ýmislega börnin með: 

•Strákarnir sig standa' ei nærri vel, 

staupa sig þó litt, jeg það ei tel. 

En þeir gaspra' ura frelsi, — frelsi' og slíkt, 

frelsi og lýð»tjórn! Hverju er þetta líkt? 

Og jeg held þeir hafi' ei nokkra trú ; 

hvernig láta strákormarnir nú? 

Enga trú! já, trúa' á ekki neitt! 

Tlðin er þó sannarlega breytt!^ 

VIII. 
Sjötiu' dra. — Haust er komið kalt, 
kveldar snerama, harla breytt er allt. 
Grösin fallin, fölnuð blómin öU, 
fjallahnjúka þekur drifhvít mjöll. 
Norðanvindar næða svalir opt, 
nepjulegt og kalsafuUt er lopt. 
Flykkjast burtu fuglar hvern einn dag, 



126 

fijótt er sú að koma sólarlag. 
Liðið mjög er ævisumar á, 
er það nú á mörgu fyrst að sjá. 
Stöðugt fækka hár á höfði grá, 
hvítna meir og likjast vetrarsnjá 
Gigtarstingir gamlan kve]ja mann, 
gjöldin œskusynda tekur hann. 
Fækka tekur fornum vinum ótt, 
fyrir mörgum þá er komin nótt. 
Börnin eru burt á víð og dreif, 
burtu sum hinn grimmi dauði hreif. 
Synir eru sumir utanlands, 
sjálfsagt var að koma þeim til manns. 
En það kostar ærið, margt er breytt, 
ekki sýnist það þó ganga neítt. 
»Verst er að þeir týndu sinni trú, 
tekur það mig allra sárast nú. 
Heldur seint jeg sje það núna fyrst: 
sá á bágt, er hefur trúna misst. 
Það sjest bezt er eitthvað ama fer, 
oss hve bráðnauðsynleg trúin er. 
Þegar mæða' og elli dynur á, 
6 hve gott að mega trúa þál 
En jeg get ei, glötuð triiin er, 
get ei beðið: Drottinn, hjálpa rajer. 
Þótt jeg kalli, neitt ei heyrir hann, 
hvílík þolraun fyrir veikan raann! 
hvílík sorg! ó hvillk neyð og stríð! 
Herra guð! ó sjá þú, hvað jeg líðc. 

IX. 
Áttatiu dra. — Skyggja fer, 
orðinn næsta skammur dagur er. 
Frost er komið, föl á bera jörð. 



12S 

fýkur yflr grandir, holt og börö. 
Það er einnig komið vetrarkvöld 
kalt og dapurt fyrir gamlan höld. 
Einnig skyggir augura fyrir hans, 
óðum förlast sýn hins gamla manns. 
Eólnar líka ört í æðum blóð, 
eigi framar vermir lífsins glóð. 
Nú af óstyrk allur skelfur hann, 
yfir gólfið varla feta kann. 
Nóg af krás á borð er borið hjer. 
burt fer ósnert, farin lystin er. 
Herbergið er hreint og glœst og bjart, 
honum sýnist það þó nœrri svart; 
enda gleddi hann ei hússins skraut, 
hússins mesta prýði' er nú á braut, 
konan góða, hann sem fyrri hlaut, 
hún er farin nú i drottins skaut. 
Börnin dreifð, og hafa' að hugsa margt^ 
hinum gamla manni sinna vart. 
Flestir vinir farnir undan heim, 
fáa sjer hann lengur nú af þeim. 
Fáir koma' að finna' hinn gamla hal, 
fœr hann ekki nú af mörgum tal. 
Flestum þykir tal hans leiðinlegt, 
líka' um heyrn er fremur orðið tregt. 
Situr hann svo öUum stundum einn, 
einn er vissulega þó ei neinn, 
drottinn guð sem dvelur jafnan hjá, 
drottinn guð ei honum vikur frá; 
en hann finnur ekki glöggt til þess, 
er þó löngura furðanlega hress. 
Otta stundum yfir hann þó slær, 
einkanlega' er húmið færist nær. 



127 

Dynur hriðin dimnittm gluggmn á, 

dynur brlð í brjósti líka ffá : 

SamvizkunnHr tiarða yetrarhrid, 

hjartad lemur, vekur sorg og stríð* 

Minnist hann nú fyrri Arin á: 

Ótalmarga synd hann drýgði þá. 

Man hann gálaust glens og raus og hjal, 

guðlöstunarorð og kesknistal, 

eigingirni, Ijettúðarfullt líf, 

litilsvert og fánýtt þras og kif. 

Ónýtt lif og iUa notu'ð tíð 

ásakar hann bæöi fyr og sið. — 

En er myrkið yíirstigur svart, 

inni kveykt er Ijósið skœrt og bjart; 

og er frost og kuldi kvelur þjóð, 

Ijveykt.er þá I ofnura logheit glóð; 

og er hriðin hamast úti viö, 

hafa menn þó inni ró og frið. — 

Þannig Ijósið lífsins orða bjart 

Ijómar gegnum hjartans myrkur svart; 

þannig einnig eldur kærleikaus 

aptur vermir brjóst hins garala manns: 

og að lyktura fær hann ró og frið, — 

írið við sig, og guð sinn drottin við. 

X. 
Niutiu dra. — Allt er hljótt, 
um það leyti komin svartanótt. 
Litil dagsbrún enn á vestri er, 
óðum þó sem dofna' og minnka fer. 
Kisa stjörnur þá i austurátt, 
óðum fjölga' um loptið himinblátt. 
Nœstum blindur öldungurinn er, 
annað Ijós i húmi glæðast íer: 



128 

trúarljósið tendrað sjer hann við, 
tindrar það 1 gegnum náttmyrkrið. 
Stjarnan, sem i austri eitt sinn skein, 
enn Jiá Ijómar fögur, skær og hrein; 
hún, sem forðum lifsins sýndi leið, 
lýsir honum nú 1 dauðans neyð, 
lýsír nonum lífsins aptanstund, 
lýsir honum nú á Jesú fund. 
Jeaús fyrrum lágt i jötu lá, 
lágt er einnig kominn maður sá; 
senn i æðum allt er dofnað fjör, 
og hinn gamli liggur nú i kör, 
liggur sem í vöggu værðargjarn, 
verður aptur gamall maður barn, 
barn að kröptum, barn i lund og trú, 
barnsins gleði' hann fengið hefur^nú, 
því hann aptur fundið hefur frið, 
frið við guð, og eigið hjarta við; 
og hann hlakkar til að sofna senn, 
sáttur þá við guð og alla menn. — 
Vaka þó hann vill um iitið bil, 
veldur þvi, að börn hans koma til. 
Glaðvær koma barnabörnin inn, 
bráðlát eru að íinna' hann afa slnn. 
Hress og kátur optast þá hann er, 
eins og barn hann stundum leikur sjer; 
undurblíður er við börnin smá, 
ótalraörgu þeim hann segir frá, 
einkum þvi, sem æsku snerti hans, 
opið það er sjón hins gamla manns; 
allt er það sem enn þá ferskt og nýtt, 
allt hann málar þaö svo bjart og fritt. 
AUra helzt þó sögur segir hann, 



129 

sem hann enn úr biblíunni kann. 
Hlusta börnin afa gamlan á^ 
undrast það, er karlinn segir frá; 
finnst það allt svo undarlegt og nýtt, 
en svo fagurt, skemmtilegt og blítt. 
Yndi það er mest hins gamla manns, 
meðan börnin drekka sögur hans. 
Honum finnst hann ungur annað sinn, 
opinn sjer hann standa himininn. 
Stiga sjer hann standa þar i dal, 
stiga, sem nær upp í himinsal; 
börn og englar stíga' upp stiga þann, 
stigann einnig gengur sjáltur hann; 
hann er kominn upp í efstu rim, 
á hann loksins kemur nokkuð svim; 
og hai^ sofnar, og hann dreymir vært 
auglit guðs og Ijós hans dýrðar skært. 

XI. 
Hundrað ára. — Löngu sezt er sól, 
seztur dagur, Ifður undir jól. 
Jörðin, fyr af fögrum blóma rfk, 
föl og köld og stirðnuð er sem lík, 
og hún liggur líkhjúp hvitura í, 
Iffsins bfður, hana' er veki' á ný, 
blður eptir bata, vori' og sól, 
boða það hin upprennandi jól. 
Enn þá grúfir nóttin svöl og svört, 
samt ei getur skyggt á Ijósin björt; 
skina þau á boga himins blám, 
bera orð frá Iffsins drottni hám; 
boða Iff og Ijós og gleði' og frið, 
Iffsins sumar þegar tekur við. 

Aldaxnöt IV. 



Máninn lika engill drottins er, 

undan hann naeð skilaboðin ter. 

Ris hann þar á bakvið fjalla fald^ 

fögrum bjarnQa slær á himins tjald; 

lýsir yflr fölva' og freðna storð. 

flytur henni Ijóssins dularorð. 

Gægist hann um glugga stóran inn, 

geislinn kaldur skin á fölva kinn. 

En hann vekur ei hinn gamla niann, 

undurvært og fast nú seíur hann. 

Hann, sem fyr í ruggu rjóður lá, 

rekkju dauðans fölur hvílir á. 

Sœtt i friði sefur hann þar einn, 

svipurinn er blíður, skœr og hreinn. 

Hvort hann dreymir, öllum hulið er, 

eitthvað fagurt hann i bluudi sjerg 

Aptur luktir eru hvarraar hans, 

augu sjá þó nú hins blinda manns. 

Hvað mun það? Hvort sjer hann aptur sól? 

sjer hann komin dýrðarinnar jól? 

Iltur hann nú lífsins jólatrjeð, 

Ijósum guðs og himins gjöfum með? 

sjer hann engla' og saklaus börnin smá 

saman leika himins völlum á? 

eða sjer hann auglit frelsarans, 

Imynd guðs' og Ijóma dýrðar hans? 

Eitthvað sjer hann unaðslegra' en hjer, 

auðsjeð það á glaða svipnura er. 

Hýrt i blundi brosir fölur nár. — 

Bregðast aldrei góðrar móður tár. 



Undir linditrjánuni. 



Með þeasari fýrinögn hefnr ritstjóri »Aldainóta« 1 bysgin aA tala 
framTegis vib lesendtir slna nm liitt og þetta, sem honnm kann i hng 
ad koma á árina. Hanu hihxLv þ4 at^ Imynda qer, að þeir q|efa komnir 
beim til hans og Bitji hjá honnm i skngga linditrjánna i snmarhitaniim 
og þar sjen þeir aí^ skrafa og skeggrœða yfJb hann nm hitt og þetta» 
lanat og fast, sem i haga kann ad koma. 



En sá tiópur af Islenzkum Ijóðabóknm, sem 
Wjóp af stokkunum árið sem leið! Ef vorar ís- 
lenzku bókmenntir væru tiltölulega jafn-auðugar af 
öUu og þœr eru af Ijettum, liprum og smellnum 
smákvœðum, væri vel yfir að láta. En það er nú 
ekki því að hrósa. íslenzku skáldin gjöra ekkert 
annað en yrkja eintóm smákvæði. Hetjukvæði yrkja 
ekkí íslendingar nú á dögum. Þó hefur einn ís- 
lenzkur bóndi nýlega vogað sjer út á þann hála Is: 
Brynjúlfur Jónsson frá Minna-Núpi. Þegar ómennt- 
aður hagyrðingur getur komizt jatn-Iaglega frá eins 
miklu vandaverki og hann hefur komizt frá sögu- 
Ijóðunum slnum um Guðrúnu Osvífsdóttur, — hvað 
ættu þá ekki þjóðskáldin ok'kar góðu að geta hrist 
fram úr erminni, ef þau tækju sig til. 

Þegar ný Ijóðabók ýmislegs efnis kemur út á 
enskritungu, er hvað eptir annað hrópar upp yfir 
sig: Hvað eigum við nú annars með þetta að gjöra? 



182 

Er ekki héimurinii orðinn fuUur aí smákvæðum fyr- 
ir löngu síðan? Væri ekki þarfara, ef hann annars 
getur nokkuð orkt, þessi homo novusy að hann reyndi 
sig á einhverju meira stórræði en þvl að hnoða 
saman fáeinum smávisuro? En Englendingar og 
Ameríkumenn eru nú svo heimtufrekir við sín skáld, 
að oss íslendingum færist nú illa að breyta eptir 
þeim í þessu eíni. Vjer megum taka til þakka með 
smákvæðin. Það væri töluvert minna varið í að 
vera íslendíngur, ef vjer ættum þau ekki. 

En skyldum vjer þá aldrei komast lengra? 
Skyldum vjer aldrei komast svo langt að eignast 
almennilegan róman á íslenzku? Vjer erum ekki 
svo miklir menn enn þá. Aðalstein^ Elding og slíkt 
dót tel jeg ekki. Svo að segja hvert einasta skáld 
út um heiminn ritar nú sögur. Smákv^eðin fækka. 
Þeir yrkja þau ekki nema á æskuárunum, lang- 
flestir. Og ekki gefa þeir út nema svo sem tiunda 
part eða þaðan af minna af þvl, sem þeir yrkja. 
Hitt annað láta þeir deyja »náttúrlegum« dauða. 
Þeir eru ekki að tildra framan í fólk hverri ó- 
merkilegri hugsun, — því Ijótasta, stráklegasta, klúr- 
asta, dónalegasta, sem þeim kann að hafa hrotið af 
munni, innan um hið bezta og fegursta, eins og tizk- 
an hefur verið hjá islenzku skáldunum fram að 
þessum siðasta tima. Ef mönnum er eigi unnt að 
halda uppi nafni slnu á öðru en rusli og óþverra, 
væri betra að láta það vera. Þess háttar Heró- 
stratusar frægð er lítilsvirði. Enda er nú smekkur- 
inn hjá oss að breytast til batnaðar í þessu tilliti. 
Það er munur að sjá, hve míkið meir er vandað til 
islenzku Ijóðabókanna, sem nú eru að koma út, en 
hinna eldri. Skáldunum er aldrei unnt að vanda 



183 

sig um of. Samt eru þeir til, sem eru að beríast 
við að halda gamla smekknum við lýði. Eaup- 
mannahafnar-fcriíífciw virðist nú um þessar mundir 
finna bezt bragð að klámi og guðlasti. Svona er nú 
fagurfræðin þar komin langt! 

Ljóðabók Bannesar Hafsteins er jeg viss um að 
mönnum þykir lengi vænt um, Og jeg vona það 
verði ekki síður íslendingar hjer vestan hafs en 
austan, sem leggja við hana rækt. Það er svo und- 
urmikið af æsku i bókinni. Og A æskunni þurfum 
vjer sannarlega að halda. Oss er nógu gjarnt til 
að verða snemma gömlum. Það er langt síðan leg- 
ið hefur eins dæmalaust vel á nokkrum íslendingi. 
Jafn-heitt og bjart sólskin streymir ekki opt (inn 
til manna og það er skín gegn um Ijóð Hannesar. 
Hjer fyrir vestan elska íslendingar ekki sólina 
minna en þeir gjörðu heima. Þeir sjá hjer líka 
meira af almættisverkum hennar, ekki að eins hveít- 
ið, sem hún fram leiðir úr svörtu, frjóvsömu mold- 
inni, heldur einnig aldini og ávexti og hið inndæl- 
asta blómskrúð, sem heilsar manni með sætum ilm og 
stórkostlegri litprýði um leið og maður nálgastheim- 
ilin. En af »andans skrautblómiim ungum< erum 
vjer allir fátækir. Ættum þvl að taka fegins hendi 
við þvi, sem að oss er rjett og leggja við það alla 
þá rækt, sem oss er unnt. Jeg vona að það verði 
gjört víð kvæði Hannesar. Þau eiga það skilið 
vegna æskunnar, fagnaðarins, karlmennskunnar, er 
þau syngja inn 1 hugi manna. Og jeg vona, að 
Hannes haldi áfram að yrkja allan daginn, fram 
undir nótt. 

Nokkur keimur er að kvæðum Hannesar af 



m 

þeim naturalismusj seoi haldið befur i taumana á 
Pegasus i heimi akáldskaparÍDS nú um næst undan- 
fiarinn tíma, En þeirrí steínu þykir, eins og kunn- 
ugt er, mestur slægurinn i að dvelja við hið hold- 
lega í eðlisfari raannsins. Jeg minnist á þetta mest 
vegna þess, að Hafnar-dómurinn um bókina hófþað 
kvæðið {Smalastúlkan), þar sem þetta kemur helzt 
fram, mest til skýjanna, — kallar það »óviðjaínan- 
legt* og tekur það frara yfir flest öli kvæðin í bók- 
inni. Langflestnra raönnum með óbrjálaðan smekk og 
óspiUtar tilfínningar mun einmitt þykja þetta kvæði 
helztu lýtin á bókiuni. 



«Heyr á endemi! Þarna kemur hann, Vestur- 
heimsklerkurinn, með kirkjunnar gamla þröngsýni 
og ætlar að þrýsta skáldskapnum niður 1 Prokrús- 
tesar sæng dyggðarinnar, þar sem iistin visnar og 
andinn deyr. ." . . Kirkjan, kirkjan hún brennur, — 

klerkarnir kafiia í reyknura, þá rennur 

frelsisöldin upp, — þá getum við lifað og látið eins 
og víð ætlum okkur« ! 

En verið þið hægir! Það verður ýmislegt ann- 
að, scra brennur upp á undan kirkjunni. Hún heíur 
horft og mun framvegis horfa á margar brennur og 
byltingar i andans beirai, en standa sjálf, þótt annað 
hrynji 1 kring ura hana. Og raálfrelsið er eigi svo 
auðvelt að taka frá okkur klerkunura heldur, þótt 
þá kunni að langa til þess, suraa þessa nýraóðina 
frelsisgarpa, þrátt fyrir allt umburðarlyndið. Það 
verður því langskynsaralegast, held jeg, að setja upp 
sitt reikniiiíísdærai þannig, að bæði kirkjan og klerk- 
arnir sjeu teknir raeð. 

Það er til býsnasterk velsœmis-tilfinning hj4 



185 

^Uum vel slðuðum mönnum, sem gj5rir allt Ijótt tal, 
Ijótan munnsöfnuð, útlægan úr bverju góðu sam- 
kvœmi. 'Suroum mönnum hættir sifellt við að tala 
lijótty af því þeir eru að hugsa Ijótt. Flestir kann- 
ast viö, að til eru Ijótar hugsanir og Ijót orð. Bœði 
fegurðar- og siðíerðis-tilflnning hvers óspillts manns 
segir honum, að hann eigi að forðast hvorttveggja, 
Það gjöra líka allir þeir, sem eitthvað vilja vanda 
ráð sitt og vera gentlemen. Þeim fellur illa að heyra 
Ijótan munnsöfnuð og þeir hafa ýmugust á saurugum 
hugsunum, jafnvel þótt þær sjeu klæddar 1 fagran 
búning. Það er ekki til neins að kalla þetta Farí- 
seahátt og hræsni. Það hróp fellur dautt til jarðar, 
af þvl það er ósatt. Velsœmis-tilfinningin i brjósti 
karla og kvenna þolir ekki að henni sje misboðið, 
Það verður aö taka hana með f reikninginn. Ljótar, 
saurugar hugsunar eiga hvergi rjett á sjer, slzt af 
ðUu i bókmenntunum. Menn fá á skömmum tima 
viðbjóð við þeim bókmenntum, sem hafa slíkt til 
brunns að bera. Það er enginn efl á þvl, menn 
eru að verða leiðir á þessura frakkneska naturalis- 
mu8 i skáldskapnum. Það er einmitt hann, sem fer 
nú bráðum að brenna upp. 

»En því að vera nú að tala um þetta? Mann- 
úðlegast að leiða slikt hjá sjer, látast ekki sjá það. 
Vinsælast Iika!«c 

Vinsælt eða óvinsælt ! Það má til að tala um 
það. Engin mannúð f þvi að leiða það hjá sjer. 
Hjer er einmitt verið að tala máli sannrar mann- 
úðar. Það er verið að reyna að rýma þvf burt, 
sem er hrottalegt og Ijótt og niannúðar-hugmyndinni 
gagnstætt. Það er nógu lengi, þjóðerni voru til 



136 

yanvirðu, búið að fylla islenzkar Ijóðabækur me& 
beinakerlingavisum . 



Eitt af yngstu skáldunura vorum, Þorsteinn Er- 
lingsson i Eaupmannaböfn, hefur orkt Ijómandi fag- 
urt kvæði i Sunnanfara^ sem hann kallar Myndin. 
Mjer er mikil ánægja að nefna það hjer, af þvi ai^ 
jeg varð einu sinni til þess að benda á, að honum 
hœtti við að velja sjer fremur Ijót yrkisefni, þeim 
manni, þegar honum þóknaðist »að dansa á bragar- 
fótum«. Þetta kvœði þykir mjer eitt hið allra feg- 
ursta af nýorktum kvæðum, sem jeg man eptir. 
Myndin, sem haun yrkir um, er hugsjónin — idealiðy 
fegurðin. Sannleikurinn, — sú mynd sannleikans^ 
sem birtist manninum. Þessi mynd hrífur hjarta 
œskumannsins, býður honum faðminn, — honum 
sýnist hún að eins steinsnar burtu. Hann flýtír 
sjer, — en túnið þrýtur, engið þrýtur, dalurinn þrýt- 
ur, — en allt af er myndin jafn-langt frá honum. 
Þá verður hann lúinn, litur aptur og — myndin 
hverfur honum. Sveitin verður að þröngum dal, 
luktum háum Qöllum. Hann sjer ekki myndina 
aptur. En fjallið er ávallt að frýja honum hugar. 
Hann þráir að fá að vita, »hvað hinum megin býr«. 
Og svo endar kvæðið svouív: 

En þeim, sem eina liíið er bjarta brúdar myndin, 
þeir brjótast upp á fjallid og upp á hœsta tindinn. 

Það er nokkuð undir þvl komið, að hafa 

Bjeð slíka mynd, — ef það er þá ekki nein falsraynd, 
heldur ein af mannanna eilífu hugsjónura, sem ætið 
hafa sama gildi. Og hafi maður sjeð hana, þá að 
Ilta aldrei aptur og missa aldrei sjónar á henni og 
láta hana vera sitt eina Uf\ SkAld er hver sá, 



187 

segir Ibsen^ sem sjer þessa mynd — idealið — á bak 
Yið allt sitt starf, hvort sem staða hans er í skól- 
anura, þingsalnum eða kirkjunni. Það eru nóg fjöll 
á íslandi og nóg af þröngum dölum, — hjerna i 
Vesturheimi líka, að eins eptir nokkuð öðrurahœtti. 
£n sjest myndin? Er hún eina lífið^ ekki að eins^ 
út yfir tún og engjar æskuáranna, heldur alla æfi? 
Mundu þá ekki fleiri brjótast upp á fjallið og kom- 
ast jafnvel upp á hæsta tindinn? Mundu þá ekki 
vera fleiri skáld í skólanum, þingsalnum og kirkj- 
unni? Skáld, sem ekki að eins kunna að ríma,. 
heldur Játa allt lifsstarf sitt vera eitt óslitið hetju- 
k væði ! 

Það verður svo hörraulega lítlð úr tyrir oss 
flestum. Vjer erum engir fjallaraenn, þótt vjer sje- 
um milli ijalla fæddir. Flestir koraast að eins út i 
túnið, nokkrir ofan á engjarnar, einstöku út i dals- 
mynnið. En þá er snúið aptur. Myndin horfln ! 

Að véra sannleikanura trúr allt lífið út, elska 
hann heitara og heitara, koraast honura nær og nær,. 
skiljá hann betur og betur, verða honum hand- 
gengnari og handgengnari, leggja í sölurnar fyrir 
hann þægindi lifsins, metorð, frægð, hæga stöðu». 
auðlegð, — það er þó hið göfugasta, sem nokkrum 
manni er unnt að setja sjer fyrir, hið eina, sem. 
gefur lífinu nokkurt gildi! 

En varizt fölsku myndirnar! Það sveiraar sva 
margt af þeira 1 loptinu. Þaö eru falsaðar hugsjón- 
ir, — okkert neraa tál. Hið auraasta, sem koraið 
getur fyrir hverja þjóð sera er, er það, þegar liún 
fer að falsa hugsjónir sínar og hver æskuraaðurinn 
á fætur öðrura fer að elta raýrarljós og hrævar- 
elda. 



Eo — vel á minnzt! Jeg var wð tala um Ijóða- 
Ijœkur. Einars Hjörleifssonar má jeg ekki gleyma. 
Það hefur mikið verið talað um hvað sú bók væri 
litil. Jeg vildi fyrir mitt leyti að hún hefði verid 
miklu stærri og þó ekkert kvæði í henni lakara en 
J)au, sem þar eru. En jeg gjöri mig ánægðan með 
hana eins og hún er. Að hún er ekki stærri en 
þetta, er mjer vottur um vandvirkni höfundarins. 
Xvæðin eru ekki neraa 32. En það er meira í 
þessum 32 kvæðura en i ýrasum miklu stærri bók- 
iim. Og það er lengur verið að lesa þau og raaður 
les þau optar en flest annað, sem orkt hefur ver- 
ið. Bók Hannesar Hafsteins hefur fengið meira 
hrós, þótt vel hafl verið talað um hina. Höf- 
undarnir eru hver öðrura næsta óHkir og bæk- 
urnar eðlilega líka. H. H. er óuraræðilega glaður 
yflr liflnu. E. H. Htur freraur döprura augum á það, 
Á bak við orð hans liggur opt raikið af duldum 
harmi. En það verður hver að lýsa líflnu eins og 
það kemur honura fyrir sjónir. Gleðin, fögnuðurinn 
yflr lífínu situr við hásætið í hjörtura sumra raanna; 
sorgin og þráin og söknuðurinn í hjörtura annarra. 
Hvorttveggja er til, — jafn-satt og jafn-virkilegt. 
Llflð hefur þessar tvær hliðar, aðra bjarta, hina 
myrka. Það er svo raikið til af sársauka 1 líflnu, 
að enginn hlutur er ósanngjarnari en að deila á eitt- 
hvert skáld fyrir það, að hann gjörir sársaukann að 
yrkisefni sínu. Þeim mun heldur, sem það er óefað 
sársaukinn, er snertir hina dýpstu streugi hjarta vors, 
og sá, sera kann að lýsa honura rjett, kerast dýpra 
og sýnir lengra inn í hinn hulda heim sálarlífsins. 
Lífsgleðin gjörir suma menn að skáldum, sársaukinn 
aðra. Tökura til dæmis tvö írægustu skáld Norð- 



m 

manna: BJörnstjerne Björnson og Henrík Ibstn. ÞaA 
er fögnuðurioQ yíir liíinUy sem gjört befur BjömaoBi 
að skáldi. Og það er eins vist sársaukinn, sem 
hrundið befur Ibsen af sfað. Lengi fraœan af var 
Björnson þjóð sinni miklu kærari. Nú hefur Ibsen 
þegar fyrir nokkru siglt hann af sjer. 

Það er þeim mun minni ástæða til að fella verð 
á E. H., þótt hann dvelji meir við hið dapra í lífinu, 
sera hann gi'örir það alveg tilgerðarlaust. Það eru 
engin látalæti fyrir honura, eins og opt hefur ver- 
ið hjá skáldunura. Hann talar ekki ura sársaukann 
eins og sá, er finnur nautn í aðvelta sjer í honum. 
£n hann lýsir honura eins og sá, sem sjer hann og 
þreifar á honum í Hfi annarra og fundið hefur til 
hans sjáífur, — getur um hann boriðaf eigin reynslu. 
Og þótt hann hafl engar glæsilegar vonir að halda 
upp, situr það illa á þeirri kritik, sera sjálf litur 
miklu vonlausari augura á lífið en liann gjörir, að 
fella verö á skáldskap hans fyrir það. 

Það þarf sjónauka trúarínnar til að sjá ætíð 
vonarinnar land hinura megin við haf Siirsaukans. 



Kaupmannahafnar-fcrííítíw er heldur hróðug yfir 
þvi, að nú sjcu loksins íslenzku skáldin hætt »að 
styrkja með kveðskap slnura kirkjukreddurnar og 
guðstilbeiðsluna«. Þeir sjeu aþeistar (guöleysingjar; 
báðir, Hannes Hafstein og Einar Hjörleifsson. Þetta 
held jeg sje litið til að vera hróðugur yfir. Bezt 
gæti jeg líka trúað þvl, að þetta vœri ósaít um þá 
báða. Ura Einar Hjörleifsson vita allir, sem á ann- 
að borð vilja vita það, að hann er enginn aþeisti 
eða guðleysingi, Kvæðið hans Sjötta ferð Sindbads 
sannar það öldungis ekki og i kvæðinu Endurminn- 



140 

ingar er ekkert, sem bendir i þá áttina. En það 
mœtti benda á ýmislegt^ sem sannar hið gagnstæða^ 
og þessi tvö erindi taka af öU tvimæli: 

>ó kœrleikans gad! þfna blessan ^reiö 

k börn þin, er hnggast ei láta, 

og sign þú hvert smábarn á lifsins leid 

og likna þeim öllum, sem gráta. 

Þin hðnd verdi máttag i hrelling og neyd. 

Já, hjálpa þú oss til ad gráta. 

Far vel út & dapnrlegt daudans gréd 

og drottinn þjer greidi veginn. 

Þótt þrungid sje lopt og þrotid vort rá5 

og þrótturinn felmtri fileginn, 

þá hyllir undir guds liknarlád 

og landtoku hinum meginn*. 

Um H. H. veit jeg ekki. En bezt gæti jeg trúað 
því, að hann vœri enginn aþdsti. Hið guUfagra 
kvæði hans Systurlát sannar það að minnsta kosti 
ekki, Báðar eru bækur þessara ungu skálda vorra 
lausar við allt guðlast. Það held jeg sje lika hið 
allra Ijótasta yrkisefni, sem nokkurgetur valið sjer. 
Hún er ung, réa/i^^a-stefnan i islenzka skáld- 
skapnum. En það skyldi vera, að það væri ekki 
komin ýms apturfarar merki á bana b já allrayngstu 
skáldunum. Hún virðjst vera komin þar út i æði- 
miklar öfgar. Og eptir þvi sem öfgarnar verða 
hrottalegri og ófrýnilegrí, er einhver andans stefna 
kemst út i, — þeim mun minna er orðið eptir af 
oliunni á lampa hennar 



Ný útgáfa er komin út af Ijóðum Steingrims 
ThorsteÍ7i88onar, vönduð að allri útgerð (Gyldendal) 
eins og kvæðunum sæmir, þótt fáein smálýtí finnjst 
á prófarkalestri, af því höfundurinn hefir verið i 
fjarlaBgð, þegar bókin var prentuð. 



141 

Það hefði sannarlega veríð þess vert, að ein- 
hver fær og gætinn maðurhefði ritaðlanga ritgjörð 
um þessi Ijóð. Höfundínum befur verið mikili órjett- 
ur ^'ör um langan tima. Menn hafa gengið fram 
hjá honum og list hans þegjandi, eins og menn 
hefðu honum ekkert að þakka, en hafið aðra tii ský- 
anna, sem ekkert hafa átt það betur skilið. Sira 
Matthías Jochumsson hafa menn borið á guUstól. 
Steingrlmi Thorsteinsson hafa menn gleymt. Hjer 
vestra hefur verið tekið í sama strenginn. Hvergi 
hefur meira gjört verið úr skáldheiðri sira Matthías- 
ar en hjer. Jeg er ekki að iasta það. Jeg segi 
ekki þetta til að draga úr honum eða taka aptor 
nokkuð, sem sagt hefur verið. Slður en svo. En 
jeg held, að Ijóðagjörð og list Steingríms sje órjett- 
ur gjör, stór og mikiU, ' með því, að enginn skuli 
haía neitt um það að segja. Með þvi er þeim manni» 
sem ef til viU einna mest og bezt áhrif hefur haft 
á íslenzkar bókmenntir af öllum núlifandi mönnum, 
launað með hinu svartasta vanþakkl-eti. Sannleik- 
urinn er sá, að báðir þessir eldri skáldkonungar vorir, 
Steingrímur og Matthias, eiga jafnan heiður skiUnn. 
Þeir eru hvor öðrum fjarska ólíkir. En þeir eru 
báðir fuUtrúar fyrir tvœr andans stefnur, sem íinn- 
ast munu i skáldskap allra þjóða. Og báðar eru 
stefnur þessar jafn-rjettháar og jafn-nauðsynlegar. 
Vjer megum án hvorugrar þeirra vera. Það væri 
jafn-mikUl missir að Steingrimsljóðunum úr íslenzku 
bókmenntunum eins og að Ijóðum Matthíasar, þótt 
íögur sjeu. Vjer höfum ekki efni á þvl að taka annan 
þeirra og hampa honum á lófum vorum, en láta hinn 
sitja úti i horni. Vjer eigum að láta þá báða skipa 
sæti hvom við hlið annars 1 öndvegi. Þar sem þeir 



Mfi 

•rn, höfuni TÍð BjörDSon og Ibsen okkar íslendinga. 
IbAen var tengi hafðar út uDdan í Noregí. Nú er 
ttann búinn að hefna sín. Og þaö œtta allir vinir 
8íra Matthtasar að muna, ad það hefnir sin, dregur 
dillc eptir a^r, ef jafh göfugborinn bróðir hans á 
Parnasfius er settur hjá, Matthlasar-öldin rennur þA 
of snemma út, en Steingrimsöldin hefst og verður 
bæði löng og björt. 

Mennirnir eru svo dæmalaust ólíkir að ðllu 
leyti. Og þá ekki Ijóðasmíð þeirra síður. Stein- 
grimur er fýrir hina fáu, — Matthías maður fSðldans. 
Steingrlmur er aristókrat að upplagi og það er sterk- 
ur aristóTcratiskur blœr yflr öllum Ijóðum hans. Það 
er eins og skrjáfi i dýrasta silki, þegar maður opn- 
ar bókina og fer að lesa« Allt er heflað og fágaA^ 
Mreint og skinandi. Hugsanirnar djópar og göfugar. 
Allt Ijótt og óhreint i útlegð, — hvergi einn einasti 
blettur. Og eptír því sem maður les lengur, mikl- 
ast maður meira og meira yfir fegurð þess heims, 
sem andi höf\indarins dvelur i. Jeg efast um, að 
nokkur íslendingur hafi elskað fegurðina eina og út 
af fyrir sig eins heitt og innilega og Steingrímur. 

Þegar jeg er að spyrja sjálfan raig, hver af þess- 
um nýjustu Ijóðum muni nú lifa lengst, verða lengst 
lesin og i háveguni höfð kemst jeg œtíð að þessu 
sama: Skyldu það ekki verða Steíngrlms? Hvers 
vegna? Þar er ekki hærra andans flug, ekki meiri 
andagipt. En fyrir utan Prómeþevselámn^ sem þar 
er, stendur svo raikið andans erfiði, svo djúp og 
vandvirknisleg hugsun á bak við hvert visuorð. 
Engum hefur tekizt eins og honum, að koma mikilli 
hugsun fyrír i fáum orðum. Og það er þetta, sem 
gefur kvœðum haD« sjerstakt gildi. Það stendur 
hærri intelligens & bak við þau. 



148 

Maður þarf ekki að ganga að þvi gruflandi, yflr* 
hvert af yngri skáldunum Eliasar-kápa SteingrinoiE. 
muni falla. Það er Einar Hj^rleitsson, sem eimi 
hefur gjört sig verðugan til að bera hana, eina viat 
og það er Hannes Hafstein, sem tekur arf eptlr sira. 
Mattbias. 

£n nú er jeg kominn lengra en jeg ætlaði. 



Hjer fyrir vestan á nú að vera allra mesttt> 
óskðp af prestaveldi, þröngsýni og alls konar kyrk-- 
ingi i andlegum efnum. Ojæjal Það er undarlegt^ 
að það skuli þá ekki koma fram á þann hátt^ að^ 
hjer sje svo sem ekkert keypt af þessum islenzka 
Ijóðabókum. Þar virðist ganga þvert á móti. Vjer 
kirkjumennirnir fáum vorn skerf og hann ríflegan^ 
þrátt fyrir allt, og tökura þeim ekki siður fagnanc^ 
en aðrir. Þvl það er sannfæring vor, að kirkjan 
eigi að ganga á undan með að leggja rækt við allt. 
gott og göfugt, sera verða má þjóðerni voru til við- 
halds og sóma, hlúa að öllum »andans sraáblómum 
ungum», friða um þau, svo þau megi festa rætur i 
hjarta og meðvitund fólksins. Þar er Ijóta presta- 
veldið 1 



Þá er Chicago-fönn hans sira Matthiasar. Jeg 
œtlaði að minnast á hana. En jeg er búinn að 
masa svo mikið, að það skal verða stutt. Höfund- 
urinn er þar likur sjálfum sjer, eins og við er að 
búast, góður og glaður og elskulegur við alla, — 
fljúgandi fram og aptur eins og fiðrildi, þótt hann 
sje nærri sextugur orðinn. Það er skemmtileg bók. 
En maður er lítlu nær eptir að hafa lesið hana. 
Hann vill ekki styggja neinn og hleður stundum 
hrósi upp á það, sem hann hlýtur i hjarta sinu að 
hafa metið lítils. Hann minnist þar ofurlítið á þann, 
sem þetta ritar. Það er nú míkið af þvi gott og 
vinsaralegt. En svo slæðist þar með eitthvað, sem 
jeg skil ekkert i. Hann segir (bls. 87): »Þykir 
þeim, sem frelsinu hrósa í trúarefnum, hann vera 



144 

nokkuð norskuskotinn og strangur«. Það er undar- 
legt, að jeg skuli aldrei hafa fengið að heyra þetta 
fyr. Það hefur þó ýmislegt verið sagt við mig og 
um mig hjer þessi árin, en aldrei þetta, svo jeg viti 
til. Og jeg hefl spurt aðra að því og þeir hafa held- 
ur ekki heyrt það. Jeg er þvi kominn að þeirri 
niðurstöðu, að minn góði vinur, síra Matthías, hafl 
skáldað þetta upp frá eigin brjósti. Mjer hefur ver- 
ið borið raargt á brýn, en aldrei það, að jeg vœrl 
norskuskotinn. Það er víst hin^ guðfræðislega stefna 
min, sem síra Matthias á við. í henni gæti jeg ekki 
verið norskuskotinn á annan hátt en þann, að jeg 
líktist þeim Norðmönnum, sem hafa verið kennarar 
mínir 1 guðfræði. Sá maður, sem jeg lærði mest af 
og hefði heizt haft freisting til að taka mjer til fyrir- 
myndar i þeim sökum, var Frederik Peterseny prófess- 
or við háskólann í Kristjanlu. Hann er álitinn einn 
hinn allra-frjálslyndasti og fremsti kennari í guð- 
fræði á öllum Norðurlöndum og jeg teldi það hinn 
mesta heiður að vera honum í einhverju líkur. En 
þann heiður hafa vist ekki mótstöðumenn kirkjunn- 
ar hjer viljað gefa mjer, — gátu það heldur ekki, 
því þeir þekktu ekkert til protessor Petersen. Svo 
þetta er hreinn tilbúningur úr slra Matthiasi. — Að 
jeg væri svo ákaflega strangur hefur mjer heldur 
aldrei verið borið á brýn af »þeim, sem frjálslyndir 
þykjast í trúarefnum*. Þeir hafamiklu fremur bor- 
ið mjer hið gagnstæða á brýn. Þeir hafa leitazt við 
að sýna fram á, að jeg væri oflltið strangur, hjeldi 
ekki fast við prógramm kirkjufjelagsins, væri með 
öðrum orðum of líberal frá kirkjunnar sjónarmiði. 
Svo jeg er kominn að þeirri niðurstöðu, að síra 
Matthias hafl tekið þetta upp hjá sjálfum sjer, það 
sje nú hans skilningur, en einkis annars. Og með 
það er jeg ánægður. En jeg vildi þó heldur, að 
Jiann heíði látið það koma svo fram í bókinni. 



ALDAMÓT. 



FIMMTA ÁB. 
1895. 

EITSTJÓRI 
Bl^IÖI^n^ J. BEI^GMANN. 



líanet immota fldea, 
Efes. 6, 18-17. 



Oefll^ út af prestum hina ev. lút. kirkjnfjel. íslendinga Í YeBtarheimi. 



REYKJAVIK. 

PRENTAD í ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJU. 
1896. 



EfnK 

Bl«. 

1. Þrjú kvæði eptir Chr. Richardt^ þýdd af síra 

Váldimar Briem !• 

Okuniia landid ......... bls. 1. 

Hvalveibin — 9. 

Prestskosningin ......... — 12. 

2. Teikn timanna. Eptir F. J, Bergmann, FyT- 

irlestur fluttur á kirkjuþingi í Perabina N. 
Dak. 27. júní 1895 24. 

3. Forlög. Eptir slra Jón Bjarnason. Fyrir- 

lestur fluttur á kirkjuþingi íPembina, N. 
Dak. 28. júní 1895 * 56. 

4. «Komið og sjáið !» Eptir síra N. Steingrim 

Thorláksson 100. 

5. Um eðli og ávextí trúarinnar. Eptir slra 

Björn B. Jónsson 115. 

6. Ný húslestrarbók 130. 

7. Undir linditrjánum limaric BókmenÐtafje- 

lagcins. — Forntrœdin sitar í fyrirrúmi. — 
Eimreidin. — Heljarslódarorastu-stíll. — Grím- 
ur Thomsen. — Sigardur Breidtjðrd.— Brenni- 
vínsbókin 145. 



Þijú kvœöL 

Eptlr Chr. Richardt. 

Þýdd af sjera Valdimar Briem. 



Ókunna landið. 

I. 

Þar kjölur öldur klýfur, — 
þar Eólúmbus er á. 
Hann stendur þar 1 stafni 
og starir út á sjá; 
hann starir og hann starir, 
hann starir augun þreytt; 
hann lopt og haf eitt lltur, 
en land hann sjer ei neitt. 

A dreka súðum duuar 
hlnn dimmraddaði sær; 
en harðara þó hjartað 
hið hugumstóra slær. 
Hann hugsar og hann hugsar 
ura horfna, liðna tíð, 
um fagra frægðardrauma 
og forlög manna stríð. 

»Þeir bölvuðu, þeir báðu, 
með brigzlum særðu mig, 
Aldamót y. 



að heim jeg skyldi balda 
og bugsa' að eins um sig. 
Ef heim þeir hefðu ratað 
og bjálpað getað sjer, 
þeir hefðu fyrir hákarl 
1 hafið kastað mjer«. 

»Ef vistir vœru nógar 

og vatnið handa þeim, 

jeg undan yrði' að láta 

og aptur fara heim. 

En frest jeg fjekk til morguns, 

það fari þá sem má. 

Þótt skip sie heilt og haldið, 

er hamingjan samt frá<. 

»Á morgun, hef jeg heitið, 
þá heim á leið jeg sný; 
o^ ef jeg kerost heim aptur, 
þá ógar mig við þvi. 
Jeg heyri skrilinn hrópa: 
»Sjá hálfvitann, sko hann, 
sem vildi sigla í vestur, 
en vestrið aldrei fann««. 

»0g konungurinn kemur 

og krefur gull að fá; 

og drottning.dýrar perlur 

og demanta viU sjá. 

En eg hef ei svo mikið 

sem eina krákuskel. 

Þá hirðin hlœr sig þreytta; 

leg höfuð sneyptur fel«. 



»Er það þá óðs manns œði, 
sem eg hef framið nú? 
og kannske heim ei kemur 
Yið kristíudóm og trú? 
Jeg hefl þó ei hlíft mjer, — 
1 hættu lagt mitt fjör, 
^g S^ð jeg hefi grátbænt, 
að gengi vel sii för«. 

»Hve hef jeg reynt á hugann, 

er höfðu aðrir ró; 

og jeg hef jafnvel betlað, 

en jafnnær farið þó. 

Og mikið hef jeg mæðzt við 

8V0 marga ráðagerð, — 

og ailt til þess að ynnist 

sú óhappaleg ferd«. 

»0g er þá að eins draumur 
um ókunn vesturlönd 
með gulli' og grænum skógum 
og glaðripálma-strönd? 
það hlýtur hinum megin, 
eí hnöttótt jörðin er, 
að vera land í vestri, — 
og vestrið það er hjer«. 

»0g fornar sagnir flnnast 
um fundin vesturlönd. 
Og ber ei hafið bending 
og boð ír& þeirri strönd? 
Því hvaðan kemur hingað 
hinn höggni viður sá, 



!• 



€r YestanBtraumar volka 
um viöan, kaldan 8já?c 

»Það hlýtur vfat að vera, 
mjer vissa bregzt ei sú; 
þótt bafið bjer mig svelgf, 
jeg held við mina trá«. — 
Og öður upp hann stökkur 
og enn þá >mæla« fer; 
og aptur út hann starir, 
en ekki neitt hann sjer. 

»0g litli fuglinn frái, 

er flögrar kringum hjer, — 

íá, hvaðan leið hans iiggur, 

ef land i nánd ei er? 

En hvað? er sem mjer sýniat? 

í svip þar Ijósi brá«. 

Og hjartað hœtti snöggvast 

i betjubrjósti' að slá. 

£n himinljósin Ijóma 

í Ijúfum nœturþey. 

Hve blíðlega þau benda! 

Þau boda dauðann ei. 

Þá hvislar hann, og krýpur: 

»Ef hjer er land að sjá, 

það landið læt jeg kenna 

við lausnara minn þá«. 

Og enn þá einu sinni 
sem optar >mælir« hann, 
og enn þá hvasst hann horllr 



i himÍD\jósa rann. 

Og stjðrnumerkin standa 

á stimdu lopti hátty 

og hvísla von að honum 

um haustsins bjarta nótt. 

Og áfram skeiðin skundar 

um bkíra, heiða nótt. 

£n sig til svefns hann leggur 

og sefur blítt og rótt; — 

um æsku-óra dreyrair 

og ttaliuströnd, 

og hafið himinbláa, 

þar hyllir undir lönd. 

Hann tinir steina' á ströndu. — 

En strax um draum er breytt: 

Hann dýflr aptur ári 

i eldhat logaheitt. ~ 

Og kominn allt i einu 

i orustur er hann. 

Þá hrópar hann i svefni 

8V0 hátt sem þá hann kann: 

»Á fætur^ dýrir drengir, 
nú dugi hver sem roá. 
Á skútuna þjer skjótið, 
Ðú skal bún nægju fá. 
Nú skjótið af i einu, — 
hún aptur kemst á flotc. — 
Þá drundi gegn um drauminn, 
þaðdundi hvellt eitt skot. 



Hann byltir sjer í blundi, 
er ber að eyrum hvell; 
en upp sem örskot þýtur, 
er aptur heyrir sraell. 
»Það skot af öðru skipi 
oss skýrir landi frá. 
Upp lagsmenn! Lof sje guði! 
Þar land er víst að sjác. 

Ei þurfti þá að vekja, 
og þeir upp spruttu skjótt; 
því skotið skýrt þeir heyrðu 
og skilið höfðu fljótt. 
Þeir forláts feimnir báðu 
hinn fræga sœvar-örn, 
og gamlir hreystigarpar 
þá grjetu líkt og börn. 

Rem eldur hraut af augum, 
hann orð ei mælti þá; 
hann starði hvasst á hafið, 
og hvað var þar að sjá? 
Í Ijósaskiptum lítur 
hann land i móðu þar. 
Það skýrist æ og skýrist, — 
það ský þó ekki var. 

Hin fyrirheitna foldin 
þar fram undan þeim lá; 
og morgunsólin sæla 
sló slnum geislum á. 
Og inndæl árdags gjóla 
þá ilm að vitum bar; 



og Eólúmbusi kœrstur 
sá kryddilmurinn var. 

Svo frjáls og fri og glaður 
hann fyrrum aldrei var; 
hannfann ei enn til fjötra, 
er Qekk hann siðar þar. 
Og upp var akker' dregið, 
og allt var sett í lag. — 
Og von og.fögur íyllin^ 
þau fundust þennan dag. 

Og hvitir lokkar hrundu 
af herðum fuUhugans. 
Og þungar gleymdust þrautir 
hins þreytta, gamla manns. 
Sem Móses fyr af fjalli 
hann fagra landið sá, 
og lausnarann sinn Ijúta 
hann lofa gjörði þá. 

Þá loks var landið fundið, 
sem lengi mjög var þráð. 
Frá borði bát var hrundið, 
og brátt var landi náð. 
Und pálma kraup hann Kristi 
í kyrrum morgunþey, 
og frlða foldu kyssti 
á freUara síns ey. 

II. . . 

»0, vissi jeg af landi, sem vœri bak við gröf ! 
jeg veit ei nokkurn kominn, er sigldi þau um höf. 



Hann Eólúmbus með aldini kom um sævarleið, 

en kominn veit jeg engan með blóm frá lífsins meið«^ 

»Það reyndar gengur saga frá manni hjer til manna 
um miklu betri tilveru fullkomnara lands. 
Og flesta, sem bjer lifa, það langar til að sjá, 
en langt er það víst burtu hjer duptsins ströndum frác^ 

»Það reyndar eru sumir, sem heimsins sigla höf, 
er henda jaínvei gaman að dauðanum og gröf. | 
Þeir segja' að það sje ekkert, það allt sje ekki neitt^ 
en ekki getur þetta samt fullnægju mjer veitt«, 

»Svo margt hefur mig grunað, svo margt hefur mig 

dreymt, 
8V0 margt hefi jeg heyrt, sem jeg aldregi fæ gleymt* 
O, vissi jeg af laudi, sem væri bak við gröf ! 
jeg veit ei nokkurn kominn, er sigldi þau um höf«. 

£n hyggur þú, sem gengurum grýttan, þuran sand^ 
þú getir komið auga' á hið fyrirheitna land? 
Nei, legg þú út á djúpið oí: landi stefndu frá, 
i lifsins öldugangi þú íær það helzt nð sjá. 

Og Eólúmbus hann hugsaði, heyrði, sá og bað, 

hjá honum styrktist trúin æ fastara við það. 

En svo var trú hans sterk, að hann fann ei Mi^ 

nje ró, 
unz fór hann út á djúpið, að kanna Ilfsins sjó. 

Nú Ijettu þínu akkeri' og lcgg þú út á djvip, 
og lengur eigi byrg þig 1 værðarinnar hjúp. 



9 

Á Qenezaret vatni þá fyrst skalt reyna fley, 
en farðu svo og leitaðu' uppi sœlu þinnar ey. 

Og þó að úti' á djúpinu margt þjer gangi mót, 
þá miss þú eigi kjarkinn og æðrast þú ei hót. 
Og uppreistar-bylgjur ef æða þinn um bát, 
hinn upprisna drottin i stýrið taka lát. 

Og ef í Jesú nafní um byrinn biður þú 
og bjartan drottins krossfána reisir þú í trú, 
og haflr þú hans orð fyrir helzta leiðarstein, 
þá hœtta mun á sjónum þ]er aldrei granda nein. 

Og þar að kemur loksins, að lífsins sjer þú strönd^ 
og landið það hið ókunna gengur þjer á höud. 
Haf lausnarann i stafni, og lit þú svo og dey, 
þá lenda muntu' um síðir á freUara þins ey. 



HTalTeiðin. 

(Kvedid eptir sönnum atburdí). 

í norðuríshafinu mikil var mergð 

af mönnum, er veiðiskap stunda, 

og hvalveiðaskútur af hverskonar gerð, 

þœr höíðu nú dasazt á þessari ferð, 

og heim vildu' hið skjótasta skunda. 

En ein var þar skúta, sem aldrei fjekk nóg 

aö etja við storminn og rjúkandi sjó 

og fara tii hvalanna íunda. 



10 

í greundinni hvergi þar hval var að sjá, 

ei hót fyrir bylgjunum eygði; 

um skipiö þær ruku likt rjúkandi snjá, 

og rjettast þaö sýndist, að hverfa nú frá; 

þá tröllið úr djúpi sig teygöi. 

Og hvalveiðamaðurinn skutlinum skaut, 

og skotið I hvalinn likt eldingu þaut, 

og hann út á hafið, sjer fleygði. 

í skutlínum sprengitól voðalegt var, 

og viðbragð tók hvalurinn stunginn; 

um ölduriiar byltist hann œðandi þar, 

með ofsaleg fjörbrot hann kamb þeirra skar, — 

en vjelin þó var ekki sprungin. 

Svo áfram hann brunaði' um ólgandi sjó 

og eptir sjer skipið á kaðli hann dró, 

af reiðinni' og þreytunni þrunginn. 

Og áfram hjelt hvorttveggja' um löðrandi lá, 
ei linaði storminum köldum. 
Og sjónum það ýmist var í eða á. — 
Þá eitthvað i kikinum skipstjórinn sá: 
»Hvort sje jeg þar sjófugla' á öldum? 
Guð hjálpi mjer, sjófuglnr eru það ei, 
það eru tveir menn þar á skipsflaki, þei, 
þeir kalla, — til hjálpar þeini hðldura«. 

»Nú höggvið á strenginn og hjálpið þeim tveim, 

sem hanga þar dauðans i klónum. 

Nei blðið þið við, ef vjer björgum nú þeim, 

þá báturinn veiðílaus koma má heim. 

Þá missum við mörgum af krónum! 

Að fleygja svo þúsundura, það er ei vert. 



11 

og það hygg jeg margir aö ei hetða gert. 
Þeir enn verjast svolítið sjónum«. 

Og harðara skútuna brunandi bar. 
En bila nú má eigi strengur! 
Þá stökk hann i sundur á svipstundu þar, 
og sjóhröktu mönnunum bjargað þá var ; ^ 
þeim var ekki vært heldur lengur. — 
Þótt hvalspikið tapaðlst, hvað gerði það? 
Það höíðust tvö mannslif i peninga stað; 
og það vay þó tegurri fengur. 



JEn hvers vegna skipið dró hvalur um mar? 
og hví var til dauðs hann ei skotinn? 
Og hvers vegna sprungiö ei heltólið var? 
og hvers vegna slitnaði strengurinn þar, 
or lífsvonin því nær var þrotin? 
Hvort tilviljun var það og teningskast eitt? 
Ef trúir þú eigi, þú veizt ekki neitt 
um hvaðan vor hamingja' er flotin. 

Jeg hugsa mjer það, og jeg hygg það sje rjett, 

að hafí það þannig til gengið, 

að þeir haíi von til hins volduga sett 

í voðanum staddir, og beðið hann þjett» 

og svar aptur frá honum fengið. 

Opt hjálpin er næst þegar néyðin er stærst, 

og náð guðs og likn íyrir bænina fæst, 

ef hana við trúna þjer tengið. 

Sá drottinn, sem rikir i himninum hátt, 
•og herskara þjóna sjer lætur. 



If 

hann heyröi þau öp niðri' á haflnu lágt, 
og hvalinn i þjónustu sina tók brátt, 
að Yinna þeim bágstöddu bœtur. 
Þött skipshöfnin hlaði' ekki skútuna þá, 
hún skildi guðs fingur, sem i þessu lá. 
Og vert er að gefa' aö því gætur. 



Prestskosningin. 

(KTeðiD eptir sðgnsðgn nm sálmaskáldi^ F. F. Hiller^, 
prest í Wiirtemberg, f 1769). 

I. 
Hinn garoli prestur við gluggann sat, 

með grátna kinn. 
Við &ólarljómann bann glaðzt ei gat, 

er glatt skein inn^ 

Þar breiddi vorið á græna grund 

sinn geisladúk; 
og golan kysstí hinn laufga lund 

svo Ijút og mjiik. 

Hann haíði lifað við lán og þraut 

svo lengi þar; 
en hann átti nú að hrekjast braut, — 

því hryggur var. 



1) Óislenzknlegn TiDIagi er sleppt. 



18 

Sann hafði þar margan helgan dag 

flutt herrans orö; 
-og unað þar lengi Ijúfum hag 

við lifsins borö. 

Og ótal sporin hann átti þar 

um alla sveit, 
•og harðla kunnugur hirðir var 

( hverjum reit. 

£n þyngdi brjóstið, og þar kom að» 

að þvarr hans raust; 
Jáy rödd hans skalf eins og bliknað blað 

i byl um haust. 

Hans rödd var áður svo hrein og há, — 

lik hvelium máim; 
oú var hún orðin svo veik og lág, — 

Ilk visniim háim. 

Hann hallaðist fram á hækjustaf, 

með helga bók, 
og hvlslaði dapur: »Ðrottinu gaf 

og drottinn tók<. 

'Og þilinu bjekk þar harpan á, 

hans bjartans fró. 
Hann strengina sína stillti þá, 

um stund þá sló. 

.Hann sjálfur gat nú ei sungið óð 
með slnum róm; 



14 

en harpan átti sin óskemmd hljóð 
og unaðshljóm. 

Um engið rennur hin Ijúfa lind, 

-svo lifna blóm. 
Svo fœddust orð I tagurri mynd 

Yið fagran hljóm. 

Hann hörpuna knúði fast sem fyr, 

þá fjekk hann ró; 
og hart hann knúði á himnadyr, 

er hörpu sló. 

II. 
Gekk þar i garði^ 
glugga nærri 
prestsins dóttir dýr. 
Ljett var hún á fæti, 
en i lund var þungt. 
Hlustaði hún á Ijóð. 

Frá þvl er hún frjetti 
að faðir hennar 
yrði brott að búast, 
sárt hafði' hún Rýtt, 
en sýtt til einskis; 
rofaði' ei tU ráða. 

Harmur bjó i hjarta. 



1) Skipt var nm bragarhátfe, med því ad fromh&ttarinn 
þótti óislenzkulesur og ervidur vidfaÐgs. 



15 

hryggð 1 geðí, — 
blíðubros á vörum; 
huldum harmi 
tókst henni' að leyna 
fyrir föður sínum. 

<Hví skal hann 
hrakinn á braut 
enn 1 fuilu fjöri ? 
Hví vill hann 
heimskri kæru 
Ijúfur undan láta ? 

«Ekki fyrir það, 
aö hins aldraða 
raust sje rám orðiu; 
heldur fyrir það, 
að hún á stundum 
hefur verið hvöss*. 

•Heilir hollvinir 
honum eigi 
hafa bægt á braut. 
Fláir fjendur, 
Qendur guðs ríkis 
vilja hrekja hann». 

«Hljóti hann að hverfa 

heiraili frá, 

veit jeg hvert hann heldur. 

Ekkert annað 

en í opna gröf;» 

hryllir hugur við. 



xa 

En þar út 
um opinn glugga 
hljóroar sálmasðngur. 
Hlustar hún og hlustar, 
og heyrir klingja 
lögur lofsöngsljóð. 

Heyrir hún að harpa 
hennar föður 
ómar unaðslega. 
Sefast sviði 
í særðum barmi 
þann við unaðsóm. 

Trú hefur timbrað 

tónastiga 

og skapað göfugt skáld. 

Trú hefur timbrað 

turna vonar 

einnig hennar í hjarta. 

Marga miðnótt 
mánabjarta 
hlustar hún á Ijóð; 
marga miðnótt 
mædd hún kemur, 
en gengur burtu glöð. 

Eyrað ógjörla 

orðín heyrði, 

er hann af munni mœlti. 

Vissi hÚD það vel. 



17 

að voru skrifuð 
öll þau orð á blöð. 

Leitar hún og leitar, 
unz hún loks finnur 
saín af sálmum hans. 
Lærir hiín og lœrir 
unz loks hún kann 
fjölda fagurra söngva. 

Ritar hún og ritar, 
unz hún ritað hefur 
fjögur hepti fuli. 
Leggur hún í leyni 
lánuð blöð 
sinn á samastað. 

Fljettar hún og fljettar 

fagra lokka 

enn af engum snortna. 

Fljettar hún og fljettar 

fjölvís ráð 

enn af engum þekkt. 

Komið er að kosning, 

kviði og "von 

berjast hennar 1 brjósti. 

Dult fara dyggrar " 

dóttur ráð; 

allt kemst upp um siðir. 

m. 

«Hvað get jeg átt við gamlan prest ?> 
Aldamót V. 2 



18 

8V0 gengur sagan, «það er bezt 

að fá sjer annan ungan. 

Hann yngjast þó ei aptur kann, 

þótt áður snjallur væri bann, 

nú bíla tekur tungan». 

Á kjörfund sjerhver kom, sem gat, 

en klerkur gamall heima sat 

með hrelldan hug og þungan. 

En maður einn, er Magnús* hjet, 
þar mikiUega' á fundi Ijet, 
og mœlti mjög svo glaður: 
«Jeg man það, eina aptanstund 
hann ávitaði mig sem hund, 
sem bann sje helgur maður». 
Og enn að honum annar fann, 
að al)t of gæíur væri hann. 
Og margt var þvíllkt þvaður. 
Ög einn það hafði útreiknað, 
ef annar kæmi hans i stað, 
að á þvi grætt hann gæti: 
«Hinn ungi prestur allt ei slœr, 
og engjastykki mjer hann Ijær; 
svo búskap minn jeg bæti». 
En margur var þó maðurinn, 
er mundi gamla prestinn sinn: 
sitt yndi' og eptirlæti. 

Á fundarstaðnum mergð var manns^ 
og margir vildu fara í danz 



*) Max { framkvœMnu. 



19 

og gjöra eitthvert gaman. 
En Magntis gamli sat við svakk, 
með sinura vinum glaður drakk; 
þar margt var masað saman. 
Til prótastsins um siðir sá, 
og sukkið nokkuð hægði þá, 
er hann þar hleypti' að framan. 

En uppi' á lopti ein þar sat 
hin unga mær, en sjeð hún gat 
.hið neðra fram hvað færi. 
Og henni fannst um harkið nóg, 
en hjartað enn þá meira sló, 
sem þunga byrði bæri, 
og henni virtist þetta þing 
og þessi stóra mannþyrping 
sem dómþing voldugt væri. 

Og söfnuðurinn settist þar, 
nú settur loksins fundur var, 
og allur þysinn þagði. 
En prófasturinn tala tók, — 
úr tðsku sinni stóra bók 
á borðið bert hann lagði. 
Hann talaði svo hátt úr hring, 
að heyrðist glöggt þar allt i kring 
hvert orð það, sem hann sagði: 

cNú, kæru vinir, komið þjer, 
að kjósa prest I sóknir hjer; 
en það eru þrlr um boðið. 
Af þessum hafa talað tveir. 



og tölur langar fluttu þeir, 
en þunnt þjer sögðuð soöið. 
Hinn þriðji var ei viöiátinn, 
Bú vill bann flytja boðskap sinn, 
bjer orð bans skriflegt skoðið«. 

Og nokkur bepti' af nýrri bók 

bann nú úr barmi sínum tók 

og sýndi söfnuðinum. 

»Þad sálmar eru«, sagði bann, 

>nú sjá þjer skuluð, hver sem kaDn^ 

og sýnið siðan binum. 

Nei, tima langan* tekur það, 

þá tóna kann jeg utan að, 

og les þá vorum vinum«. 

Og fyrst hann las, en síðan söngi 

og sízt tannst mönnum tiðhi löngi 

að beyra slíka hljóma. 

Og aðrir tóku undir brátt 

og ótal margir sungu bátt 

um drottins leyndardóma^ 

og ýmsra mýktust björtu börð 

og blý tjell dögg í þurra jörð, 

er orð þau heyrðust óma. 

Þá prófasturinn sagði svo: 
»Hvort söfnuðurinn hina tvo 
nú meir en þennan metur? 
Já, hvernig lízt nú yður á? 
hvort óskið þjer ei prest að fá, 
er svona sungið getur? 
Hann belga Ðavíðs hörpu knýr. 



91 

og hjörtuDum til drottíns snýr; 
hver getur gjört það betur?« 

»Hano heilsutæpur orðion er 
og ættí' *aö mega hlíU sjer 
við langan söng og lestur. 
£n aðstoðarprest heflir hann, 
já hefur einmitt sama mann 
sem yðar eigin prestur. 
Þótt hann sje eldri' en hinir tveir^ 
hann hefur raeirí gáfu' en þeir, 
og þeirra þriggja' er mestur^. 

»Að öðru leyti auðvitað 

«r yður ft-jálst á þessum stað 

að velja hvern þjer viljið«. — 

»Nei, prófastur, það óþarft er, 

til atkvæða' að vjer göngum hjer; 

þjer efiaust okkur skiljið. 

Það væri skömm og villa meat, 

að velja' ei þennan fyrir prest. 

Hans nafn ei nú oss dyljið«. 

Þá prófasturinn vikna vann 

og við þá klökkur mælti bann: 

»Hann verður senn nú sóttur. 

Þjer sjálfan bann iiú sjáið ei, 

en sjAið þessa vænu mey, 

bans ungu einkadóttur«. 

»Vjer kjósum bann^, kvað múgur manns^ 

»hve miklar eru gáfur bans, 

og ungur andans þróttur«. 



En Magnús tók að raurra þá 
og muldra: »Það er af og frá 
að hlita hinna dómi. 
Jeg heínt min ei á honum get, 
jeg hans ei kosning gilda metc^ 
hann mælti mjóum rómi. 
En allir kváðu' i eínu þá: 
»Vjer annan prest ei viljum sjá; 
hann vor er sóknar sómi«. 

Og dóttir prestöins góð og glöð 

nú guði þakkar öll þau blöð, 

er hún fjekk milli handa. 

Úr blöðum þeim má byggja sal, 

8á blómaskáli standa skal 

og honum heiður vanda. — 

Og próíasturinn mælti milt 

við mannfjöldann: »Það val er gilt, , 

og það skal stöðugt standa«, 

»En vitið þjer, það var ei hann, 
sem viturlega ráðið fann, 
en prestsins dygga dóttir. 
Hún sendi mjer það sálmakver, 
er sunguð nú og lásuð þjer, 
og vakti dýrar dróttir. 
Hann vildi flýja,' ei hugði hann 
sig hæía lengur, snauðan mann, 
en auðs þó átti gnóttir«. 

>Nú þakkið guði' hinn gamla prest, 
sem getur yður huggað bezt, 
þótt megi sjaldan messa. 



Og þótt haDn eigi hafi hátt, 
hann hefur enn þá nógan mátt 
að hugga, likna' og hressa. 
Í stormi býr guðs andi ei, 
€n einmitt helzt 1 mildum þey 
hann yðar börn vill bles8a«. 



Sinn gamli prestur vid gluggann stóð 

með glaða lund. 
I>ar hátíð inni var haldin góð 

á heillastund. 

Hann ýmist hló eða' af gleði grjet 

við gluggann þar; 
og hörpuna gleði hljóma Ijet, 

því heima var. 

Og einkadóttirin unga stóð 

á aðra hönd. — 
En út hafa borizt öU hans Ijóð 

um ótal lönd. 



Teikn tímanna- 

Fyrirlestur 

eptir Fr. J. Bergmann. 



Forðuiu kröfðust farísearnir teíkns af himnL 
Frelsarinn benti þeim á kveldroðann og morgunrod- 
ann á himninum, — teiknin, sem daglega væru aiV 
segja þeim, hvort bHðviðri eða iUviðri vœri í Ipptí. 
Svo nefnir hann þá hræsnara, af því þeir þykist 
kunna að dæma um útlit biminsins, »en kenniteikA 
þessara tíma vilji þeir ekki athuga«. Hann lastar 
ekki, að veðurteiknunum skuli veitt eptirtekt. Eia 
hann lastar það, að veðurteiknin á ?*ndans himni — 
teikn tímans — skuli vera virt vettu^i. 

Margir krefjast teikns af himni þann dag i dag.^ 
Sú opinberun, sem vjer höfura, þykir þeim ón<^. 
Drottinn eigi að gefa ótvirætt teikn, — þá rouni all- 
ir trúa, allir loksins falla á knje i tilbeiðslu. 

En frelsarinn gjörir litið úr kröfu faríseanna.^ 
Og hann gjörir Iltið úr þessari kröfu vantrúarinnary 
hve nær sem hún er borin fram. »Þeir hafa Móses 
og spámennina; hlýði þeir þeim«. 

Með öðrum orðum: »Vertu trúr yfir litlu og þú 



25 

skalt verða settur yfir meira«. Reyndu að veita 
smáteiknunum, sem drottinn gefur, eptirtekt og þjer 
skulii gefln verða önnur stærri. Sá, sem leitast við 
að skilja hvert teikn frá drottni, er fyrir honum 
verður, flnnur ekki svo mikla ástæðu til að mögla 
yflr þvi, hve þau öjeu fá og ófullkomin. SA, sem 
með einlægni leitar að teíknum drottins, finnur fieiri 
og fleiri. Loksins flytur haun drottni ósjAlfrátt lof- 
8öng fyrir »liísteiknin margþúsundföld«. 

Jeg hef lofað að tala við yður 1 dag um teikn 
tímanna. En þjer megið engan veginn ætlast til of 
mikils af mjer. £nginn tilheyrenda minna má 
heimta það af mjer, að jeg tali nú um öll teikn 
tímanna, — bæði hin vondu og; hin góðu, bæði þau, 
er valda oss hrygðar og skelfingar og hin, sem fœra 
oss fögnuð og fagrar vonir. Það mætti telja fram 
ótöliilegan grúa af slikum teiknum. Þ^ið gæti verið 
bæði fróðlegt og fýsilegt að heyra. En til þess 
mundi þurfa meira en einn fyrirlestur. Og til þess 
mundi þurfa annan og vitraii mann en þann, sem 
hjer er að tala. Það verður allt minna og mjórra, 
aem jeg hefi að bjóða. 

Það er aðallega eitt af teiknum tímanna, sem 
mig langar til að verja þessari stuttu stund til a& 
benda yður á. Jeg geng fram hjA raörgum öðrum, 
sem ef til vill lægi raikiu nær að tahi um, ofi: leiði 
ef til vill athygli yðar að efni, er yður finnst standa 
i nokkurri fjarlægð við aðalumhugsunarefni og ætl- 
unarverk þess kírkjuþings, sem vjer erum nú a5 
halda. En stundum eru teiknin rjett í kring um 
oss svo döpur, að augað ætlar að fyllast tárum, ef 
það dvelur einungis við þau. Þess vegna fiýtir það 



26 

«jer fram hjá þeim, ef ske kynni að það í fjarlœgð- 
inni fyndi einhverja fagnaðarsjón, sem það mætti 
horfa á og stytta sjer stundir vid, meðan hugurinn 
er að styrkjast og þrötturÍDn að aukast til að horía 
á og hugsa um það, sem nœst ^er fyrir hendi. 

Svo hefur nú farið fyrir mjer. Og vona jeg, að 
þjer áteljið raig ekki þunglega fyrir það. En lir 
því jeg hef nú að undanförnu verið að hugsa um 
eitt teikn á andans himni, sem veitt hefur mjer 
töluverðan fögnuð; veit jeg að þjer misvirðið eigi 
við mig að mig langar til að benda yður 1 áttina 
þangnð. 

Vjer erum að nálgast ný tímamót. Ein öld er 
að kveðja og sól annarrar aldar fer brátt að rísa 
upp af hafi tímans. Frelsis og framfara öldin, — 
"öld vísindanna og hinna nýju uppgötvana, — járn- 
brautar- og rafurmagnsöldin mun lengi skoðuð sem 
ein hin bjartasta stjarna á himni sögunnar. Ea 
hvað tekur við, þegar hún er liðin? Hvað þýðir 
það, að vjer erum að náJgast ný tímamót? 

Nýtt árstal hefur litla þýðingu fyrir gang við- 
burðanna. Nýtt aldartal, — þótt þeir, sem lifa eptir 
ein 5 ár, fari að skrifa 19 i staðinn fyrir 18 — raun 
það hafa nokkra þýðing fyrir rás hinna andlegu 
viðburða I heiminum? í sjálfu sjer ekki. 

Og þó. Við hver aldamót eiga menn von á 
einhverju nýju. Menn bíða í meira og rainna ang- 
istartullri eptirvœnting þess, sem verða skal. Með 
löngum miUibiIum ganga einskonar fæðingarhriðir 
yfir maunkynið og óþreyja jóðsjúkrar konu leggur 
8ig yfir hugina. Ósjaldan helur það borið við að 



27 

^llk tímabil hafa verið náííegt einhverjum alda- 
mótum. 

Svo spyrjum vjer þá: Hver teikn erik nú á 
hinum andlega himni vorrar útliðandi aldar? Eru 
t)áð teikn, sem spá illviðri eða bliðvíðri að morgni? 

Vjer spyrjum þannigmeð orð frelsarans 1 huga, 
isem kveða upp svo þungan dóra yfir hverjum þeim 
manni, er ekki leitast við aðfá skilning á teiknum 
•drottins. 

Þessi útUðandi öld hefur opt verið nefnd vís- 
indaöldin. Hún á það skilíð. Því naumást hafa 
visindin nokkurn tíma endrarnær skipað eins háan 
sess í hugum manna og meðvitund og' átt hefur sjer 
stað frá því um miðbik þessarar aldar og frám að 
yflrstandandi tima. Þau hafa yfirgnæft allt annað. 
■Öllu því, sem ekki hefur viljað samrýmast þeim og 
knjekrjúpa hinum nýjalávarði i auðmjúkri lotningu, 
hafa þau með harðri hendi viljað Tyðja fyrir borð 
og drekkja í djúpi hafains. Allt annað, hverju nafni 
sem tjáir að nefnast, hafa þau leitazt við að veiða 
i net sitt og hen^^ja upp i hjall. 

Allir hlutir hafa á fleygingsferð verið að verða 
liávisindalegir. Jafnvel skáldskapurinn og listin, sem 
allir hafa áður álitið að hlýddu eigin lögum og lof- 
oira, hafa á þessu siðasta timabili að meira og minna 
ley ti geflð upp sjálfstæði sitt og gjörzt vikádrengir 
vlsindanna, 

Litlu drengirnir og stúlkurnar á barnaskólunum 
liafa haft visindalegar glósur að leiksoppi á daginn 
og eflaust dreymt visindalega drauma á nóttunni. 
'Og á latinuskólunum og að minnsta kosti fyrstu ár- 
in á háskólunum hefur öll æskunnar fordild og pá- 



38 

fuglaeðli lent i vIsÍÐdalegum gorgeir. Þar hetur 
verið haldið uppi stöðugurD eldi af glósum. >Bar-^ 
Attan fyrir tiIveruDm«, »úrval náttúrunnarc, »sjálf- 
krata tilorðning« ásamt ótal öðru eru þau fallstykki^ 
sero daglega hafa verið látin drynja í eyrum 
manna. 

Það verður ekkí langt* þangað til visindin geta 
^ti saman fyrsta frumhólfið, sem allt hefur æxlazt 
af, — gefið því líf, — látið alla þA mögulegleika vera 
i þvi fólgna, er myndað hafa heiminn og dýrin og 
BQennina. — Það var prófessar einn á Norðurlöndum^ 
aem fyrir mörgura árum Ijet sjer eitthvað Ifkt og 
þetta um munn fara. 

Þú nitjánda öld! Vissulega áttu það skilið, að* 
þú sjert nefnd vísindaöldin um fram allar aðrar^ 
Þvi með dásamlegri skarpskyí^ni heflr þú uppgötv- 
að nýan guð, sem enguni hefur áður komið til 
hugar að tilbiðja. Undarlegum nöfnum' kallar þú 
hann: frumðgn, »selhu, »aioni«, eptir þvl, sem 
þjer þóknast. 

Þúi segir, að enginn hafi sjeð hann, — ekki af 
þvi, að hann sje andi, þvi andíi villt þú ekki hafa 
fyrir guð — heldur sje hann likattii, en — likiiiiii, 
sem er svo ólikamlegur, að hann verður ekki sjeður 
með líkamlegum augum. 

Þessi litli, Ukamlegi guð hefur skapað allt. Sól- 
kerfin öll, stjarnanna ótölulegu mergð, — allt, sem 
heimanna heimar hafa i sjer að geyma. 

Þú litli guð, þótt likami þinn verði ekk sjeður 
i sterkasta sjönauka og þótt þii sjert sarat ekkert 
annað en likami — — miklu hefur þú til vegar 
komið! 

Heíur al^drei vaknað bros á vörutn þjer, mikla 



2» 

:gðfuga nftjánda öld, þar sem þú hefur látid fallast 
á ásjónu þfna frammi fyrir þinum litla guði? 

Jú, brosið er að vakna. Menn eru a5 

verða leiðir á glósunum, — þeim, sem nú hefur verið 
•glamrað með um stund, að minnsta kostí. Mcnn 
álitu þær vera lykilinn að leyndarmAIinu, menn 
bringluðu þessari lyklakippu langa hríð, en dyrnar 
voru harðlæstar eptir sem áður. Nú er mönnura 
farið að leiðast. Þeir eru farnir að sannfærast um^ 
^ð þessir góðu lyklar eru ekki neinir lyklar, heldur 
4ið eíns glósur. 

£n þetta glósnanna vald yfir mönnunum, ef 
það ekki eitt hið undarlegasts^ af öllu undarlegu i 
þéssum undranna heimi! Það flnnur einhver nýja 
glósu, — er svo heppinn eða þá svo óheppinn, eptir 
því, hvernig það er skilið. Hann hrindir henni af 
€tað, — hún smýgur 1 loptinu eins og næmasta in- 
flúenza, — allir verða af henni veikir. Menn tala 
•ekki um annað, — búast við, að hun muni opinbera 
þeim ráðning allragátna. Á endanum verða menn 
þreyttir, leiðir, — fer að bjóða við. Bólan fer að 
bresta. 

En hver er jeg, sera hjer er að tala? Einn af 
þessum fyrirlitnu, íslenzku Vesturheimsprestum. Einn 
af þessum fáráðlingum, sem allt af eru að tala um 
trú og kirkju og kristindóm, — úreltar gamaldaga 
hugmyndir, sem hinir upplýstu og hámenntuðu Ís- 
iendingar hafa fyrir löngu snúiö bakinu við. 

Mun nokkur veita því eptirtekt, þótt jeg lýsl 
yflr því við tilheyrendur mina á kirkjuþingi þessu, 
að það sjeu að verða býsna greinileg veðraskípti í 
loptinu, — að heimurinn sje tekinn að þreytast á 
þessum Iðngu vísindalegu ^glósum, — þess sjeu greini- 



80 

leg merki, ad hinn ósýnilegi andans heimur, er svo 
margir um nokkurn tima hafa fyrirlitið, sje nú apt- 
ur að verða þaö land suðrænnar sólar, er manns- 
Bálirnar þrái að fá að dvelja i? 

Jeg skal þá þegja um stund sjálfur, til þess að 
láta annan niann tala. ^ Það er heimsfrægur frakk- 
neskur rithöfundur og prófessor, Brunetiére aðnafni,. 
er nýlega hefir ritað mjög merkilega ritgjörð i 
Eevuede deuæ MondeSy eitt híð allra merkasta tíma- 
rit heimsins, um gjaldþrot vísindanna^. 

Brunetiére segir, að vísíndamennirhir dæmi um 
trúarbrögðin frá þrenns konar sjónarmiði. Frá sjón- 
armiði 18. aldarinnar hafi þeir blátt áfram fyrirlitið 
trúarbrögðin. Frá sjónarmiði miðbiksára 19. aldar- 
innar hafi þeir borið virðingu fyrir trúarbrögðunum 
sem einu stigi í þroskasögu mannkynsins, en álitið 
vísindin nú komin í staðinn. Frá því sjönarmiði, 
sem höfundurinn vonar að verði einkenni 20. aldar- 
innar, hafi visindin tapað nokkru af dýrð sinni, en 
trúarbrögðin að sama skapi eignazt hana aptur, og 
muni það þá sjást, að það ósamræmi, sem virðist 
eiga sjer stað milli þeirra, sje aðallega að kenna 
gegndarlausum oflátungsskap visindamannanna. Hafa 
vísindin haldið nokkurt af þeim loforðum, sem þau 
byrjuðu með? Hafa þau, eins og Condorcet hjelt 
hann hefði sannað að þau mundu gjöra, gjört gild- 
andi nokkurt almennt siðferðislögmál ? Hafa þau 
>8afnað mannúðinni saman í nýja fjelagsheildc, eins 
og Renan átti von á? Hafa þau sagt manninum 
nokkuð um uppruna hans eðaákvörðun? Hafa þau 



1) Bá kaflinn, sem hjer er þýddnr af ritgjörD þessari, er 
styttur og dreginn saman rúmsins vegna af hina nafhfrœga 
Laudúnabladi JSpedatar og er hjer farið eptir þvii 



81 

skýrt uppruna málsins, mannQelagsins, — laganna 
fyrir breytni mannanna? Það er satt, Grikklands- 
vínirnir hafa uppgötvað brot af ^jallræðunni á ví5 
og dreif innan um Handbók Epíkletusar eða Hug- 
leiðingar Markúsar Árelíusar. En þeir bafa aldrei 
skýrt, hvers vegna Qallræðan sigraði heiminn, en 
Handbókin og Hugleiðingarnar hafa ávallt veria 
ávaxtarlausar skræður í heimi bókmenntanna. Þeg- 
ar þeir hafa talað sitt síðasta orð, er þó eitthvað 
eptir 1 kristindóminum, sera hin gríska speki fœr 
ekki skýrt. Þeim, sem lagt hafa fyrir sig hebresk 
fræði, hefur ekki heppnazt betur. Þeir hafa dregið 
biblíuna niður í sess með Mahabhaiata eða Odysseifs- 
drápu; þeir hafa stungið upp á hálfri tylft mjög 
óllkra dagsetninga fyrir Mosebækurnar og jaf n-mörg- 
ura höfundura að Jóhannesar guðspjalli. En eptir allt 
þeirra strit er eitthvað eptir í bibliunni, sera ekki 
er að finna 1 neinni annarri bók eða annarri sögu, — 
eitthvað, sera ofvaxið er allri skýringarlist, eins og 
það er raálfræðinni ofvaxið. Hefur sagnfræðingun- 
um tekizt betur? Það er nógu Util fræðsla, sem. 
þeir gefa oss I sinni eigin grein; hvernig er þeim 
þá unnt að skýra þau trúarbrögð, sem liggja ofar 
allri sögu og eru með eins miklu lífsmagni þann 
dag 1 dag eins og á dögum hjarðkonunganna? Siða- 
fræðingarnir eru ekki síður úti á opnu hafi staddir, 
þegar þeir hafa sagt skilið við trúarbrögðin. Eðlis- 
flræðinni er hvorki unnt að koma frara raeð nje raót 
frjálsura vilja mannsins; henni ereigi unnt aðgjöra 
seina grein fyrir ábyrgðartilfinning mannsins. Ef 
vjer beiratum reglur fýrir breytni vorri af kenning- 
um Ðarmns, fáura vjer þær að sönnu, en einungis 
1 öðrum eins heilræðum og þeim, að lítilmagnina 



verði að láta traðKa sig undir fót. Um alla Norður- 
áUuna birtíst oss nú apturhvarf 1 áttina til trúar- 
bragðanna. Vísindin eru ekki gjaldþrota, en heill 
hópuraf gróðafyrírtækjum þeirra hefur misheppnazt. 
Þetta er ýmsum yfirsjónum að kenna, sem vísindia 
hafa gjört sig sek i. Þau hafa óvingazt við trúar- 
brögðin í stað þess að eiga þau að vin; þau hafa 
niarg-staðbæft, að mótsdgnir ættu sjer stað, þar sem 
i rauninni engin mótsögn var. 

Þetta eru djörf orð og sterk. Og þau eru ekki 
1 neinu skúmaskoti töluð, heldur hrópuð uppi á 
sjálfu hátorgi nútiðarhugsunarinnar, — á þeirri 
Aresarhæð, er spekingar hins slðasta áratugs 19. 
aldariimar eiga sjor mót. Þau sýna greiuilega, i 
hverja áttina að vindurinn biæs. Sama röddin 
beyrist nú nálega úr öllum áttum. Um langan 
tima hefur hún verið byrgð inni í brjóstum ýmsra 
hinna göfugustu anda. 

Þeir, sem fylgjast með, og vita hvað verið er 
að hugsa i heiminum nú þessi siðustu ár, vita 
vel að straumurinn er að verða býsna þungur i 
þessa áttina. Menn hafa hlýtt um langan tima á 
mál vísindanna og þá árlausn, sem þau hafaá boð- 
43tólum. Það hefir verið langt og ílutt af mikiUi 
snilld. Menn hafa hlýtt á með þolinmæði. Ná eru 
menn farnir að stinga fingrunum í eyrun og segja: 
Jeg er jafnnær eptir sem áður. Hjer er engin úr- 
lausn, — engin huggun. — Smátt og smátt fer sal- 
urinn að tæmast. 

«Um alla Norðurálfuna birtist oss apturhvarf í 
^ttina til trúarbragðanna». Það var einmitt þessi 
hugsun, er jeg með fyrirlestri þessum vildi leiðaat- 
Jiygli yðar að. 



88 

Það er að ryðja sjer til rúms býsna sterk and- 
leg byltÍBg í hugsunarhætti þjóðanna. Um vísindin 
eru meun aptur farnir að segja: Þau eru eitt hið 
nllra-göfugasta verkeíni mannsandans. En — í stað 
trúarbragðanna geta þau aldrei komið. 

Þessari bylting í hugsunarhœttinum er ef til viU 
€kki unnt að lýsa betur á annan hátt en þann, að 
benda A einn mjög merkan vísindamann, sem núer 
nýlátinn á Englandi, George Romanes að nafni. Hann 
var talinn í fyrstu röð vísindamannanna, — ákveð- 
inn Z>ari(?in*-kenningarmaður í skoðunum sínura. 
Árið 1878 kom út eptir hann bók um trúna á guð. 
Þar segir hann, að engum skynsömum manni sje 
unnt að trúa því, að til sje frjáls vilji. Tilveru 
guðs álítur hann öldungis ónauðsynlega til aðskýra 
það, sem fyrir augu vor ber í alheiminura. 

Eptir hans dag hefur verið gefin út bók eptir 
hann með sraáritgjörðum, sem hann hafði ætlað að 
leng]a og fullkorana, ef honum hefði enzt aldur. 
Kitgjörðir þessar lýsa þeirri bylting, sera smámsam- 
an varð í huga hans, að því, er skoðanir hans á 
vísindunum og trúarbrögðunum snertir. 

Fyrst fyllir hann afdráttarlaust flokk þeirra manna, 
eem ekkert þykjast geta vitað um guð nje guðlega 
hlutí {pure agnostichm). Þvl næst kemst hann að 
þeirri niðurstöðu, að sú skoðun geti alls eigi full- 
nægt og viðurkennir fyllilega hina andlegu nauðsyn 
trúarinnar og játar heimild og gildi hinna innri 
sjóna mannsins {ihtuitions). Að síðustu finnurhann 
sig yfirbugaðan af hinum sögulegu og andlegu sönn- 
unum kristindómsins. 

Fyrir dauða sinn játaði hann trú sína á kristin- 
dóminn. Áður en hann komst til trúarinnar, var 
Aldamót V. 8 



84 

hann kominn að þeirri nidarstödUy að það væri 
skynsamlegt að trúa. Hann dó skömmu ^ðar. En 
áður en hann Ijezt, hvarf hann aptur i ^uUkomið 
samfjelag við þá kirkju^ sem hann til margra ára 
hafði snúið bakinu við. 

Um skáldskapinn og listina eru menn farnir að 
segja: Svo framarlega sem skáldin og listamenn- 
imir þekki engan annan heim en þessa sýnilegu 
tilveru og dvelji svo þar að auki við hina Ijótustu, 
ógeðslegustu hlið hennar, eins og nú hefur átt sjer 
stað um langan tíma — engan skáldskap og enga 
list! ] 

Það er ekki langt síðan realistarnir töluðu frem- 
ur borginmannlega: Þess verður víst langt að blða^ 
að menn fari aptur að lifa i hinum ósýnilega heimi^ 
eins og gjört hefurverið á liðnum öldum. Vjerhöf- 
um snúið bakinu við honum fyrir fullt og allt. 

Það lítur út fyrir, að biðin ætli ekki að verða^ 
svo sjerlega löng. Hin nýja stefna i skáldskapnum 
og listinni hefur sökkt sjer dýpra niður í hinn 
ósýnilega andans heim en nokkurn hefðifyrir fáum 
árum grunað að verða mundi. 

Málíræðingarnir hafa sagt, að orðið sál þýði 
eiginlega afskekkt stöðuvatn upp til í jalla, sem eng- 
inn hefurkannað; að eins barmarnir sjeu kunnugir. 
Nýju skáldin eru aptur farin að hugsa um manns- 
sálina eptir orðsins upprunalegu merkingu. 

Þegar vjer horfum út yflr vatnið eða hafflötinn^ 
sjáum vjer að eins yflrborðið. Oss er vel unnt^fað 
lýsa því, eins og það kemur oss fyrir sjónir i hvert 
skipti. 

En fyrir neðan yflrborðið liggur ómælilegur 



86 

UÐdrageimur, og hver er kominn til að segja oss 
frá öllum þeim ósköpum, er hann hefur 1 sjer fólg- 
in? Þegar mannsaugað hvllir við yfirborð vatnslns, 
sjer það ekki þúsundasta hlutann. 

Eins með sálarlif mannsins. Meðvitund vor, — 
það, sem oss er kunnugt aí tilflnningum vorum og 
vfer getum gjört oss grein fyrir, — það er yflrborð- 
ið. En það er ekki þúsundasti hlutinn af öllu því, 
sem vjer erum. Vjer höfum horft á yflrborðið hing- 
að til, Niður i djúpið eptir gulli og gimsteinum ! 

Svo mæla menn hinnar nýju stefnu. Það eru 
siUarlifsins leyndustu leiðir, sem þá langar mest til 
að kanna. Það ber við, að þeir eru á ferðinni á 
Ðóttunni með andafrœðingum og táknaþýðendum. 
Eflaust gjöra þeir sig seka i ýmsum öfgum. En 
eitt er víst, — þeir hafa snúið sjer frá hinum sýni- 
lega heimi og eru komnir langar leiðir inn i and- 
ans hulda heim. 

Hreyfing þessi er að mörgu leyti óljós og fálm- 
andi eins og allt annað, sem er i byrjun. En hún 
virðist vera borin at brennheitri þrá þess, sem lengi 
hefurverið erlendis, að komast heim aptur til fóst- 
arjarðar sinnar. 

Sannfæringin um, að skáldskapurinn og listin hafí 
am langan undanfarinn tíma verið erlendis, hefur 
útbreiðzt og styrkzt œ meir og meir hin síðariárin. 
Sú skoðun er að ryðja sjer til rúms meir og meir, 
að heimsmenningin hafi að undanförnu verið að 
fiækjast inn i sterkara og sterkara öf ugstreymi, sem 
borið hefur með miklum hraða burt frá ströndum 
ættjarðarinnar. Það er þá sannarlega kominn tími 
tíl að farið sje að snúa þangað heim aptur. 

8* 



86 

Mönnum hefur verið lofað svo miklu nú á þessarí 
19. öld. Menn hafa svo að segja lífað á tómnmlof- 
orðum, — búið i kristallshöllum hinna hjUIeygustu 
vona. En þær hallir eru æði viða farnar að brotna, 
svo bæði regn og stormur brjótast þar inn. Og 
fólkið er farið að flýja, til að fá sjer betra þak yfir 
höfuðið. 

Náttúruvísindin lofuðu að leysa allar gátur. 
Menn bjuggust við, að Ðarwinskenningin mundi 
skýra ailt. Nú eru menn að sannfærast um að sú 
von var ekki annað en tál. 

Lýðstjórnarfyrirkomulagið átti að bæta úr öU- 
um meinum mannfjelagsins. Menn hafa barizt fyr- 
ir þeirri hugmynd og — sveitzt blóðinu. Nú eru 
það hinir mörgu, sem stjórna löndunum, — ekki 
hinir fáu. En þessar glæsilegu lýðstjórnarvonir, — 
það hefurorðið svo undur litið úr þeim, þegar tíl 
framkvæmdanna hefur komið. Meinum mannfjelags- 
ins fœkkar ekki sjerlega mikið, — mörgum finnst 
þeim fjölga heldur en hitt^ — líkt og höfðunum á 
drekanum 1 gömlu þjóðsögunni. Nú eru það helzt 
soclalistarnir, sem ekki vilja yfirgefa glerhðilina. 
Þeir halda áfram að lofa — jafnvel gifurlegar en 
gjört hefur verið áður. Enþeir eru svo fáir, sem 
trúa þeim í alvöru. 

. «Realistarnir» ætluðu að koma af stað stórkost* 
legri bylting i hinum siðferðislegu hugmyndum 
manna með skáldskap sinum. Skáldin áttu aðvera 
einskonar siðbótar postular, að því er snerti Qe- 
lagslífið, stjórnfræðina og ekki sízt — samfarir karls 
og konu. Hvert skáldverk átti að vera «innle^> i 
eitthvert ágreiningsmál. Stundum voru skáldsQg- 
urnar, sem út komu, pólitisk prjedikuo, sem átti 
að hafa áhrif á næstu kosningar. Stundum var ver- 



87 

Ið að gefa bendingar um barnauppeldi. En ef til 
vill optast var verið að sýna fram á, hvað hjóna- 
bandid væri afleit stofnun og hvað það værí miklu 
betra, að kærleikurinn fengi að vera frjáls, — óháð- 
i;r öilum böndum. ÖUum hleypidómum áttu skáid* 
in svo sem að sjálfsögðu að segja strlð á hendur. 
En hleypidómarnir voru vanalega þær siðferðislegu 
skoðanir, sem kristindómurinn hefur gjört gildandi 
meðal mannanna. Sjálfsmorðin eölileg og rjettmæt, 
þegar maðurinn hefurmisst löngunina til lífsins. Og 
þegar svo ber undir, geti það líka verið siðferðis- 
lega rjett fyrir einstaklinginn að ráða öðrum bana, 
Að sýna fram á, að kristindóraurinn, kirkja, trúin 
sje hindurvitni og hleypidómar og gjöra það allt 
hlægilegt, var álitið aðalverkefni skáldanna. Á þennan 
hátt varð skáldskapurinn að vikadreng vissra skoð- 
ana og lýsingarnar á mannlífinu látnar miða til 
þeas, að slá þessari eða hinni skoðun fastri i huga 
lesendanna. 

En nú eru menn að verða leiðir á öllu þessu. 
Henn eru farnir að segja, að realistarnir hafi ekki 
haldið loforð sín, — að lýsa Ufinu satt og rjett. Og 
að 8V0 raiklu leyti sem siðbótarhugmyndir þeirra 
hafa verið vegnar á vogarskálura Ilfsins og reynsl- 
unnar, hafa menn komizt að þeirri niðurstöðu, að 
þær sjeu falsaður varningur. — Þó kannast menn við, 
að vjer eigum þeim mikið gott upp að unna, og að 
margt gott orð hafi þeir talað, sem ávöxt hefur 
borið. 

Nýju skAldín, — eða sá straumur i bókmenntun- 
um, sem nú er æ að verða þyngri og þyngri, — 
bera miklu meiri lotning fyrir trúnni og því, sem 



88 

stendur í sambandí við hana. Kirkjuna álita þeir 
hina göfugustu stofnun, sem menniinir eiga, — af 
því hún bendir upp í himininn, — leggur áherzluna 
á aðal mannssálarinnar og kennir fólkinu að elska 
eilifar hugsjónir. 

Þeir dirfast ekki nærri allir, að nefna sig kristna. 
En að vera kristinn i anda og sannleika álita þeir 
hina mestu sælu. Slíka menn kalla þeir »heilaga 
menn«. Og hve nær sem nógu margt verði af hei- 
lögum mönnum, sje heiminum borgið {Bourget). 

Þessi bókniennta-alda hefur risið á Frakklandi, 
— á vantrúarinnar, kirkjuhatursins, síðleysisins laadi. 
Og þaðan er hún að breiðast út. 

Hvergi hetur kristin kirkja legið eins i rústum 
og einmitt þar. Laklega hafði hún um langan tlma 
rækt köllun sína, grafið pund sitt i jörðu, sett Ijósið 
undir mælikerald. En svo varð hún fyrir einni 
hinni beiskustu ofsókn, sem kirkja nokkurs lands 
hefur orðið fyrir. Hvervetna var henni hrundið úr 
völdum. Hvervetna var hinn ytri máttur henoar 
brotinn á bak aptur. Klerkarnir fyrirlimir, hrjáðir 
og hraktir. Eignirnar gjörðar upptækar. 

Þeir menn, sem stóðu þá við stjórnvölinn i 
landinu, höfðu alizt upp á mjólk hinnar neitandi 
heimspeki, Spencers, Stuarts MilU og Darwins, mátu* 
lega blandaðri kaldhæðnis-hugmyndum Voltaires eptir 
frakkneskum smekk. Allt var gjört til þess, að 
æskudraumar þessara manna skyldu rætast. Aldrei 
hafa þyngri byröar verið lagðar á neina þjóð til 
mennta- og skólastofnana. Það átti nú að ala upp 
vlsindaþjóð, sem í einu og öllu hagaði sjer eptir 
ðíðustu uppgötvunum visindanna. Trú kristindöms- 
ins og kirkjuna, sem bar þá trú fram, átti algjör- 



89 

lega að eyðileggja og i stað hennar að snúa þjóð- 
inni til hinnar nýju vísindalegu lífsskoðunar. Ka- 
þólsk kristni hætti að vera landsins opinberu trúar- 
brögð. í stað þeirra urðu vlsindin opinber trúar- 
trögð frakknesku þjóðarinnar. 

Stundum ber það við, að sagan endurtekur 
-sjálfa sig. Hve likt er þetta tilrauuum Júlíans 
keisara hins íráfalina. í blindni sinni ætlaði hann 
^ endurreisa heiðnina i heiminum en hrinda krist- 
indóminum fyrir borð. Houum gekk eiginlega ekk- 
«rt iUt til. Hann hjelt það fyrir beztu og breytti í 
fclindni. Eins á Frakklandi. Það var blind stjórn, 
isem gjörði allt þetta, án þess að ætla sjer að vinna 
inein. 

Ea nú sat hún við völdin, — hafði bæði löggjöf 
og framkvœmdarvald í hendi sjer. Og hún sagði 
við sjálfa sig: Það skal nú vera úti um kaþólsku 
kirkjuna á Frakklandi. 

Það leit út fyrir, að þetta ætlaði að heppnast. 
Trúarmeðvitund þjóðarinnar virtist hafa særzt til 
ólifis. Fáeinir hjeldu auðvitað dauðahaldi i trú s(na. 
£n þeir voru komnir i raunalegan minui hluta. 
Eptir skamman tíma var álitið, að þeir mundu deyja 
4St, — frakkneska þjóðin mundi með öllu hafna 
kristindóminum og verða heiöin. 

En það varð ekki kápan úr þvi klæðinu. Það 
var önnur voldugri hönd, sem hjelt um stjórnvöl 
Tiðburðanna en þeirra, er völdin höfðu á Frakk- 
landi. * Upplýsingin kenndí þjóðinni, að vísindin, 
J)ekkingin, er ekki takmarkið, heldur að eins leiðin 
^ð takmarkinu, — en et til vill ekki sú beinasta nje 
bezta. 

Kreddan, sem komið hafði upp á Frakklaudi 



40 

fyrir síðastliðín aldamót um almætti matmlegrar 
skynsemi, fór að verða meir eins og vor-ísinn og 
hætti að halda mönnum uppi. 

Mannleg skynsemi hafði rýmt guði úr hásæti 
og sett sjálfa sig i staðinn. En þegar hún hafði 
engan æðri guð að heyja orustu við, snerist'^húft 
íregn sjálfri sjer. Hún hafði ónýtt rjettindi drottins. 
Hún rjeðist nú á rjettindi mannsins og gjörði þau 
ónýt. 

Hún hafði í upphafi gjört gys að guðfræðingun- 
um fyrir staðhæfingar þeirra um hið synduga ma'nn- 
eðli og hinn ófrjálsa vilja. En svo fer hún ad- 
rannsaka þetta út frá eigin sjónarmiði og kemst í 
þessum efnum að enn raunalegri niðurstöðu en 
þeir. 

Og þegar skynsemin hafði sópað burt kreddunni 
um íullkoraleik mannsins og sinn eigin óskeikulleik, 
var fiest af þvl úr gildi numið, sem vantrúin hafði 
glaðst yfir og gjört hafði lífið ánægjulegt fyrir 
hana. 

Þá kom myrkrið, — tómleikans örvæntingar- 
inyrkur. Lífið var orðið einskisvert tál. — Þannig 
er hinu andlega ástandi í landinu lýst kring um 
árið 1880. 

En stjórnmálamennirnir hrósuðu happi. Allt 
var nú komið á laggirnar, sem þeir höfðu barizt 
fyrir. Vísíndin höfðu unnið sigur. Þjóðin hafði 
snúizt til vísindalegrar lífsskoðunar. En — einmitt 
þá stígur mjög átakanlegt örvæntingaróp frá brjóst- 
um hinnar ungu kynslóðar gegnum bókmenntirnar. 

Þróttlausir, efunarsjúkir, lifsþreyttir unglingar,. 
— það er myndin, sem bókmenntir Frakka draga 
upp af æskulýð landsins á þessu timabili. Þessi 



41 

æskulýður hefur hrylling og viðbjóð við lífinu og 
snýr sjer frá því með ótta og skelfing. Og þegar 
hjer er talað um œskulýð, er einmitt átt við þann 
hlutann, sem mestum gáfum og hœflleikum er bii- 
inn, — hinn menntaða æskulýð, skólagengnu menn- 
ina. 

Ura þessar mundir (1880) fór rödd hins rúss- 
neska skálds og ritsnillings, Tolsto'zs, að láta til sin 
heyra á Frakklandi. Og það var tekið eptir henni.. 
Hinir ungu flokkuðust saman utan um kirkjuna hans. 
Þann prest vildu þeir íá að heyra. Þe^^ar hann 
talaði og sýndi hinum ungu mönnum Frakklands 
inn í hjarta sitt, sáu þeír sjálfa sig. 

»Jeg týndi trúnni snemma i lífinu. Jeg lifði 
um stund á hjeffóroa lífsins, eins og allir aðrir. Jeg 
átti dálltið við bókmenntirnar og kenndi hluti, sem 
jeg hafði ekkert vit á, — eins og allir aðrir. Þá 
fór Sfinxin að elta mig, grimmúðugri en nokkru 
sinni áður: ,Gettu gátuna mlna, eða jeg skal rifa 
þig í mig!' Mannleg vísindi gáíu mjer enga upp- 
lýsing. Eilifu spurningunni minni — einu spurn- 
ingunni, sem jeg lagði nokkra áherzlu á — Til 
hvers lifi jeg? — svöruðu vísindin með því að 
kenna mjer ýmislegt anmxð, sem jeg kæröi raig 

ekkert ura Að síðustu kom 

mjer til hugar að grennslast eptir, hvernig fjöldi 
maunanna lifir, — mennirnir, sem ekki eru sífellt 
að grufla eins og vjer, er köllum oss sjálfa hinar 
æðri ðtjettir, heldur vinna og líða og eru þó stilltir 
og vel fróðir um markmið lífsins. Jeg skildi það,. 
að vjer megum til með að fara að lifa eins og þessí 
Qöldi og hverfa aptur til hans einföldu trúar«. 

Svona talaði hann. Menn sáu hvernig andt 



42 

lians hafði lypzt eins og á arnarvængjum, upp úr feni 
örvœntingarinnar, þegar hann hvarf aptur til *hinn- 
«r einföldu trúar*. Orð hans höfðu ákaílega mikil 
áhrií á Frakklandi. Míkinn og göfugan þátt hafa 
þau átt i að vekja samvizkurnar, — skapa siðferð- 
islega alvöru. Hann var sjálfur hin vaknaða sara- 
vizka menntaðra og trúlausra manna, sem ekki hafa 
jþjónað öðru lögmáli en lögmáli tilhneiginganna og 
ástrlðnanna. 

£n það voru önnur enn máttugri öfl, sem starf- 
andi voru á Frakklandi í sömu áttina. 

Ofsóknin, sem kirkjan varð fyrir af höndum 
'hins opinbera, varð henni sönn endurfæðingarinnar 
laug. Það reis upp i landinu ný kennimannastjett? 
f ull vandlætingar fyrir guðs ríki, — full brennheitrar 
triiar og sjálfsafneitunar. Með andans krapti af 
hæðum gekk hún að starfi sínu, að endurkristna 
íráfallna þjóð. í tima og ótíma var unnið, — á 
nótt og degi var beðið — allt var í sölurnar lagt, 
hvort vel var talað um þjóna drottins eða illa. Það 
hefur borið árangur — blessunarrlkan fyrir þjóð og 
land. 

Náðarmeðöl drottins hafa ekki tapað krapti 
Bínum. Sama endurfæðingaraflið íylgir þeim hver- 
vetna, þegar þau eru borin fram og þeim er útbýtt 
1 triimennsku og kærleika. 

Það er kirkja Frakklands, sem þrátt fyrir ýrasa 
annmarka hefur átt beztan og göfugastan þátt í þvl, 
að vekja hina sofandi samvi^ku fólksins, beina 
hugunum aptur inn í andans heim og kenna æsku- 
lýðnum, að endurreisa öndvegissúlur sínar á landi 
ihinna eilifu hugsjóna. 

Nú um nokkur undanfarin ár hefur verið talað 



48 

vm nýan flokk manna á Frakklandi ýmist með 
hæðni eða hrósi. Þessi flokkur hefur verið nefndur 
»hinir ný-kristnu«. Nafnið er ekki gott, en táknar 
|)að apturhvarf í áttina til kristindómsins, sem átt 
liefur sjer stað i landinu. Það er ekki látið tákna 
fjöldann, heldur er með því átt við úrvalið, — þá 
«em efst standa með tiUiti til vitsmunanna og hæfl- 
leikanna, hinn skólagengua æskulýð, sem nú er að 
brjótast til valda 1 bókmenntum landsins og myndar 
^ins og lifandi skuggsjá þess, sem hreifír sjer i 
hjartafylgsnum þjóðarinnar. 

Fyrsta einkennið á þessari nýju andans stefnu, 
€em jeg vil benda á, er þá það, að hugmyndum 
þeim, sem á einhvern hátt standa 1 sambandi við 
triiarbrögðin og áður var sýnd hin mesta fyrirlitn- 
ing, er nú veitt lifandi eptirtekt og umhugsun. 
Eptir óumrœðilega baráttu og sálarkvöl — þegar 
4illar mögulegar Hfsskoðanir eru búnar að togast á 
«m hjarta söguhetjunnar — hverfur hún aptur í skaut 
kirkjunnar og flnnur þar hjarta sfnu hvíld, Það er 
orðið nærri því að stöðugu viðkvæöi hjá hiuum 
yngri frakknesku skáldura. 

Þeir hafa líka snúið sjer að liðnum öldum og 
draga nú fram hina mestu andans menn, sem þá 
voru uppi, — sinnar aldar mestu trúarhetjur. Menn 
beygja sig 1 andlegum efnura aptur fyrir vitnísburðl 
^reifans frá Aquino (f. 1226. — d. 1274). Bókín 
fræga eptir Thomas a Kempis] (f. 1379. — d. 1471), 
«m að líkjast Kristi, er lesin með áfergju jafnvel af 
vantrúuðum mönnum. Og rykið er blásið af ritverk- 
«m þeirra nafnanna Fransiskusar frá Assisi (f. 1182 
— d. 1226) og Francois de Sales (f. 1567.— d. 1622.). 



44 

Ýmsir binna helztu kennara á Frakklandi eiga 
i sffelldri baráttu gegn binni anti-kristílegu lifsskoð- 
un. Einmitt utan um þá flokkast hinir ungu náms- 
menn raest (Vogué). Eru þeir Btunetiere^ sem þeg- 
ar hefur verið nefndur í lyrirlestri þessum og Faguet 
ef til viU þeirra frægastir. Hinir ungu námsraenn 
bera hlýan hug til þeirra raanna, sem opinberlega 
játa trú sína. Ef hæönisglóaur Voltaires eru hafðar 
um hönd, yppta þeir öxlum og brosa kuldalega* 
Þegar óvirðulega er ráðizt á trúarbrögðiu, er farið 
að taka það óstinnt upp af hinni yngri kynslóð 
menntaðra manna, — slíkar árásir eru álítnar gam- 
aldags, lirelt og átjaskað glamur, er sýni fákænsku 
þeirra og einfeldni, er slíkt gjöra. (Vogué). — Þa^ 
er œtíð eptirtektavert, hvernig ungir námsmenn koma 
fram i þessu tilliti í hvaða landi sem er. Vantrúia 
á Frakklandi hefur nú orðíð hláturinn á móti sjer. 

Hin nýa hreifing er gröm við þann naturnlism- 
U8y sem lengi hefur ráðið lögum og lofum í bók- 
menntunum. Hún krefst þess, að höfundarnir sjeu 
alvörunnar menn og rit þeirra borin af siðferðisleg- 
um innblæstri. 

Þeir eru stundum nefndir »Symbolistar« eða 
jarteiknamenn. Þeir vilja láta listina sýna virkileg- 
leikann, en um leið jarteikna eitthvað æðra. Virki- 
leikann nakinn og beran, eins og realistar hafabor- 
íð hann fram, vilja þeir ekki. Heldur þann virki- 
leika, sem ávallt er að setja hið veruloga í sara- 
band við leyndarmál tilverunnar. 

Þeir eru líka kallaðir dulspekismenn og stefna^ 
þeirra dularstefnan (Mystics. M ysticism), af þviað hug- 
ur þeirra dregst svo rajög að hinu dulda og leynd- 
ardórasfulla í raanneðlinu og af því að þeir finna sig í 



46 

^kyldugleika við ýmsa dulspekinga - liðinna alda, 
-eÍQS og áður er bent á. 

Það er engan veginn svo að skilja, að þeir að* 
fayliist allar kenningar kirkjunnar eða hafi enn allir 
faoriið inn i hennar skaut. Til þess er hugsun þeirra 
enn of flækt i neti þeirrar heimspeki, sem þeir sjálf^ 
ir hafa gjört uppreisn á móti. Margir þeirra era 
enn á landamærunum milli trúar og vantrúar. Þá 
langar til að komast til hins fyrirheitna landsins^ ea 
Taraó heptir för þeirra. 

Jeg hef nú gjön nokkra grein fyrir þessu apt- 
urhvarð i áttina til kristindómsinSy sem á sjer stað 
é. Frakklandi og er þaðan að breiðast út um alla 
Norðurálfuna. Lýsing þessa hefl jeg ekki gripið úr 
lausu lopti. Hvert einstakt atriði hennar er byggt 
^ orðum áreiðanlegra rithöfunda. Einkum hef jeg 
haft fyrir mjer mjög merkilega ritgjörð eptir einn 
hínn merkasta rithöfund, sem nú er uppi á Frakk- 
landi, Vicomte Eugene Melchior de Vogué, er hana 
ritaði fyrir nokkru síðan i eitt hinna helztu tímarita 
lands þessa, til að gjöra grein fyrir ný-kristnu 
hreifingunni á Frakklandi. Hann er sjálfur einn af 
aðalmönnura þessarar merkilegu hreifingar, — mað. 
ur, sem virðist ætla að skipa likan sess i bókmennt- 
ura Frakka og laine og hafa mun líka þýðing fyr- 
ir þessa nýju bókmenntastefnu og Taine hafði fyrir 
realista-stefnuna. í þessari ritgjörð sinni vitnar hann 
í bækur ýmsra frakkneskra rithötunda, er sjálfir 
standa fyrir utan þennan straum, og kemur þeim 
öllum saman um, að hann sje hið merkilegasta tákn 
timanna, er nú gjöri vart við sig á andans himni. 

En hvi hef jeg dvalið svo lengi á Frakklandi? 
Hvi hef jeg eytt svo miklum tíma til að leiða at- 



46 

bygli tilheyranda minna svo langt frá þeim stöðv- 
um, er vjer sjálflr búum á? Er þeim tíma ekki til 
ónýtis varið? 

Jeg hef bent yður á eina hina merkustu mennta* 
þjóð heimsins. Jeg hef sýnt yður, hvernig hún um 
tíma, eins og svo opt hefur áður viljað til í llfl þjóð- 
anna, hvarf frá þeirri Ilfsskoðun, sem um margar 
aldir hefur verið eign og öðal hinna kristnu þjóða,. 
— hvernig hún 1 stað hennar tók báðum höndum 
við hinni visindalegu lifsskoðun, sem um langan^ 
undanfarinn tíma hefur verið prjedikuð hvervetna i 
heiminum. 

Þarna er þjóð, sem fœr er að dæma um gildi 
hennar, um fram allar aðrar, því hún heflr reynsl- 
una fyrir sjer i frekari skilningi en nokkur önnur 
þjóð. Hún hlýddi öllum ráðleggingum þeirra manna,. 
er byggja vildu alla lifsskoðun sina á visindalegum 
grundvelli. Svo framarlega að hin vlsindalega lífs- 
skoðun geti fuUnægt nokkurri þjóð og gjört hana 
sæla, hefði hún átt að fullnægja frakknesku þjóð 
inni. Þvi hún hefur ætíð sýnt mjög sterka tilhneig 
ng til að lifa i hinu sýnilega og nálæga. 

En um leið og þjóðin frakkneska hafði skili^ 
hina visindalegu lifsskoðun til hlitar, íerhún að efast 
um hana. Og þegar er hún hafði fært hana inn i 
líf sitt, fær hún óbeit á henni. Allar kreddur hinn- 
ar visindalegu lifsskoðunar hafa verið reyndar i líf- 
inu. Og reynslan er sú, að þær sjeu með öllu ó- 
hafandi sem grundvöllur fyrir lifl mannanna. 

Jeg lofaði að sýna yður eitt teikn á andans 
himni, sem hefði verið mjer til fagnaðar. Jeg hefl 
Ðú efnt það loforð að svo miklu leyti, sem jeg var 



47 

loaður til. Jeg þykist þess fuUviss, að þjer raunið' 
Dú allir óska þess með mjer, að bið samateikn tim- 
anna væri sýnilegt á hinum andlega himni hins litla 
þjóðlífs vors. Hve nær ætli það verði? 

Það er sannarlega þess vert að gjöra sjer þa5 
Ijóst, að það vantrúar glamur, sem nú er uppi með- 
al þj.óðar vorrar beggja megin hafsins, er að ganga 
úr móð, verða úrelt, gamaldags og komast i fyrir-- 
litning á föðurlandi sínu, Frakklandi. Og að mennt- 
uðustu mönnunum þar þykir það eins mikil óhæfa 
að ætla sjer að setja kreddur vísindalegrar heimr 
speki 1 stað trúarbragðanna eins og t. d. oss, Vest- 
urheimsprestunum islenzku. 

Það er þess vert. Þvl þeir halda það sje ákaf- 
lega fínt, t. d. sumir Kaupmannahafnar fslending- 
arnir nú á dögum, að guðlasta. Þeir halda augsýni- 
lega, að þeir standi i fremstu fylking framfaramann- 
anna mfeð guðleysið sitt. Á hverjum blaðsnepli, sem 
þaðan kemur, sjást íingraförin. Það er opt og tíð- 
um helzta hugmyndin, sem þeir hafa á boðstólum. 
Þeir ættu að standa býsna vel að vígi með að ^dis- 
putera« fyrir doktorsnafnbót þar við háskólann í 
þeirri grein. Það lltur lit fyrir, að þeim finnist það 
einn allra-helzti vegurinn til framtara i heiminum 
þar sem þeir virðast leggja meira kapp á, að kom- 
ast langt i því en nokkru öðru. 

Manni koma stundum ósjálfrátt í hug dreng- 
hnokkarnir, sem þykjast vera orðnir menn, þegar 
þeir eru farnir að blóta og spýta mórauðu. í þvi 
Ijóaí mundu þeir nú, eptir þvi sem Vogué segir, 
verða skoðaðir af hinni yngri kynslóð menntaðra 
manna á Frakklandi, ekki siður en annarsstaðar 1. 
heíminum. 



48 

Eii 8V0 eiga þeir nii lífið að mestii leyti eptir, 
þessir menn. Og lifið er þyngsta þrautin. Það er 
lítiU vandi að vera mikill 1 munni. Liflð g;iörir opt 
Utið úr œskugortinu. Og gæfuvegur guðiastarans 
hefur opt orðíð tæpur og endasleppur. 

Það getur naumast hjá því farið, að menn fái 
fyr eða síðar megna óbeit á þeim, sem helzt hafa 
þær frjettir að segja af sjálfum sjer, að þeir sjeu 
trúlausir og finnist það einna raest frægðarverk, að 
Diðast á því, sem öðrum mönnum er heiiagt. 

£kki er það óhugsandi, að sKka menn fari að 
daga uppi eins og nátttröUin forðum einnig meðal 
vor. Ekki er það óhugsandi, að hinn rlkjandi hugs- 
unarháttur hinna yngri islenzku menntamanna í trú- 
arlegu tiUiti eigi íyrir höndum að taka töluverðum 
stakkaskiptum. 

Því þegar hinar eilífu hugsjónir mannsandans, 
sem um stund hafa huiizt aí öfugstreymi mánnlegra 
hugsana, eru aptur íarnar að birtast eins og blik- 
andi stjörnur á andans himni, er ekki vonlaust að 
birta þeirra kunni að skína gegnura einhverja ís- 
lenzka rúðu og gjöra mörgum heitt ura hjartað. 

Og þegar raenn viðsvegar ura heiminn eru apt- 
ur farnir, í nýjum myndum og frá nýjura sjónarraið- 
ura, að leggja rækt yið hugsjónina, idealið, andann 
— í listinni, heiraspekinni, bókmcnntunura, er þess 
ekki að örvænta, að það kunni að hafa heillavœn- 
leg áhrif á hinn andlega gróður vors Islenzka þjóð- 
llfs. 

Ef sól trúarinnar fer aptur að verma og hugga 
þann hluta raannfjelagsins, sera dregið hafði glugga- 
tjöld sín niður fyrir henni, eru þá ekki nokkrar lik- 



49 

ur til, að hún mundi einnig hækka á lopti út við 
hin yztu sker? 

Hinn undanfarni tími hefur verið þungur og 
erflður tími fyrir kirkjuna. Hún hef ur enn einu sinni 
verið eins og báturinn á vatninu 1 ofveðri og hol- 
skeflum. Hugrekkið hefur opt verið næsta Utið^ 
Ýmsum hefur til hugar komið, að skipið þeirra 
mundi farast. Á þeim augnablikum hefur þeim hætt 
Tið að gleyma honum, sem hefur storma og stórsjóa 
i hendi sjer, og lœtur verða logn, þegar honum 
lizt 

En það er ekki gott, að ætlð væri blíðalogn. 
Loptið mundi íúlna, sjómennírnir sofna, dauðamók 
koma yfir allt. Stormurinn hreinsar loptið og stælir 
kraptana. 

Og nú eru kristnir menn hvervetna í heimin- 
iim að hugsa: Á hvern hátt er oss nú unnt að 
íæra oss i nyt þá breyting, þau stakkaskipti, sem 
«r að verða á hugsun manna ? Hvernig sötnum vjer 
aptur saman öllu þvi, sem stormurinn hefur dreift? 
Hvernig rjettum vjer aptur við hinn brákaða reyr- 
inn og tendrum aptur Ijósið á hinum rjúkanda hör- 
kveik ? 

Menn eru enn á ný að búa sig í göngur um 
fjöU og flrnindi, eyðimerkur og skóga til að leita 
hins týnda, bera heim bið fatlaða og limlesta, hlúa 
^ hinu volaða og auma. 

Kirkjan skilur, að nýr starfstími er nú fyrir 
faendi. Þeim mönnum, sem mest hafa hugsað frá 
kristilegu sjónarmiði, hefur komið saman um, að 
veita þyrfti nýjum menningarstraum inn yfir líf þjóð- 
^nna, sem heitur væri af trú og bæri endurfæðing- 
Aldamót Y. 4 



60 

arafl kristindómsins í skauti sínu. Annars færi U&b 
að fúlna og rotna. 

Mönnum kemur saman um, að nú sje þessi 
golfstraumur farinn að renna, og þegar tekinn a6 
verma loptið og skapa nýjan gróður. 

En hvar stöndum vjer? 

Ná llfsstrauraarnir, sem drottinn lœtur vökva 
hinn andlega jarðveg þjóðanna og skapa hjá þeim 
nýjan gróður, einnig til vor.? 

Eða lifum vjer íslendingar svo andlega af- 
skekktir, hvar sem vjer erum í heiminum, að bylgj- 
ur hins andlega úthafs rísi upp og falli niður án 
þess bátur vor biflst eða gola komi i seglin? 

Jeg veit ekki, hvað yður kann að flnnast, -sera 
nú heyrið mál mítt. En mjer flnnst siglingin frem- 
ur dauf. Opt kemur mjer tilhugar likingin um lik- 
ið 1 lestinni. Ætli hún eigi eins vel heima um 
Ðokkra þjóð og okkur íslendinga? 

Oss var nærri því farið að dreyma um ný 
tímamót, einnig fyrir oss, — meira líf, meiri trú^ 
sterkarí kristilega sannfæring, öflugrí kirkjulegan 
áhuga. 

En ætlar nokkuð að verða úr þeim draum? 

Og það er af þvi enginn er nógu heill og djarf- 
ur til að tala bæði í tíma og ótlma, — tala gegn 
hálfleiknum, hjegómaskapnum, t/úleysinu. 

Kurteisin og mannúðin er komin á svo hátt stig 
meðal vor islendinga, að það þykir eiginlega óh^fa 
að hafa nokkra sannfœring og berjast fyrír henni 
eins og maður. Ekki sizt kirkjulega sannfæríng. 

Það þykir um að gjöra að tala svo ðllum UkL 



61 

Að koma bvo fram í öllu, að fagurgali vinsœldanna 
8i-kitli eyrun. 

Þykir ekki prestunum og guðfræðingunum is- 
lenzku æðimörgum það nokkuð »íínna« nú á dög- 
um að gefa sig við pólitík, en að bugsa um kirkj- 
una og hennar málefni og að helga því alla krapta 
sina? 

Lifsteiknin eru fá. Hinn andlegi gróður er 
uæsta lítill. Og sumtaf honum er ormstungið. Þa5 
sitja pöddur á blöðunum, sem afmynda þau og gjöra 
þau Ijót á litinn. Það er komin órækt i garðinn. 
Illgresið hreykir höfðinu svo hátt, að það sýnist ætla 
sjer að standa um aldur og æfi. 

Mikil og öíiug andleg bylting þarf að verða f 
voru litla þjóðUfi. Og þess er ekki að örvænta að 
hún kunni að komast &, þótt hún verði ef til vill 
seinfara. 

Ef allir góðir menn, sem sjá hætturnar og ó- 
hroðann og öfugstreymið og eiga dálitinn neista af 
trú og sannfæring í hjarta sínu, vildu leggjast á 
eitt og verða samtaka, mundi mikið vinnast. 

En trúna og sannfæringuna sýnist vanta. 

Gef þú oss þetta, drottinn! 

Vjer erum enn komnir saman á kirkjuþing*). 
Þetta litla kirkjufjelag vort er þegar orðið 10 ára 
gamalt. Það hefur reynt margt á þessum 10 árum. 
Það hefur efiaust mætt öflugri mótspyrnu en nokk- 
ur önnur andleg hreifing á meðal . þjóðar vorrar á 
þessari öld. Þrátt fyrir allt liflr það þó enn, — þrátt 



l^ Fyrirlestor þessi var haldinn i byrjan kirkjaþingsins* 

4» 



62 

íyrir synd og ódugnað og trúarskort og slœma 
írammistöða af manDanna hálfu. Það lifir, af þvl 
það hefur haft drottinn með sjer. 

Sumirafstarfsmönnum þess hafa brugðizt Hina 
illi óvinur sálnanna hef ur leitazt við að sælda þeDHA 
litla hóp, sem hjer hefur verið að breiða út fagnað- 
arerindi drottins. Mikinn sArsauka og mótlaBti hef- 
ur það haft í för með sjer. En drottinn læturósig- 
urinn verða- að sigrí. 

Og einu hefur þessi stutta tíu ára saga slegið 
íöstu. En það er þetta: Sá, sem á að vera prest- 
ur og sálusorgarí og ekki er einlægur í hjartastno, 
verður fyr eða slðar uppvis. Ðrottinn opinberar 
hans innra mann, slær hræsnarann á munninn, — 
lætur kölkugu gröfina koma í Ijós. 

Það er eílaust eitt af þeim teiknum, sem hann 
ætlast til að vjer skiljum. 

Er það nokkuð, sem oss íslénzkum prestum 
beggja megin hafsins er þarfara að fá neglt inn í 
meðvitund vora, en þetta : Hræsnarinn verður sjer 
til skammar? 

Ekki af eigin ramleik, heldur fyrir guðs náð 
höfum vjer þá hingað tílverið eitt lífsteikn, — veikt 
og litilfjörlegt og ófullkomið, en samt sem áðor lifs- 
teikn, af þvl vjer höfum látið Ijósið drottins skina 
og borið hans merki fram. 

Sagan, sem vjer eigum fyrir hendi, fer eptir 
þvi, hvort vjer í trúmennsku höldum áfram sðmu 
leiðina, — látura Ijósið drottins skina, — ekki vort 
eigið, heldur hans, sem er Ijósanna faðir. 

Látum oss þá með þakklátum hjörtum minnast 
vorrar tlu ára sögu, — biðjandi lávarð lifsins þess, 
að láta lifsteiknin fjölga á hinum andlega himni 



68 

>jóðar vorrar, — aö kalla á þau, svo þau verði 
fleiri og fleirl, og — tiimininn að lokum alstímdur. 

Og leyf a oss að verða ætíð eitt af þeim ! 

Baráttan, sem drottínn hefur varpað oss út i^ 
hefor orðið oss til lifs. Það er enginn vafí á því» 
£n nú eru teiknin i loptinu að breytast aptur. Storm- 
inn er að lægja. Sá vantrúar ofsi^ sem logað hefur 
hvervetna kring um kirkjufjelag vort, er nú að bæl- 
ast niður. Honum eru farnar að leiðast siuar eigin 
Jiamfarir. Ólætin eru farín að verða nokkuðhlægi- 
leg. 

Og nú er sú hœtta fyrir hendi, að láta hjer 
staðar numíð, leggja hendur í bát, lifa á þvi, sem 
þegar hefur gjört verið og — lognast svo út af. 

Jeg bendi á hættuna, — ekki af því jeg vilji 
gjöra of mikið úr henni, heldur af því jeg veU, að 
hún er fyrir hendi. Og allir þurfum vjer að hafa 
opin augun. Annars göngum vjer út i opinn dauð- 
ann. 

Hinn kyrrláti vöxtur, inn á við og út á við, 
ætti nú að taka við. Vjer erum komnír svo und- 
ur skammt, og — takmarkið er svo undur hátt. 
Og vjer, sem leiða eigum aðra áfram og láta þi 
vaxa, verðum að muna eptir þvl að vaxa sjálfir. 

Sá, sem ekki hefur lifsteiknið drottins i innra 
manni sinum, honum er eigi unnt að kveikja Ijós i 
kring um sig. 

Guðs orð talar um mannaþrældóro. Hann er 
innifalinn i þvl, að vera hræ.ddur við aðra, — þora 
ekki að standa við sannfæringu sina, — hafa ekki 
hug til að segja það, sem manni býr i briósti og 
veit að œtti og þyrfti að segjast, af þeirri ástæðu, 
að það kunni að koma i bága við aðra, >- hafa 



64 

óþægilegar afleiðingar, draga úr þeirri alþýðuhyUi, 
er sumir menn selja aðal sálar sinnar íyrir. 

Af þess konar mannaþrældómi er þjóðlíf vort 
fuUt. 

Eins og grænu pöddurnar eyðileggja blOðin á 
trjánum jafnóðum og þau vaxa fram í mörgum fðgr- 
um aldingarði, eyðileggur þessi mannaþrældómur 
grænu blöðin, sem blessuð vorsólin lætur smámsam- 
an brjótast út úr iiulstri sinu i tiinum andlesra garöí 
þjóðlífs vors. 

Verið aldrei mannaþrælar! 

Þjer hafið heyrt um golfstrauminn merkilega, 
sem brýzt alla leið sunnan úr mexikanska flóanum 
gegn ura haflð og laugar suðurströnd fósturjarðar 
vorrar. 

Hann geymir i sjer allan þennan óraveg nokkuð 
af hita suðurhafsins og gjörir loptslagið á norðlæga 
hólmanum töluvert mildara en það annars væri. 

Hann ber allopt i skauti sinu heilmikið af trjám, 
sem vaxið hafa undir brennheitum geislum suðrænn- 
ar sólar og bendir þeim upp i fjörumál hins skóg- 
lausa lands. 

Margur eldur hefur verið við þau kveiktur og 
marga húsþekjuna hafa þau borið. 

Það er til andlegur golfstraumur, sem hefur 
upptök sin i því heitasta hafl, sera til er, — hafi 
kærleikans — og brotizt hefur norður að þeirri and- 
ans strönd, sem vjer búum á og laugar bana með 
6inu heita flóði. Hún vœri annars köld og litt byggi- 
leg. 

Það er lifsstrauraur kristindómsins. 

Látura oss þá varpa öllura hugsunum vorum inn 



66 

i þann straum ; þvl hann ber þær þá ef til viU ein- 
bversstaðar á land. 

Hver veit nema einhverju hjartanu kynni að 
lilýna við þær, — einhver koflnn verða tryggari til 
ibúðar og — llfsteiknin fjölga! 



Porlög. 



Eí'tir Jón BJarnason. 

Fyrirlestr flattr á kirkjuþingi í Pembina, N.-Dak., 
28.júníl895. 



Þegar eg var drengr heima á fslandi, heyrði eg oft 
1 alþýðutali nefnt á nafn eitt merkilegt orð, dœmalaust 
þýðingarmikið og efnisríkt orð, en jafnframt mjðg 
leyndardómsfullt og óákveðið orð. Það var orðið 
forlög, Það var á þeim tíma meir en nefnt & 
nafn. Það var þá mjög algengt umtalsefni manna 
á meðal, ekki svo mjög og ekki eiginlega á meðal 
hinna svo kölluðu lærðu manna, enda vissi eg þá 
nauða-lítið til þess, hvað þeim leið, heyrði nærri 
því til engra úr þeim flokki, heldr einmitt á meðal 
alþýðunnar, meðal bœnda og búalýðs, meðal islenzka 
vinnufólksins. Umtalsefhi almennings var ekki mjög 
margbreytilegt á íslandi i þá daga. Landið með- 
þessum litla, fámenna, fátœka, strjált búanda þjóð- 
flokki 1á, eins og það liggr enn, lengst úti í hafs- 
auga, fjarri öðrum löndum, nálega alveg útilokað og 
afskorið tréi umheiminum, mannheimi menntunar- 
innar fyrir utan, enn þá miklu lakar sett en ná 
með tilliti til tœkifœris á því, að fá inn i sig nýjar 
hugsanir, ný umtalsefni og ný lifsspursmál, þar 



57 

sem þá meðal annars voru svo gott sem engar- 

pöstgöDgur, hvorki railli byggðanna i landinu sjálfu^ 

né heldr milli þess og útlanda; blöð og timarit svo 

gott sem engin, og skólamenntan^ sem næði niðr til 

alþýðunnar, allsendis engin. Og vitanlega þá ekki 

heldrtil i hugum manna á islandi neinn Vestrheimr; 

engar íslenzkar utanfarir vestr um Atlanzhaf; engin 

Ameríku-bréf frá brœðrum og systrum í oýrri heíras- 

álfu; og ekki einn einasti »agentc i »Þjóðólfs«-legum 

skilningi. Og meðan ekkert af þessu var til, þá 

getið þjer allir imyndað yðr, að umhugsunarefnið^ 

og umtalsefnið á fslandi hefir ekki verið sjerlega 

margbrotið. Menn hugsuðu og töluðu um búskapinn^ 

Qárhirðinguna, heyskapínn, yfirsetu búsmalans, fjalla- 

skilin, grenjaleitir, o. s. frv. Menn töluðu um kaup. 

staðarferðir, kaupstaðarskuldir og »prísana« hjá 

kaupmanninum. Menn töluðu 1 sjávarsveitunum um 

vertlðina, flskaflann og gæftirnar. Og menn töluðu 

allstaðar um harðindin, hordauðann og hafísínn,. 

annaðhvort sem yflrstandanda eða sem yflrvofandn.. 

En allt þetta var hjer um bil æflnlega I sama formi, 

ár eftir ár og áratug eftir áratug hér um bil ná- 

kvæmlega eins, algjörlega óbreytt. Og þess vegna. 

héldu líka hugsanirnar út af því ár eptir ár áfram 

að vcra óbreyttar, og tal almennings út af þvl þá. 

líka að sjálfsögðu allt af sama talið. Um hiii œðri 

spursmál mannlífsins, hin andlegu spursmál tiiver- 

unnar, var dœmalaust litið talað manna á meðaU 

Og það, að svo lítið var af almenningi um þau tal- 

að, heflr víst þýtt það, að svo að segja ekki neitt 

var um þau hugsað. Menn höfðu auðvitað hjá sér 

þá eins og nú, hvarsem menn áttu heima á íslandi, 

eina ágæta og í rauninni alveg ótœmandi uppsprettu- 



68 

lind til nýrra hugsana út af hinum andlegu spurs- 
málum tilverunnar. Þessi uppsprettulind var og er 
kristileg kirkja eða hin kristilegu opinberunarsann- 
indi, sem kírkjan æfinlega heíir meðferðis. En það 
var aö all-miklu leyti frosið fyrir þá uppsprettulind, 
Kirkjan var ekki nema með hálfu lífl. Llfsspurs- 
mál kristindómsins fóru að miklu leyti fram hjá 
þjóðinni. Menn sóttu við og við helgar tíðir, héldu 
uppi sinni kirkjugöngu, lásu jafnvel eftir fornri venju 
^uðs orð i heimahúsum, létu skira og ferma börn- 
in sln — eftir fyrirskipaðri kirkjulegri og kristilegri 
reglu. Og að sjálfsögðu hafði þetta alveg vafalaust 
í mörgum tilfellum blessunarríka þýðing fyrir ein- 
staklingslífið. Guðs ríki hélzt við hjA þjóðinni fyrir 
bragðiö. E?i nýjar andlegar lífsglœðingar náði ís- 
lenzka kirkjan, eins og þá stóð á fyrir henni, ekki 
að skapa í landinu. Og nýjar audlegar hugsanir 
náði hún ekki að vekja heldr. Það var steinhljóð, 
algjör dauðaþögn þá meðal hins íslenzka almennings 
um öU æðri andleg spursmál, kirkjunnar og tilver- 
unnar eigin brennandi spursmál, — að einu einasta 
spursmáli undanteknu, og þetta einasta spursmál, 
«em þá virtist vera uppi í hugum manna og hjört- 
um, íyrir þá sök, að það var einmitt eina andlega 
umtalsefnið, sera á loft var haldið af alþýðu, það 
var þetta — um forlögin. Það var spursmálið um 
það, hvort forlög væru virkilega til eða ekki. Það, 
að menn spurðu aö því, hvort forlög væru 1 raun 
og veru til, gat í fljótu bragði virzt benda á, að 
svo og svo margir neituðu tilveru forlaganna. Enda 
sögðu sumir blátt áfram, að þeim dytti ekki í hug 
að trúa á nein forlög, staðhæfðu mjög borginmann- 
lega, að forlög væru áreiðanlega ekki til. £n það 



^ar fyrir þeím eins og nútiðarmönnunum hér hjá 
osSy sem neita tilveru guðs eins og hann er opin- 
^eraðr í heilagri ritning vorri. Það heyrist allt af 
við og við á röddinni þeirra, að innst í fylgsnum 
«álar þeirra er þó einhver óljós meðvitund, sem 
segir þeim, að þetta mikla og leyndardómsfulla, sem 
þeir afneita, sé þó í raun og veru til. Með tilhneig- 
ing sinni til að dispútera um forlögin komu þeír þvf 
lika upp um sig, að þeir höfðu þó hugboð um, að 
þettaorð, forlöQj hefði í rauninni eitthvert gildi. Og 
-8V0 leiddist þá umræðan aðallega f þá átt, að svara 
þeirri spurning, að hve miklu leyti forlögin réði í 
lifi manna, hve langt riki þeirra næði, hvaða saœ- 
l)and væri á milli forlaganna og frjálsræðisins, hvar 
f jálsræðið tœki við af forlögunum, og allt mögulegt 
og ómögulegt i þessa átt. Um þetta dispúteruðu 
tnenn þá á Íslandi, og sem sagt var þetta^ eftir þvi, 
«em eg frekast man, eina andlega spursmáiið, sem 
^lþýða sinnti eða hafði ánœgju af um að tala. Menn 
töluðu um þetta forlagaspursmál undir fjögur auga 
innst i baðstofuhornunum. Menn töluðu um það i 
veizlum og á mannamótum. Menn töluðu um það 
við sklrnir og greftranir. Menn töluðu iim það rið- 
andi á hestbaki og úti á sjó. Menn töluðu um það 
það heilbrigðir og sjúkir. Menn töluðu um það alls- 
gáðir og ölvaðir. ÖU hin míklu andlegu lífsspurs- 
mál tilverunnar lágu eins og f dauðadái nema þetta 
^ina — um forlöerin. 

Hvað haldið þér það þýði, að þetta eina and- 
lega spursmál skuli lifa i hugum manna og verða 
að almennu brennanda umtalsefni, þegar öU hia 
þýðingarmiklu allsherjar-spursmál mannlifsins eða 
tilverunnar eru þögnuð eða iallin eins og i dauða- 



co 

dá? Á hvaö myndi það benda, að þjóö vor sýnist 
sizt af öllu hafa getað gleymt þessu forlaga-Bpurs- 
máUy og aö þegar svo var komið fyrir henni, að^ 
hún eins og sofhaði út af frá öllum öðrum háum 
allsherjar-hugsunum, að hún skyldi þá sjerstaklega 
kasta sjer yfir þetta eina andlega spursroál, og það 
skyldi þá verða s^o dœmalaust rikt I hugahennar? 
Myndi það ekki býsna ótvlræðilega vera vottur þess,. 
að þetta er eitthvert dýpsta spursmál mannsandans^ 
mannlffsins, mannedlisins, mAnnheimsins ? Myndi það 
ekki vera talandi teikn þess, að þetta, sem vér 
köllum forlög, er eitthvert stœrsta orðið, sem til er 
i roannlegu tungumálí, og að með þvl er leitt inn t 
mannlega hugsan hið mikla spursmál roannkyns- 
sögunnar? Það er ekki neitt kirkjulegt orð, þetta 
orð: forlög, — fjarri því «ð vera neitt sérstakt 
kristilegt opinberunarorð. Þnb er i rauninni heiðið^ 
orð, heimspekisorð, sem til vor er komið úr heiðni. 
Og eptir þvl, sem eg veit bezt, er tilsvaranda orð- 
i5 i öðrum tungumálum líka komið úr sömu átt — 
firá hinum heiðnu forfeðrum þjóðanna, sem þaa 
tungumál tala eða eiga i eigu sinni. Og þegar 
menn minnast þessa heiðingíega uppruna orðsins^ 
þá kunna einhverjir að freistast til að hugsa um 
það eins og nátttröll, sem dagað hefír uppi l tungu- 
máli manna eptir að dagsljós kristindómsins upp- 
rann yfir þjóðirnar. En raér finnst hálfóviðrkvœmi- 
legt, að viðhafa þessa samllking. Mjer finnst hún 
ekki nógu virðuleg, og ekki heldr algjörlega sönn. 
Nátttröllin dóu, stirðnuðu upp og urðu að steini,^ 
eptir þvl, sem þjóðsögur vorar segja frá, þegar dagr 
Ijdnað yfir þau áður en þau vissu af, eða þegar 
8VO slysalega vildi til fyrir þeim, að þau voru ekki 



61 

komin í myrkvafylgsnin 8in inni i .einhverju gljilifr- 
inu eða hellisskútanum áður en dagsbrún sást á 
austrloptinu. En hið leyndardómsf ulla orð frá heiðni, 
43em hér var um að ræða, orðið forlög, það dó ein- 
xnitt ekki út i tungumáli manna, þó að hinn «and- 
legi dagr rynni með kristindómínum upp yíir lönd 
og lýði. Það hélt áfram að vera eitt af hinum stóru 
orðum i mannlegu tungumáli, og þetta stóra 
orð minnti framvegis eins og áðr á eitthvert stór- 
kostlegasta spursmálið, sem mannsandanum getr 
mætt, hjelt áfram að vekja einhverjar dýpstu og 
báleitustu hugsanir mannllfstilverunni viðvikjandi, 
tsem saga heimspekinnar veit af að segja. Forlaga- 
orðið hélt áfram að lifa, þó að kristnin færðist ylSr 
heiroinn. Breytingin varð að eins sú, að það fjekk 
yfir sig nýtt Ijós. Það þoldi hina kristilegu dags- 
birtu. Og sannleikrinn, hinn upphaflegi sannleikr, 
«em i þvi hafði falizt, kom einmitt fram i sinnifyiU 
ing eftir að Ijósið mikla, guðlega, sem upplýsir 
|)ennan beim, bafði náð að varpa yfír það sinni 
beilögu birtu. í staðinn fyrir að seg]a, að þetta 
orð, forlög, hafl dagað uppi i heiminum einsognátt- 
tröll eptir að kristindómurinn breiddist út um lönd- 
in, vildi eg miklu fremur segja, að þar hafl komiö 
það frara, sem Ðarwin kallar survivql of the fittesL 
Allt það af hugsunum roannsandans og orðunum í 
mannlegu tungumáli, sem hœft er til að lifa, lifir 
af; þó að kristindómrinn með sinni opinberau og 
i^num nýju hugsunum koroi til sögunnar. Hitt allt 
deyr. Og hin stóru orð, sem þannig lifa af, eftir 
að þau með nýju lifl og með nýju Ijósi yflrsérhafa 
fiutzt inn i hinn nýja andlega heim kristindómsins^ 
j)au sýna sig þar með að verá. guðleg sannleiksorð, 



hœfíleg til þess að fylgja mannkynmu og hœflleg til 
þess að þeim sé haldið á lofti svo lengi sem maoD- 
legt tungumál er til. 

Eg hefi minnt á það^ að forlagaorðið og for- 
laga-spursmálið hafi lifað í huga islenzkrar alþýðu 
og almennt látið tíl sín heyra, þegar eg var iœsku 
útiá íslandi. Og eftir að eg varð fuUorðinn, ómaði 
sama orðið og sama spursmálið enn í eyrum mér 
úr alþýðutalinu þar heima. Eigi all-lltið af nýjum 
hugsunum hefir eðlilega komið þar upp i seinni tfd> 
og náð sér niðri hjá alþýðu. En þær nýju hugsan- 
ir snerta lang-mest borgaraleg mál, bjargræðisveg- 
ina, pólitikina, hina ytri hlið á þjóðlifinu. Málefni 
kirkjunnar er líka óneitanlega að nokkru leyti kom- 
ið á dagskrá þjóðarinnar. Menn eru farnir að tala 
um endrbót kirkjunnar. En þar með er þó enn þá^ 
aðallega ekki átt við annað en endrbót á hinu ytra 
fyrirkomulagi kirkjunnar. Við hinum andlegu spurs- 
málum, sem felast t trúarjátning kirkjunnar, getr 
varla heitið að hreift sé enn sera koraið er þar 
heima meira en áðr var, aö undanteknura þessum 
einstöku afneitunar-röddum gegn opinberunar-sann- 
indum kristindómsins, sem vitanlega fyrir lönguertt 
farnar að láta til sín heyra. Jafnvel sjálft «Kirkju- 
bladið», hið eiginlega málgagn kirkjunnar áíslandi, 
varast auðsjáanlega eins og heitan eldinn, að hleypa 
á stað nokkurri eiginlegri umræðu um hina andlegu 
hlið kirkjunnar eða hin miklu allsherjar-spursmál 
tilverunnar, sem beinlinis eða óbeinlínis standa i 
sambandi við kristindóminn. Svo eg býst við, að 
alþýðan á íslandi hafi nauða-Iitið enn fært út hring 
hinna andlegu hugsana sinna frá þvi, sem áður var, 
og að forlaga-spursmálið gamla lifl þar enn líkt og: 



68 

áðr, haldi þar enn sinu forna ríki, sé þar enn, ef 
ekki eina stóra andlega spursmálið, þá samt aJ^ 
minnsta kosti eitt aðalumhugsunarefni og almennt 
umtalsefni. Það er líka sámkvæmt eðli sinu eða 
samkvæmt hlutarins eðli reglulegt þjóðernisspurs- 
mál. Það heyrir mjög eðlilega til þjóðar-«karaktern- 
um», Það hefir frá aldaöðli verið Islenzk þjóðar- 
einkunn. fslendingar byrjuðu sina þjóðarsögu fyrir 
þúsund árum sem mjög ákveðnir forlagatrúarmenn; 
og fyrir rás viðburðanna í þeirra eigin sögu eða hin 
sérstöku einkennilegu lifsskilyrði, sem þjóðin, þessi 
litla og fátæka, hefir sl og æ lifað undir á íslandi^ 
hafa þeir yfir höfuð að tala haldið áfram 1 gegnum 
aldirnar að vera forlagatrúarmenn. Að svo miklu 
leyti, sem þjóðin á síðari tfðum hefir lifað andlega 
1 sinni fornöld, átt andlega heima í fornsagnaheim- 
inum slnum, — og það hefir hún vitanlega gjört 
allt fram á þennan seinasta mannsaldr, — þá hefir 
forlagatrúin að sjálfsögðu verið mjög sterklega 1 
huga hennar. Því, svo sem kunnugt er, er for- 
lagatrúin aðalHfsskoðanin, sem ræðr í hinum fornu 
íslendingasögum, og þvl fullkomnari og fegri sem 
sú eða sú fornsaga er, því meira ber þar á for- 
lagatrúnni. Tökum Njálssögu eða Laxdælu eða 
Grettissögu eða Gunnlaugs-sögu Orrastungu. Það, 
sem gefr þeim hinn yndislega, angrbliða harmsögu- 
blæ, sem yfir þeim er hverri fyrir sig, það erfremr 
öllu öðru forlagatrúin, er ræður öUum sögugangin- 
um, hinn fíni, yfirnáttúrlegi örlagaþráðr, sem tengir 
sðguatburðina saman, myudar uppistöðuna i glitvef^ 
guðvefjarábreiðu sögunnar. Af öllum þeim útlend- 
ingum, sem skyggnzt hafa inn i fornsögurnar íslenzku. 
og þar með inn í hina islenzku íornöldy virðist mér 



64 

engÍDn hafi bkilið þetta eins vel eins og hið enska 
skáld Rider Haggard. Hann dregr þetta með rvo 
að segja einu orði fram 1 hinum örstutta formála 
fyrir hinni forn-islenzku skáldsögu sinni, sem hann 
iiefnir Eric Brighteyes; og sagan sjálf, sem er i- 
þróttarlegt og sögulegt meistaraverk, er fullnaðar- 
sönnun þess, að hann heflr skilið þjóðernisandann 
islenzka i fornöld út 1 yztu æsar, — langtum 
langtum betr en ilestir meuntamennirnir islenzku, 
sem á þessari tið að minnsta kosti eru að eiga við 
rannsókuir á fornsögu íslands. Hvi skyldi eigi al- 
þýðan islenzka, sem aðallega hefir á öllum hinum 
siðari öldum litið til baka, horf'andi með aðdáan og 
ást og söknuði á þessa fornu sögutið, að sjálfsögðu 
hafa hneigzt í forlagatriiaráttina ? Hví skyldi for- 
lagahugsanin eigi hafa orðið ein aðalhugsan hjá 
fólki voru, hafanda eins og það virkilega hafði þenn- 
an spegil forlaganna slfellt fyrir augunum? En 
8V0 bætist nú það við, að þjóðin islenzka heiir frá 
þvi hún forðum missti pólitiskt sjálfstæði stöðugt 
verið i hörmulegustu úlfakreppu; landið annað eins 
vankantaland eins og það er; náttúran isleuzkaeins 
strið og ervið viðreignar eins og hún er; þjóðineins 
fámenn og ósterk eins og hiin hefir ávallt verið; og 
stjórnia eins ónýt, óvitrleg og eyðileggjandi eins og 
allir viðrkenna að hím hafl veiið. Svo að segja 
allt verðr ómögulegt — allt i framfaraáttina. Tóm- 
ar ófærur framundan l tímanum. Ekki um annað 
að ræða en að bjarga lífinu á einhvern hátt, freista 
þess, ef unnt vœri, að halda sér kyrrum i sinum 
upphaflegu sporum, Framtíðarvonin engin. Hvergi 
að horfa nema til baka, einbllna á hina liðnu tið, 
ellegar — mœna upp i himininn, Menn tala stund- 



65 

nxm tramtíðarvonir þjódauna og einstaklinganna eins 
-og beiðblá, sklnandi f jöU) er ri8i upp i Bjóndeildar- 
tiringnum avo eöa svo langt fram undan manni. 
£n lengst af i sögu islenzku þjóðarínnar heíir ekki 
-verið um nein þvUik fjöll að ræða. FjöU að vlsu 
mHt af fyrir framan menn; en þau fjöll voru allt 
annars eðlis. Það voru skuggaleg, gróðrlaus, ógeng, 
•<cgileg hamrafjölly himinháir múrgarðar, sem byrgðu 
íyrir alla útsýn og tóku burt frá mönnum, ein- 
:8taklingunum og þjóðinni 1 heild sinni, alla von um 
sjö geta nokkum tima komizt lengra áfram. Undir 
«llkum ástœðum og lifskjörum hlaut forlagatrúin og 
forlagahugsanin að lifa og glæðast i þjóðarmeðvit- 
"undinni. Slikt hið sama verðut* ofan á hjá ðllum 
2)jóðum, sem með tilliti til lifskjaranna stendr eitt- 
hvað svipað á fyrir eins og íslendingum lengst af 
Jl œfi þeirra. Hugmyndin um torlögin stendr auð- 
Titað ekki alltaf i stað. Hún tekr talsverðum stakka- 
:8kiftum eftir því, sera lífskjörin verða mildari eða 
barðarí. Og kemr þetta greinilega fram i sö^u 
;þ)óöar vorrar. Eftir þvl, sem forfeðr vorir trúðu í 
heiðui, voru það þrjár kvenlegar verur, nornir, sem 
réðu íorlögum manna. Þœr sátu við rœtr Yggdras- 
ils, lifstrésins, hjá Urðarbrunni og spunnu örlaga- 
þráðinn. Forn-Grikkir höfðu likar hugmyndir; þcir 
tala lika um þrjár örlagadísir. Þessar imynduðu 
.yflrnáttúrlegu verur, er forlögunum ráða, lita all- 
misjafnlega út eftir þvi, sem á timuúum stendr. 
Þegar bjart er uppi yfir, er eins og þær heyri lil, 
hetmi Ijósálfanna; en þegar dimmar i lofti fyrir al- 
vöru, lita þœr út eins og myrkraverur, nokkurs- 
konar svartálfar, enda eru þá skoðaðar eins og 
4;rimmar refsinomir. Þessar heiðnu hugmyndir um 
AldAmót y. 6 



GG 

iiornirnar hverfa að sjálfsögðu með kristnínni, en 
yflr forlagatrúnni eða hugmynd manna um forlög 
in verða tilsvarandi Ijósaskifti eftir því, sem bet 
eða lakar stendr á fyrir almenningi. Kjörþau, sei 
alþýða á við að búa, stundum nokkuð bjartari * 
Ijettbærari, stundum nokkuð dimmri og þungbærr 
valda því, að orðið forlög fær allmismunandi þýr 
í hugum manna, ýmist talsvert mildari, ýmist 
vert barðari. En á hverju sem gengr, þá lifir 
I almenningsmeðvitundinni, fylgir þjóðinni — o^ 
þjóðunum — kynslóð eftir kynslóð og eina öldina 
fram af annari eins og eitt undra-orð, hálfyfirnátt- 
úrlegt orð, eitthvert mesta og merkilegasta orðið i 
mannlegu tungumáli. Orðið sjálft getr gleymzt; eg 
meina orðmyndin forlög — eða hin tilsvarandi orð 
1 öðrum tungumálum. Þau geta við og við eins og 
íallið burt úr talimanna. En það hefir svo sen^ 
enga þýðing, gjörir enga verulega breyting, því að 
forlagahugmyndin lifir þar eins fyrir þvl; forlaga- 
trúin heldr sér í mannshjartanu, eins vlst eins og^ 
skugginn fylgir likamanum, þó að hún sé eins og 
algjörlega óákveðin stœrð eða menn kunni ekki að 
klæða hana í neinn eiginlegan einkennisbúning. 
Vert er, að því er kemr til þjóðar vorrar, í þessu 
sambandí að muna eftir þvi, að samkvæmt sögun- 
um voru í fornöld þeir fslendingar tíl, sem trúðu á 
mátt sinn og megin. Slikir menn voru eigi svo fáir 
á ttð hins forna víkingsskapar. Og bendir það orða- 
lag um lifsskoðanirþeirra áþað,að hjá þeim hafi verið 
heldr lítil viðrkenning fyrir forlagahugmyndinni. En 
það er óþarfi að taka nokkurt verulegt tillit til 
þessara náunga. Þeir gjöra ekkert eiginlegt stryk 
1 reikning vorn. Forlagatrúin hafði sitt fuUkomna. 



67 

riki í meðvitund almennings eins fyrir þvf. Þessir 
einstðku menn, sem að eins þóttust trúa á mátt sinn 
og megin, það voru vantrúaroflátungar þeirrar tíð- 
ar, forn-íslenzkir nihilistar, andlegir spjátrungar, 
sem vildu «impónera» sauðsvörtum alraúganum með 
þvl í orði kveðnu að halda sér óháðum, ekki þykj- 
ast þurfa að hræðast neitt yfirnáttúrlegt afl og ekki 
beygja sig fyrir neinu guðlegu orði, alveg eins og 
vantrúar-wiAí'ZwtorTiir íslenzku í nútfðinni. Þeir blésu 
nf yflrburðum slnum og almætti og bitu í skjaldar- 
rendur, og kváðust mundu lifa og deyja eins og 
frjálsir menn. En svo féllu þeir fyrir forlögunum, 
urðu að beygja sig f duftið fyrir forlögunum eins 
greinilega og nokkrir aðrir; og trúðu alveg vafa- 
laust út af þeirri lifsreynslu iniist f hjarta sfnu á 
forlögin nærri þvf eins og þjóðin f heiid sinni; höfðu 
ekki minnstu þýðing f þá átt að breyta Hfsskoðan- 
inni hjá almenningi. Forlagaorðið heldr áfram þrátt 
fyrir mótmæli og vængjaslátt þessara manna eins 
og lifanda orð, eins og átrúnaðarorð þjóðarinnar, 
eins og hið vængjaða orð f sögu íslendinga, eins og 
yfirnáttúrleg undrastjama, sem stöðugt fœrist með 
þeim á söguhimni þeirra og gengr aldrei undir. . 

Eg trúi á forlögin. Eg játa það hér hátfðlega 
tynr yðr ölium, að eg er forlagatrúarmaðr. Það 
vœri ómögulegt fyrir raig að vera íslendingr eins 
og eg er, vita raig part, ofr-lftinn part, af þjóð þeirri^ 
er átt hefir aðra eins æfisögu og hin fslenzka þjóð^ 
og vera þó ekki f einhverjum skilningi forlagatrúar- 
maðr. Og mér finnst meira: Mér finnst mér væri 
ómögulegt að vera raaðr, skynserai gœddr einstakl- 
ingr, heyrandi til hinni miklu heild mannkynsins^ 
nema þvf að eins eg væri forlagatrúarmaðr. Og 

6» 



mér fianst enn þá meiray — og þaö meir en Gnnsk 
mér; eg veit það með guðlegri tíssu: mér væri 
dmögttlegt að vera kristinn maðr, ómögule^t að trúa 
A mannkynsfrelsarann Jesúm Erist án þeas um leift 
að trúa á þetta íslenzka, alheimslega, heimspekil^a, 
heiðna orð: forlög. £g er forlagatrúarmaðry af þv( 
eg get ekki annað. Eg trúi þvi, að forlög só til; 
^ triii á forlög — yfimáttúrleg, guðleg foriög, aera 
ráðið hata I llfi raínu, sem ráðið hafa I llfi hvers 
einasta mannlegs einstaklings, sem ráða 1 aögu 
mannkynsins í hennar gjörvöllu heild. — Eg trúl 
auðvitað lika á tílveru mannlegs frjálsræðis. E^g 
trúi þviy að hver einasta mannssál sé frjálsræðl 
gœdd. Eg trúi þvi, að frjálsrseðið sé eitthvert þýð- 
ingarmesta atriðið i guðsmyndinni, sem hver einastí 
maðr ber i fylgsnum sálar sinnar, einhver mest 
varðandi guðlegi dráttrinn, sem til er, & manns- 
myndinni. Eg trúi þvi, að það sé frjálsrœðid, sem 
Jafnvel fremr en nokkuð annað i mannlegu eðli 
gjörir manninn að manni. Eg held þvi fðsta, að 
ekki væri til neins að tala við manninn eins og 
mann, ef hann hefði ekki þessa guðlegu eðliseinkunn, 
sem heitir frjálsræði. Væri raannlegt frjálsrsdði ekki 
til, ekki nema tóm Imyndan, þá gæti ekkí um neina 
tnannkynssögu verið að rœða. Mannkynssagan værl 
þá ekki annað en náttúrusaga. Og væri mannkyns- 
sagan ekki annað en tóm náttúrusaga, þá vœrí líka 
guðleg náðarsaga, guðleg opinberunarsaga, guðleg 
endrlausnarsaga inni i mannkynssögunni, ómöguleg. 
Xristindómrinn byggir allt það, sem hann eða hðf- 
undr hans, frelsarinn^ viU giöra fyrír manninn og 
við manneðliðy frelsaninai sem hann fiytr inn i mann- 
:kynssðguna, á þvi, að maðrinn hafi ft^jálsraAi. Og 



BkynseinlÐy mannleg skynsemi, byggir líka allt þaS, 
«em hún hefir mönnunura að segja þeim til lifs og 
firamfara og upplyftingar á þvi, að þeir allir undan- 
tekningarlaust hafl ftjálsræði. Allar áminningar, 
aliar lifsreglur, allar lögmálsfyrirskipanir; sem hljöm- 
að hafa i mannlegum eyrum gegn um allar aldir 
sdgunnar, yrði að helmskulegum, dauðum boðskap^ 
gabbl og táli, svo framarlega sem mennirnir, sem 
|>e8sar raddir út gengu til, heíði verið eða vœri án 
Ikjálsrseðis. Og innan að, úr djúpi mannshjartans^ 
kemr vitanlega rödd, guðleg rödd, sem seint og 
sneiDma vitnar um það fyrir þeim, sem það hjarta 
á, að hann alveg vafalaust sé vera frjálsrœði gœdd. 
Samvizkan leggr sjálfsábyrgðina yflr manninn út af 
|)ví, að hann heflr frjálsrœði. Samvizkan vitnar 
ineð guðlegri opinberan til endaloka mannkynssög- 
uÐBar um það, að allir menn hafl frjAlsræði. Að 
neita frjálsræðinu getr engum manni komið til hug- 
ar, svo lengi sem hann heldr óskertu ráði. I orOi 
kveðnu geta menn neitað því. f orði kveðnu hafa 
nienn neitað þvi. En sú neitan er að eins i orði 
kveðnu. Þegar út i liflð kemr, þegar menn eiga að 
fara að sýna trúna sina i verkinu, i samliflnu við 
annað fólk, þá kemr það út svo greinilega sem orðið 
getr, að allir trúa á tilveru írjálsræðisins, ganga út 
frá frjálsræði hjA öðrum mönnum svo sem nokkru 
sjálísðgðu. 

Eg hefl nú afdráttarlaust sagt, að eg trúi bæði 
á forlög og frjálsræði, og eg hefl jafnframt lýst yflr 
því, að allír aðrir menn gangi líka með þá viðr- 
kenningu i hjarta slnu, að þetta hvorttveggja sé til, 
að hver einasti fuUvita maðr trúi nauðugr viljugr 
— og hafl œflnlega trúað — á tilveru bæði forlaga og 



70 

frjálsræðis. Eg hefi tekið fram, að ísleDdingar hafi 
allt af verið forlagatrúarmenn, og að sagan þeirra, 
hin einkennilegu æfikjör þeirra á hinum liðna öld- 
unum hafí i sérstökum og fram úr skaranda skiln- 
ingi gjört þá að íorlagatrúarmönnum. Og gæti það 
virzt benda á, að virkilegleiki frjálsræðisins hafi 
yfir höfuð að tala ekki verið viðrkenndr af þjódÍDDÍ. 
En það var auðvitað ekki mín meining. FuUvissan 
um tilveru forlaganna verðr aldrei svo sterk hjá 
mönnum, að ekki lifi allt af hjá þeim með fram 
undir niðri viðrkenning íyrir því, að frjálsraðdi sé 
til og að í rauninni beri því allir ábyrgð á fram- 
komu sinni i lifínu, verkum sinum, orðum siaum, 
hugsunum sínum, ábyrgð á því, hvort þeir eru 
vondir eða góðir. Jafnvel römmustu forlagatrúar- 
mennirnir, sem mannkynssagan veit af að segja, 
Tyrkir og aðrir, sem fylgja kenningum Múhameds, 
gleyraa frjálsræði sínu og raannanna yfír höfuð aldrei 
algjörlega. Það er blátt áfram ómögulegt. Þegar 
eg þá kallaði fslendinga forlagatrúarmenu, þá vildi 
eg með því að eins minna á það, að forlagahug- 
myndin hefði jafnaðarlega verið langt um ríkari hjá 
þeim sera þjóðflokki og einstaklingum, heldr en hug- 
mynd þeirra ura friálsræðið. Og við það vil eg þá 
nú bœta því, að hiin, þessi sérstaka þjóðernislega 
hugmynd þeirra um forlögin, hefír orðið svo rík, 
fengið svo mikið vald yfir hugum þeirra, að húu 
hefír stórvægilega og grátlega lamað allt þeirra 
framkvæmdalíf, heft allar þeirra framfarir, baðði 
llkamlegar og andlegar, deyft eða svætt almennings- 
viljann í frjálsræðisáttina. — Eg sagði áðan, að eg 
byggist við, að forlagaspursmálið gamla lifði enn í 
alþýðutali heima á Islandi. Eg er ekki orðinn þar 



71 

nógu kunnugr til þess, að geta staðhœft þetta. Ea 
iþótt einhver kœmi með þá upplýsing, að það væri 
uú dáið út á vörum aimennings þar heima, þá er 
það víst og roá óhœtt fullyrða, að forlagatrúin er 
enn þá langtum ríkari í hugum manna á islandi^ 
hefir miklu meira vald á lííi þeirra heldr en trúin 
Á fólksins eigið frjálsræði, með öðium orðum: að 
Islendingar þar heima eru hér um bil sömu íorlaga 
trúarmennirnir eins og áðr var. Og það er stórt 
«pursmál, hvort leiðtogar lýðsins all-flestir, embættis- 
mennirnir, blaðamennirnir og pólitísku mennirnir, 
^ð meðtöldum Ijósberunum islenzku i Kaupmanna- 
hofn, eru ekki enn þá meiri forlagatrúarmenn heldr 
-en nokkurn tlma alþýðan, Hin stœrstu framtíðar- 
mál, sem uppi hafa á íslandi verið í slðustu tíð: 
háskólamálið, frikirkjumálið og járnbrautarmálið, 
með þeim undirtektum, sem þau hafa fengið hjá 
mönnum, geta, að mér finnst, gefið ekki svo litla 
4>ending i þá átt. í öllum þessum málum liggr 
hugsan frá einstðkum mönnum um það, að œskile^t 
T^æri að breyta að meira eða mirina leyti straumi 
hins Islenzka þjóðiífs frá því, sem verið heflr um 
langa tið, veita honum inn í nýjan farveg. Og fyrir 
þessum einstöku mönnum hefir vafalaust vakað það, 
að þetta væri vissulega vinnanda verk. Enda tr 
enginn vafi á því, að þjóðlífsstraumrinn myndi 
stórum breytast, ef önnur eins mál fengi framgang. 
En allr þorri fólksins virðist algjörlega trúlaus í 
(þessu tilliti, algjörlega vonlaus um, að stórræði þes-^i 
nái nokkurn tíma fram að ganga; þjóðin í heild 
sinni sannfœrð um, að hennar eigið Ilf hljóti svo 
langt sem augað eygir fram í ókomna tímann eða 
jafnvel æfinlega að líða frara nærri því straumlaust 



72 

eiQS og lognmóöa í sama gamla farveginum. Og* 
þessi skortr á trú á það, aö breyta megi þjóðlirs- 
stefnunni eöa yflr höfuð að nokkuð verulegt yeröi 
við hana átt henni til umbótar, þessi vissa hj4 
mðnnum um það, að íarvegrinn sé óviðráðanlega 
ákveðinn íyrirfram af nauðsyninni og náttúrunni^ 
menn hljóti að láta hann eiga sig, hvort sem þeim 
líkar vel eðr illa, það er ekta islenzk forlagatrú. 

Ekki kœmi mér til hugar, þött eg vœrí þess 
ura kominn, sem eg auðvitað ekki er, að taka alla 
forlagatrú burt frá fslendingum. Þvi eins og eg 
þegar hefi lýst yfir er eg sjálfir forlagatrúarmaðr 
og býst við að verða það svo lengi sem eg lifl. — 
Bn þar á móti vildi eg, ef eg gœti, stuðlað að þvi^ 
nð landar minir beggjá megin Atlanzhafs fengi rétt- 
uri og íuUkomnari hugmynd um forlagaspursmálið 
tn þá,, er eg hygg að enn ráði mest "hjá almenningi. 
Eg vildi geta látið nýtt Ijós falla yflr þetta orð — 
forlðg^ Ijós þess eðlis, að forlagahugmyndin skýrðist 
og lagaðist hjá mönnura^ og menn svo út af þvi 
&tœði uppi í lifsbaráttu sinni með auknu fram* 
kvæmdaraflí, meira hugrekki, nýrri trú og von. 
Og með þetta í huganum réðst eg í það, að tala við 
ydr i þessum fyrirlestri um forlögin. 

Hvað liggr þá I þessu orði — orðinu forlög? 
Orðið sjálft, orðmyndin eins og hún m41frœðislega 
l'gfgr fyrir oss og Iltr út, ber það að nokkru leyti 
nieð sér. Orðið boðar þau tíðindi, að svo eða svo 
niikið af mannlegu lífl, einstaklingsliflnu og þjóða- 
lifinu, sé lafi:t út fyrirfram, áreiðanlega afmarkað 
og ákveðið fyrirfram, Orðið gefV greinilega sjálft 
i skyn, að svo eða svo stórt brot af æfisögu ein- 
stakra manna, svo eða svo stórt brot af sögu þjóð- 



18 

anna, og þá Ifka svo eða 8vo stórt brot af mann*. 
kynssögunni í hennar miklu allsherjar-heild, hljötl 
að veröa nákvæmlega eins og þaö verör, geti með^ 
engu móti fariö öðruvlsi en það fer, með öðrum 
orðum, að það sé fyrirfram ákveðlð. Og um allt 
þetta í líflnu oða sðgunni, sem óhjákvæmilega hlýtr- 
8vo að fara, en getr ekki farið öðruvísl, segjun^ 
vér með réttu, að það liggi fyrir eða hafl ttk upp* 
hafl legið fyrir Allt það, sem i þessum skilningfi 
liggr fyrir í lifinu, það eru að sjálfsögðu forlög.. 
Maðrinn er vitanlega að nokkru leyti heyrandi til 
ríki náttúrunnar. Hann er það að þvl leyti, semi 
hann heflr jarðneskan líkama, heflr jarðneskt Ilk- 
amslíf. Og út af því, að svo stendr á fyrir honum^. 
taka að sjálfsögðu ákveðin forlög við honum um. 
leíð og hann kemr inn i tilveruna, tæðist inn 1 heim 
þennan. Llkamslíf hans er háð ákveðnu lögmáli,. 
sem hann nauðugr viljugr verðr að hafa yflr sér 
og hlýða svo lengi sem lif hans, þetta jarðneska» 
er til. Það liggr fyrir honum nokkuð alg]örlega á- 
kveðið út af því, að hann þannig er eins og einn 
partr, eitt dáHtið brot, af náttúrunni. Það liggr 
tyrir honum að hafa Ilkamsliflð sitt undir náttúru- 
lögmálinu. Það er auðvitað óákveðið, algjörlega 
óvíst, margt og mikið viðvlkjanda líkamslífl ein- 
staklingsins, hvernig það kann að leiðast út, hve 
lengi það kann að halda áfram, hvort það nær 
ftiUkomnum þroska eða ekki, o. s. frv. Alveg eins 
og með hvert annað einstaklingsllf í ríki náttúrunn- 
ar, llf þess eða þess dýrs, þeirrar eða þeirrar plöntu. 
£n hitt er áreiðanlega vist, að svo lengi sera hin 
jarðneska œfl roannsins heldr áfrara er hann í lik- 
amlegu tilliti háðr ákveðnu náttúrulögmáli. Það er 



74 

-óhjáRvæmilega hans forlög, Og svo liggr það þá 
lika fyrir honum samkvæmt sama lOgmáli að deyja 
innan lengri eða skemmri tíma; og maðr veit, að 
þó að dauðastund hins einstaka manns sé visSy 
íþá er ákveðið tímatakmark til, sem ekkert 
farðneskt raannlíf getr komizt út yflr. En 
i)egar monn tala um forlög, þá er yflr höfuð átt við 
nokkuð annað og meira en þetta, er snertir mann- 
inn að því leyti, sem hann heflr jarðneskan líkama, 
eða að því leyti, sem hann stendr inni i ríki nátt- 
úrunnar. Hugsanin er sú, að maðrinn sé forlögum 
háðr einnig að því leyti, sem hann er siðferðisleg, 
^ndleg vera, að það liggi það eða það fyrir mann- 
inum með tilliti til hins andlega llfs hans. O^ það, 
sem eg vildi leitast við að gjöra mönnum Ijóst, að 
svo niiklu leyti, sem það var ekki Ijóst áðr, er eín- 
mitt það, að þessi hugsan væri ekki gripin úr lausu 
'lofti, heldr óraótmælanlegr virkilegleikr, áreiðanlegr 
og mjög árlðandi sannleikr. í bókinni »Natural 
Lawin theSpiritual Worldc gjörir Henry Drummond 
prýðilega grein fyrir því, hvernig náttúrulögmálið 
ræðr 1 hinum andlega heimi, sýnir fram á það, að 
sama guðlega lögmálið ráði, að þvi er kemr til hins 
andlega lífs mannanna og náttúrulífsins. Og þegar 
■um forlögin er að ræða, þá má greinilega sjá, að 
^au ná til mannsins ekki að eins að því leyti, sem 
bann cr partr af ríki náttúrunnar, heldr og að því 
leyti, sem hann stendr inni I andans riki, er andleg 
vera, heyrir til hinum andlega heimi. Forlögin ná 
að vissu leyti yflr allt mannlífið, neðan lir náttúru- 
líflnu upp til hins æðsta andlega lífs, fyrir þá sök, 
að gjörvallt Ilflð írá þess fyrstu byrjan og þess ó- 
íullkoranustu raynd lengst niðri 1 heimi náttúrunnar 



76 

t:il þess mestu og dýrðlegustu fuIIkomnuDar í guös, 
TÍki er háð eilífu, óraskanlegu, guðlegu lögmáli. Oi?. 
•það, sem fyrst og fremst heitir forlög, er þá einmitt 
þetta guðlega lögmál, sem mannlifíð er undir lagt.; 
Það nær enn þá lengra en til náttúrulílsins og hins 
andlega lífs, þetta guðlega lögmál. Það nær svo 
langt sem augað eygir. Það nær ekki að eins til 
lífstilverunnar, heldr og inn í ríki hinna dauðu, út 
yfir hina dauðu náttúru gjörvalla. Eínnig hún er 
sama guðlega lögmálinu háð. En {)ad atriði kemr 
oss i því sambandi, sem nú er aðallega um að ræða^ 
mjög litið við, þarf ekki eiginlega að takast hér 
tneð inn í reikninginn, ekki nema að því leytl, að 
|)að getr orðið til þess, að minna oss á, að hið gqð- 
lega allsherjar-lögmál, sem allt sköpunarverkið er 
háð, innibindr í sér bæði lögmál lítsins og dauðans, 
^r undir eins og æfinlega lögmál bæði til lífs og 
■dauða. Maðrinn, jafnskjótt og hann er orðinn til, 
•er að sjálfsögðu lagðr undir þetta lögm^I; það eru 
hans óhjákværaileg forlög. Hvort sem hann gengr 
út í lífið eða dauðann, þá er.lögmálið, þetta sama 
:guðlega, óbreytíiiilega, eilífa, yfir honum. 

Vanalega er nú nokkuð annað og nokkuð epn 
þá meira lagt í forlagahugmyndina heldr en þetta, 
«em nú var tekið fram, þetta, að fast ákveðið yfir- 
oáttúrlegt lögmál ráði mannlegu Ilfi. Menn tala um 
forlög í þeim skilningi, að lífið hljóti að fara, n4- 
kvæmlega eins og það fer. Og í þvl efni er. alveg 
vafalaust eitthvað mikið satt. En að menn geti þar 
fundið sanuleikann er einmitt undir þvl koraið, að 
munað sé eftir þessu allsherjar-Iögmál;, sem lifið er 
háð. Ef því er gleymt, þá verðr ekkert vit í for- 
lagahugmyndinni. Menn fara þá að trúa á blínd 



7(5 

Mög. Eöa Iffstllveran verðr í huguin manna að f- 
^i^yersíl^guÐQ undravef, sem til er orðinn fyrir eitt- 
hvert yðrbeimslegt gjðrræSisafl og saman stendr af 
tómum tilviljunum eða hendingum án nokkurs eOIi- 
legSy skiljanlftgs eða akynaamlegs aamanhangis. Þa^ 
er ekki með nokkru móti unnt að handsama for- 
lagabugmyndina undir þessum kringumstœðum. 
Hún sleppr út úr greipum manns eins og kvikasilfr^ 
sem látið er laust i lófa manns. En þegar þvi er 
fðstu haldið, að fast ákveðið lOgmál ræðr lífstilver-^ 
unni, þá bverfr allt gjörræði úr íorlagabugmyndinni,, 
og þá fyrst verðr unnt að bandsama þessa hug- 
mynd. Og þvi lengr sem maðr virðir baua þannig- 
afmarkaða fyrír sér, þvi Ijósara verðr manni þad,. 
«ð það má nota hana eins og ákveðna stœrð i 
stœrðafrœðinni til þess að reikna með benni út svo 
og svo mikið 1 sögugangí mannkynsins. Af því að 
mannkynssagan leiðist ekki tram af bendingum eða 
handabóíi, heldr eftir föstum Iðgum, þá má að all- 
miklu leyti fyrirfram ákveða, hvernig fara muni á. 
þeim og þeim staðnum, hjá þeim eða þeim mann- 
flokknum á ókominni tíð. Það má, með öðrum orð- 
um, til stórra muna vita fyrir forlög manna, segja 
mönnum fyrir, hvað fyrir þeim liggr. Þegar ákveð- 
iu blessunarskilyrði eru fyrir hendi, þá er það á- 
relðanlega vist, að mannlifið muni vel og farsællega 
leiðast út. Og þegar aftr á móti önnur skilyrði, sem 
þeim eru gagnstœð, eru fyrir bendi og ná að verða 
ráðandi yfir mannliflnu, þá er það jafn vist, að eymd 
og óblessan liggr 6hjákvæmilega fyrir því Ufi. Af 
reynslu liðinna alda getr maðr vitað þetta. Og þd 
a) mann vantaði þekking á þeirri reynsiu, þ& gœti 
maðr vitað það samt fyrir vitnisburð guðs í binuop- 



77 

ÍDberaða orði hans. Svo hin tvennskonar llfsskilyrM 
'eiga að geta verið oss öllum kunnug. Og með þau 
i huganum jafnframt vissunni ura það, að líild er 
lögmáli háð, má stórkostlega mikið segja fyrir for- 
Iðgunum viðvíkjanda. Menn tala um þjóðarsin* 
kenni, benda á sjerstaka eiginlegleika, sem sú og 
sú þjöðin hafl, ákveðin af brigði á hennar »karakter«, 
^ðlisafbrigði, sem að meira eða minna leyti greini 
hana frá hverri annarii þjóð. Hvað skyldi hafa 
ráðið slikum eínkennum? Vitanlega einmitt það^ a5 
einstaklingslifin, sem fœddust hjá ^þeirri og þeirri 
Í>jóðinniy fengu sinn sérstaka, einkennilega umheim, 
-eT settu þetta ákveðna mót, þennan auðþekkta 
«timpil, á þessi lif. Af þjóðerniseinkennunum cr 
•ekkert eins skýrt eins og tungumálin. Það er fyrir 
fram ákveðið, að þeír, sem foeðast og alast upp 4 
Bretlandi eða hér i Norður-Ameriku, verða ensku- 
talandi. Þeir, sem fœðast og alast upp á Italiu, 
mæla á tungu þess lands. Og fyrir þessum fáa 
hræðum, sem neínast íslendingar, liggrþað að sjálf- 
sögðu, að tala islenzku, út af þvi að þeir eru á is- 
Sandi fœddir. Þetta með tungumáUn svona fyrirfram 
ákveðin fyrir þann eða þann þjóðfiokkinn — þaðor 
vitanlega greinilegustu forlög. »Þvi læra börnin 
roáliðy að fyrir þeim er baft«. Þau læra það alveg 
ósjálfrátt. Umheimrínn stimplar það inn i sálir 
l^eirra, og svo streymir það fram af vörum þeirra. 
Þau geta ekki látið vera að læra það. Og nákvœm- 
lega eins festast allar aðrar þjóðareinkunnir •víð 
menn, eru búnar að meira eða minna leyti að setja 
& þá ákveðið mark áðr en þeir vissu af því, leiða 
iifíð þeirra inn i ákveðinn farveg áðr en þeir hðfðu 



78 

vit á að gjöra sér nokkra eiginlega grein fýrir sinnl 
éigin lifstilveru eða sinum persónulegu llfsástœðuni. 
£n enn þá lengra en til þjóðerniseinkunnanna 
tiœr lögmál það, sem hér er uni að ræða. Mér 
koma til hugar tveir brœðr, sera nú eiga heima 
hvor í sinu landi, en hvorugr þó í þvi landi, þar 
sem vagga þeirra stóð. Þeir eru nú báðir íuUtiða 
menn, algjörlega komnir út I llflð, og hin andlega 
8tefna hvors um sig, eftir því sem virðast má, fast 
ákveðin. Annar þeirra er nú kaþólskr prestr. Hinn 
cr leikmaðr tilheyrandi trúarflpkki Únftara. Báðir 
vel gefnir og vel metnir menn, Foreldrar þeirra 
heyrðu lútersku kirkjunni til, enda Attu þau heima 
i landi, sem kallað var og hefir um langan aldr ver~ 
ið kallað al-lúterskt land. Það sýndist þannig eins^ 
og fyrirft-am ákveðið, að lúterska kirkjan myndi 
verða hið andlega framtíðarheimkynni hinna tveggja 
sona. En faðirinn dó frá börnunum ungum, og sér- 
stök atvik, sem hér þarf eigi frá að skýra, leiddu 
til þess, að móðirin lét syni sfna frá sér. Annar 
var fenginn kaþólskum manni og gegnura hann ka- 
þólsku kirkjunni til uppeldis í öðru landi; og út af 
því atviki varð hann að þvl, sera hann nú er orð- 
inn. Hinn komst í fóstr til gáfaðs manns, sem ver- 
ið hafði vinr fOður hans. Og þessi fóstrfaðir elskaði 
drenginn eins og sinn augastein, En af þvi að hann 
var ákveðinn skynsemistrúarmaðr, þá hneigðist lika 
uppeldi það, er sveininura veittist, í sörau átt, burt 
frá kristinni kirkju og kristilegri lífsskoðan, Og 
fyrir þetta skynsemistrúar-uppeldi er þessi sonrinn 
orðinn það, sem hann nú er. Þeir halda hvor um 
sig þessara tveggja brœðra þjóðerni sínu að all- 
miklu leyti, en þeir ganga með nýjar lífsskoðanir,. 



79 

að því er til trúarinnar kemr, og með sína lífsskoð^ 
anina hvor þeirra. Þeir voru þegar í œsku hrifnir 
út úr umheimi þeim, er þeir höfðu flutzt inn í með^ 

. fœðingunni, fengu hvor um sig nýjan umheim utan 
um lifið sitt, og eiga nú íyrir bragðið í andlegu til- 
liti heima eins og hvor í sinni veröld. Og þessi 
forlög þeirra hefði með nærri því fullkominni vissu 
mátt segja fyrir undireins og það var vitanlegt, i 
hvaða hendr þeir voru látnir í œsku þeirra. 

Þetta getr minnt oss alla á það, hve dœma- 
laust mikla þýðing barnauppeldið hefir og hefir æfin- 
lega hatt í gegn um alla mannkynssöguna. Eftir 
því, sem mannssálin mótast af umheiminum, sem 
næst liggr í œskunni, eftir þvl skapást yfir 
höfuð að tala framtiðar-forlögin. Oft má á vorri 
tið heyra raddir frá mönnum, sem gjöra kröfu til 
þess að vera vel upplýstir og frjálslyndir, í þá átt, 
að það sé rangt og ófrjálslegt og syndsamlegt af 
kirkjunni að taka barnssálirnar fyrir meðan þær 
enn eru óþroskaðar og ósjálfstæðar til þess að troða 
inn í þær trúarkenningum kristindómsins. Ef þess- 
ar sálir, þegar þær eru komnar til vits og ára, 
vilji aðhyllast Ilfsskoðun þá, er felst 1 hinum kristnu 
frœðura, þá sé auðvitað ekki neitt um það að tala. 
Það verði þá á þeirra ábyrgð, — þeim sjálfum ann- 
aðhvort til góðs eða ills. En það sé hrein og bein. 
óbœfa að taka svona fram fyrir hendr hinnar upp- 
vaxandi kynslóðar í þessu tilliti. Af eigin frjálsum 
vilja eigi menn sjálfir, þegar þeir sé því vaxnir, a^ 
ákveða sína eigin trú. En með þessu lagi, sem 
kirkjan hafi, sé menn áðr en þeir af viti sviftir frjáls- 
ræði sínu, leiddir inn í kirkjuna sjálfum sér óafvit- 
andi eins og ánauðugir þrælar. Það lætr býsna. 



80 

^enDÍlega i eyrum, þetta. En það er þó ekki anÐ* 
að en heimskulegt munnflapr, frelsisglamr, sem eng- 
a.r skynsemisástæður beflr við að styðjast. Þvi þeg- 
ar að er gætt, þá kemr það brátt l Ijós, að hvert 
einasta barn hlýtr að verða fyrir einhverjum ábrif- 
«um frá mönnum þeim, er næst þvl standa, að um- 
heimrinn er búinn til svo og svo stórra muna að 
móta það i andlegu tilliti áðr en frjálsræði þess 
kemr til greina eða tekr við stjórninni. Barnss&lin 
getr ekki, hversu fegnir sem menn vildi, varðveitzt 
eins og óskrifað spjald, Umheimrinn ritar þar œfín- 
lega eitthvað á« Og þar sem það er algjörlega \iBt, 
iþá er það ekki nema eðlilegt og alveg sjálfsagt, að 
'|)eir, sem að börnunum standa^ kappkosti að innræta 
þeim sem allra fyrst það, er þeir hafa hugmynd 
"^um að helzt megi verða þeim á ókominni æfi tíl 
blessunar. Núveit kirkjan ekki aí neinueins heilsu- 
samlegu fyrir mannliflð eins og orði kristindóm8in& 
Hún veity að í þvi einmitt er sáluhjálpin fólgin. Og 
er þá ekki mikið að íurða sig á því, að hún gjörir 
Bér far um að halda þessu orði sem fyrst að barn- 
inu. Hún veit, að ef geymt er svo og svo lengí 
að rita liknarstafl guðs orðs á spjald barnssálarinn- 
ar, þá eru allar llkur fyrir því, að heimrinn og van- 
trúin verði áðr búin að rita þar sinar óbeillarúnir. 
Þvi komist þessi slðar nefndu stórveldi að með sin- 
ar rúnir, þá er langliklegast, að framtlðar-forlög 
barnsins sé þar með ákveðin. Og enginn vafl er 
-á þvl, að þeir sem aðra Ilfsskoðun hata en hina 
kristilegu, hugsa að slnu leyti alveg eins, að þvi er 
snertir uppeldi sinna eigin barna. Þeir hafa það 
llka I meðvitundinni, að stefna sú, sem mannllfið 
fær á fullorðins aldrinum, fari jafnaðarlega lang-mest 



81 

^ftir ástœðum þess og umheimi 1 oeskunni. Qott 
barnauppeldi er andleg yotrygging á framtiOarllfl 
Tnanna^ hin mesta og áreiðanlegasta, sem fengizc 
getr. Þeir, sem gengið hata i eitthvert svo kallad 
lífsábyrgðarfélag, vita^ að það er stór munr á þvi, 
livort maðr er ungr eða gamall, þegarhann á þenn- 
^n hátt leitar tryggingar á lifi sinu. Það er tiltölu- 
lega mjög létt að fullnœgja skilyrðum lifstrygging- 
^arinnar, ef byrjað er á þvi á ungum aldri, i saman- 
burði við það, ef á því er fyrst byrjað eftir að maðr 
^r orðinn svo og svo roskínn, Og vitanlega eru 
lifsábyrgðarskilyrðin ekki sett af félögum þessum 
^f handahófi, heldr hnitmiðuð niðr eftír nákvæmum 
og eðlilegum útreikningi. FélOgin vita, með öðrum 
orðum, stórkostlega mlkið fyrír um forlög manna, 
S^tsL sagt bæði sér og öðrum fyrir með áreiðanlegri 
vissUy hve mikil eða hve litil dauðaáhætta vofiryflr 
mönnum á því og því aldrsskeiði. Og eftir því haga 
þau útreikningi sinum með tilliti til skilyrða lifsá- 
byrgðarinnar. En sama lögmálið ræðr einnig að 
i)vi, er snertir líf manna í andlegu tilliti. Eftir þvl, 
sem lengr liðr á mannsæflna, eftir þvi vex hættan 
meir og meir fyrir því, að hið andlega lif mannsins 
-geti ekki orðið votryggt. Súvotrygging þá eðlilega 
langauðveldust á ungum aldri. Óg slik votryggin;? 
^ða lifsábyrgð á þá auðvitað að geta fengizt með 
góðu og vitrlegu barnauppeldi. 

En út af lífsábyrgðinni minnist eg þá Ilka þess, 
að það stendr ekki á sama, hvar á fanettinum eða í 
mannlegu félagi maðr er staddr. Það vofir meiri 
dauðahætta yfir mönnum á einu ákveðuu svæði hér 
i þessu landiy þar sem gula >pestin« svo kaliaða 
Á heima, sunnarlega i Bandarlkjunum, heldr en 
Aldamót V. 6 



annars staðar 1 landinu. Eins meiri dauðabætta & 8J6 
Iteldr en á landi. Meiri dauðahœtta fyrir hermenD 
á striðstimum heldren þá, semekkert hafa af hern- 
aði að segja. Enda taka Ilfsábyrgðarfélögin þetta allt 
fullkomlega til greina. En að sama skapi er þá 
lika hið andlega lif manna i meiri og minni bættu 
á hverjum aldri, sera vera skal, eftir þvi, sem meiri 
cða minni voði i andlegum skilningi vofir yfir þeim 
cða þeim staðnum, þvi eða þvi byggðarlaginu. 

Fyrir 11 árum átti eg um fjögra ára tímabíl 
heima 1 Seyðisflrði, einni alþekktustu AustQarða-sveit- 
inni á íslandi, Og meðan eg dvaldí þar, kom þar 
fyrir slys eitt voðalegt, sem eg gleymi aldrei. Það 
var snjóflóð, sem kom úr hinu hengiháa og snar- 
bratta fjalli Bjólfstindinum fyrir ofan Öldu-kauptún- 
ið við Qarðarbotninn, braut niðr hús, þeytti mönn- 
um og munum út á sjó og varð tveimr börnum að 
bana. Sumir þeirra, er lentu í voðanum, björguðust 
af með mestu nauðum, að þvi er virðast mátti, á 
yflrnáttúrlegan hátt. Hin megnasta ógn og skelfing 
fyllti huga almennings út af þessum hræðilega at- 
burði. Þetta var um miðjan vetr árið 1882». Ákveð- 
ið hafði verið eigi löngu áðr, að koma upp almenn- 
um barnaskóla íyrir sveitina, og skyldi hann ein- 
niitt standa þar á Öldunni, með þvi að þar var flest 
fólk saman komið. Og um sumarið áðr en slysið 
vildi til hafði ofr-lítil byrjun verið gjörð til stein- 
undirstöðunnar undir þetta skólahús. En það var 
einmitt á þeim bletti, þar sem meginstraumr snjó- 
flóðsins œddi yflr. Hugsanin var sú, að halda bygg- 
ingunni áfram á næsta vori. En eftir að snjöflódi^ 



1) 13. Janúar. 



8B 

^ar íalliö, fór sumum að koma til hugar, að iskyggi- 

le^ værí, eftir þvi sem nú var fram komið, að 

bafa skólahúsið á þessum stað, og vildu, að skift 

vœri um skólastœði. En aftr voru aðrir, sem ekki 

sýndist nein hætta á ferðinni, þó að skólinn væri 

látinn standa þar sem upphaflega hafði verið ákveð- 

ið. Þeir héldu, að þetta snjóflóð hefði að eins verið 

hending, sem engin ástœða væri að taka til greina^ 

l>að þvi fremr, sem enginn þóttist, að minnsta kosti 

ekki með neinni vissu, muna til þess^ að áðr heíði 

snjóflóð komið fyrir einmitt á þessum stað. Byggðin 

á þessu svæði vtír nú reyndar ekki^nema fárra ára- 

tuga gömul. Og þó að snjóflóð hefði fallið þar áðr 

en byggö hófist, þá myndi því naumast hafa veri5 

veitt nein eptirtekt, eða það myndi brátt hafa 

gleymzt mönnum. En þetta var ekki tekið með i 

reikninginn af mönnunum, sem vildu, að skólinn 

stœði þar sem einu sinni var ákveðið. Engu að siðr 

neyddist þó sveitarstiórnin til að taka kvíðboga 

hinna mannanna til greina að svo miklu leyti, a5 

stefnt var til almenns sveitarfundar um vorið til a5 

heyra almenningsAlitið i þessu máli og breyta um 

skólastœði, ef meiri bluti atkvæðisbœrra sveitar- 

manna óskaði. Fundrinn var mjög Qölmennr, þvl 

skoðanirnar voru mjög skiftar og menn af hvorura- 

tveggja flokknum ákaflega heitir fyrir máli sinu. 

£n atkvæðagreiðslan féll þannig, að þeir, sem vildu 

skifta um stað, og þeir, sem vildu halda gamla stœð- 

inu í snjóflóðsfarveginum, urðu jafhmargir. Og það^ 

sem merkilegast var af öllu, var það, að það fólkið^ 

aem mest hafði haft af hinum nýafstaðna voða að 

segja, fólkið, sem verið hafði næst hættunni eða 

jafnvel inni i hættunni, þaðgreiddi flestallt atkvæði 

6'» 



84 

xneö þviy að skólinn skyldi reiatr á hinum upphaf- 
lega stað. Skólinn var nú samt fluttr á annan 
betri og óhultari stað, þar sem hann mér vitanloga 
stendr enn. Sá, sem nú segir yör þessa sögu, stýrK 
f undinum. Og þar sem atkvœðin féllu jafnt me5 cg 
móti umskiftum á skólastoððinu, kom þaö til haiis 
kasta að ráða úrslitunum með atkvæði sinu. Haiin 
greiddi atkvœði með þvl, að hœtt væri viö g^amla 
Bkólastœðið. En á þriðjavetri eftir þetta^ fellr nýtt 
«njófljóð hér um bil nákvœmlega yfir sömu stoðv- 
arnar þar á öldunni, en enn þá miklu stórkostlegra 
og voðalegra en hið fýrra. Það tók með sér nœrrí 
|)vi hálfan þriðja tug maDnlífa* íyrir utan svo og 
«vo mikið eignatjón; sem mér er ekki vel kanÐugt 
um, með þvi að eg var þáánýkominn hingaðvestr 
til Ameríku. Heíði SeyðisQarðarskóIinn verið upp 
hyggðr á gamla grundvellinum; þá hefði þetta n^a 
flóð tekið hann með sér og sópað honum eins og 
HllvL öðru á þeim bletti út á sjó i algjöra eyðilegg- 
ing. Og það hefði verið þeim mun sáfgrœtilegra 
fyrir þá sök, að þau forlög mátti hjer um bil með \ 
vissu segja tyrir. — Eg býst við, að yðr öllum finn- | 
ist mikið til um blindni Seyðfirðingannay sem greíddu | 
atkvœði með því, að skólinn þeirra væri byggðr í 
farvegi hins nýfallna snjóflóðs. En ekki var nú s& 
blindni neitt meiri heldr en jafut og stöðugt befir 
komið fram í mannkynssögunni. Menn eiga kost á 
að sjá svo og svo mikið aí yflrvofandi hættum, lik- 
amlegum og andlegum, og láta sér þó ekki decta I 
hug að flýja eitt fótmál burt undan þeim. Menn 
^mist trúa á tómar hendingar og tilviljanir, eða 



1) 18. Febrúar 1886 

2) 24 menn misstu lifid. 



86 

menÐ halda sjer rigbundmim við hina gömlu setning^ 
Að eÐginn megi Rköpum renna, eöa menn hugsa bók- 
staflega ekki neitt. 

Þjóðllf Yors kæra föðurlands íslands hefir um 
langan aldr haft og hefir enn nokkuð á bak vi5 
Big, sem þvi stendr fullt eins mikil hœtta af eina 
og SeyöisQarðar-Öldunni af Bjólfstindinum. Það er 
eitt andlegt fjall, sem segja má að sé nokkurskonar 
bakjarl gjorvalls lifsins i landinu, mjög háreist, álitlegt 
og tignarlegt fjall, sem i fljótu bragði getr virzt dœma- 
laust hentugr og heppilegr skjólgarðr fyrir menn- 
iDgarakrinn Islenzka, tryggr og traustr varnarmúr 
til þess að halda heimsku- og hleypidómum burta 
flrá þjóðinni. En þegar betr er að gáð, þá á eng- 
um aö geta dulizt, að þetta fjail er þannig vaxið, 
að úr þvi hljóta þá og þegar að koma eyðileggjandi 
andleg snjóflóð og falla yfir svo að segja hvern ein- 
asta blett af hinni islenzku byggð. Það er eins aug- 
sýnilegt, þetta, fyrir hvern, sem 1 andlegu tilliti er 
kunnugr islenzkum landsháttum, eins og það er 
augsýnilegt fyrir hvern, sem kemr af landi eða sj6 
A SeyðisQörð, aö Bjólfstindrinn ógnar Öldubyggðinni 
sí og æ með voða og grandi. Þetta andlega fjalU 
sem eg á við, er Eaupmannahafnar-menntan íslend- 
inga. Það er vitanlegt, að allir æðstu embættis- 
mennirnir á íslandi hafa gengið á Eaupmannahafn- 
ar-háskóla, sótt sína æðstu menntan og aðalmenntan 
At tíl höfuðborgar Danmerkr. Þessir menn ráða að 
sjálfsögðu yfir höfuð að tala menntastraumnum, sem 
flýtr 1 gegnum þjóðllfið og ber það áfram. Skólarn- 
ir islenzku hér ura bil algjörlega i þelrra höndum, 
f^ frá þeiro, þessum islenzku skólum, eingöngu hafa 
állir hinir embættismennirnir, sem ekki hafa á 
danska háskólann gengið, menntan sína. Getr því 



8« 

enginn neitað, að Eaupmannabafnar-menntan tsleud- 
inga sé hinn eiginlegí bakjarl bins íslenzka þjóðlifs. 
Hinu kynni sumir beldr vera freistaðir til að neita, 
að nokkur bætta voíl yfir þjóðlífinu út af því ástandi, 
að nokkuð þurfi að kvíða fyrir andlegum snjöflödara 
trá þvi báa og göfuga fjalli. En mér finnst það 
ætti bverju mannsbarni með fuUu viti að vera aog- 
sýnilegt. Til þess þarf engin spámannsgleraugu, 
enga yfirnáttúrlega ófreskisgáfu. Til þess þarf ekki 
annað en minnast þess, bvers eðlis sá menningar- 
atraumur befir yfir böf uð að tala verið, sem land og 
lýðr befir nú í langa tið fengið til sin úr þeirri átt, 
og þá um léið og ekki s(zt, af bvaða anda þeir tala, 
Kaupmannabafnar-íslendingarniry sem nú á yfir- 
standandi tið aðallega bafa orðið. Þeir, sem lesið 
hafa »Sunnanfarac, geta vist ekki verið I miklom 
vafa um það, bver sá andi er, sem lengst af hefir 
ráðið í því blaði. Eg býst við, að þér munið vilja 
einkenna þann anda með þvi að kalla bann van- 
trúaranda. En það befir stundum vissulega nokkuð 
enn þá meira vakað fyrir þeim, sem i það blað 
hafa belzt ritað, beldr en það að gjöra út af við 
kristna trú og kristilegt trúarllf bjá þjóð vorri. Hið 
tmga skáld, Þorsteinn Gíslason, sem blaðið bafdi um 
tlma á slðasta ári íyrir millíbilsritstjóra, sýndist jafn- 
vel sáróánægður með það ástand i menningarlifi 
þjóðanna I beiminum, að allir skuli ganga uppréttir, 
og telja það ómissandi spor til framfara mannkyns- 
ins, að menn fœri nú aö gangá á Qórum fótum, og 
þá llklega eta gras með dýrum merkrinnar eíns og 
ííebúkaðnesar forðum. Þetta virðist benda á meira 
en það, er vanalega er kallað vantrú. Og það ad 
annað eins skuli koma fram i aðalmálgagni uútiðar 



87 

^jóðmeuDÍngarÍQDar Islenzku, má yirðast all-skýrt 
^lmaDDa teikD, all-augljós vottr þess^ að margt muDÍ 
^úa í þokuDDÍ uppi á f jalltiDdi hins íslenzka raonnta- 
tifSy sem ástæða er til að œtla, að leitt geti ógæfu 
og eymd, reglulega ill örlög, yfir þjóðina í framtlð- 
inni. Blað það, er hér er um að rœða, hefir di& 
reyndar i allra siðustu tíð lýst yfir því, að það muDÍ 
framvegis ekki leyfa þeim, er í það rita, að flytja 
|)ar DeiD þvílík vaDtrúarerÍDdi, með þvi að þjóðÍDDi 
TnuDÍ íremr vera Dauðsyu á mörgu öðru eu Dýjum 
trúarbrögðum. Og er sú yflrlýsiDg þakkarverð. En 
^ sama tlma byrjar »EimreidÍDc, aDDað IsIeDzkt 
ineDDÍDgarmálgagD, að koma út þar i EaupmanDa- 
Íöfn. Og hvernig sem prógraram þess kann nú að 
verða í framtíðÍDDÍ, þá er það eftirtektarvert, að þaö 
tieilsar upp á ísIoDdiDga i fyrsta heftÍDu með tveirar 
vaDtrúarseDdingum 1 Ijóðaformi frá vini vorum Þor- 
«teini Erlingssyni; svo auðsætt er, að guðleysisandi 
^eirra KaupmanDahafDar-ísIeDdiDgaDDa er alls ekki 
Af baki dottÍDD og hefir ekki orðið í DeÍDum vaDd- 
ræðum raeð að láta opinberlega til siu heyra, þó- að 
>SunDaDfari« hafi fuudið til þess, að Dóg sé í því 
blaði koraið af svo góðu og hafi ákveðið, að úthýsa 
fdikum boðskap i framtíðÍDDi. Allt boDdir þaDDÍg á, 
^ð hÍD andlegu snjóflóð muni halda áfram að koma 
yfir þjóðlif ísIaDds fraravegis eins og verið hefir I 
liðinni tið. Ástæðurnar eru hinar sörau og áðr; 
Qallíð hið andiega, vizkufjall islenzka þjóðlitsinSy 
stendr kyrrt i slnum gömlu sporum alveg eins og 
Bjólfstindrinn fyrir ofan byggðina á Fjarðaröldu. 
Og svo lengi sem menn flýja ekki undan því fjalli 
eru fraratiðarforlögin greinilega ákveðin. 

Það vill svo vel til, að einn KaupmannahafÐar- 



Islendingurinn, dr. Jón Þorkelsson, ritstjóri »SuÐn« 
a\nfaFac, heflr mjög skilmerkilegi^ bent þjóð vorri & 
það, hve mikið tjón ísland hafi á liðnum tíma beðí& 
at' Hafnargöngum íslenzkra námsmanna. Hann kono 
tneð þær bendingar í sambandi við báskólamálið^ 
Það var mjög heppilegt, að þœr bendingar skyldi 
koma einmitt úr þeirri átt. Þvi Ilklega verðr eng- 
iun til að brigzla honum um, að hann sé einn af 
þessum þröngsýnu og ofstækisfuUu kirkjumönnum. 
Nei, það voflr virkilega hœtta yflr landi og lýð út 
al þeirri lífsskoðan, sem íslendingar jafnt og stöð- 
ugt sœkja til Kaupmannahafnar, enda getr blindr 
maðr nærri þvi séð ávextina 1 öllum áttum og & 
öllum stiguro híns íslenzka þjóðarlifs. Fyrir skðmnia< 
kom út söngbók nokkur frá stúdentafélaginu i Reykja- 
vík, sem nefnd hefir veriö ^brennivínsbókinc, og er 
það Ijómandi sýnishorn af anda þeim, sem ráðandr 
vT meðal menntamannanna islenzku, er tilheyra þeim 
t'élagsskap. Það, að annað eins blóm skuli hafa 
^etað sprungið út i hlaðvarpa nútiðarmenutunarinn- 
^r íslenzku, er vissulega mjög iskyggilegt timanna 
toikn. Bók þessi á naumast sinn lika 1 bókmennt- 
vm heimsins á yfirstandandi tíð. Osr mér finnst 
niönnum œtti að vera auðgefið að geta sér i vonim- 
íKV út af öðru eins, þótt lítið og óraerkilegt kunni að 
virðast, hvaða forlög liggi fyrir þjóðllfi því, sem inn- 
blásið er þvíllkum menntaanda. Eg legg enga að- 
aláherzlu á »brennivins«ilöngunina, sem kemr fram^ 
1 þessari bók; hún getr verið sök sér. Aðalatriðið- 
er léttúðin og óskammfeilnin og heimskan og >ni- 
hilistac-hugsunarháttrinn, sem ræör í bókinni og 
sem hinir ungu menntamenn eru með þessum söng- 
um að syngja ínn í þjóðina. Og enginn vafi er á. 



þvi, að þessl apdi er inn i menntalifið í hðfuðstalV* 
Islands beinlinis eða óbeinlinis kominn frá Eaup^ 
mannahöfn, þar sem vitanlega stúdentaliflð islenzk^. 
þar stendr á. bak við skólamenntanina alla i Reykja^ 
vík, eins og þegar er á drepið. Vel veit eg það^ 
aö islenzk þjóðernistilflnning hefir að sumu leyti alU 
™Jðg glœðzt fyrir vistarveru islenzkra námsmanna. 
fjarri föðurlandi þeirra úti i Eaupmannahöfn. Eu 
bæði er það, að*sú glœðing hefði átt að geta fengizt. 
á annan hátt, og að minnsta kosti þarf ekki nú 
lengr að sœkja hana þangað. Og i annan Rtað heflr- 
tjón þaðy er þjóð vor heflr haft upp úr þessum Hafn- 
argöngum, verið svo mikið, að það heflr margvegið- 
upp á móti öllum slikum hagsmunum. 

Mér getr ekki betr sýnzt en að það standi 
dœmalaust likt á fyrir íslandi nú eins og Aþenu- 
borgarmönnum á einu skeiði fornsögu þeirra lengst. 
aftr á öldum. Þeir áttu að greiða Minos konungi i 
Kritey skatt, og skattrinn var fólginn i þvi, að ni- 
unda hvert ár skyldi þeir senda honum heilan hóp 
af sinum efnilegustu ungmennum. Og þegar ung-1 
mennin voru þangað komin, voru þau látín inn 
vðlundarhús nokkurt þar á eynni, þar sem ferlíkl 
eitt, að nafni Minotárus, hálft maðr og hálft naut, 
hafðist við. Enginn mennskr máðr gat ratað út úr 
þessu völundarhúsi, ef hann komst þar inn; og lá. 
þá ekki annað fyrir honum en að verða uppetina 
af ófreskju þessari. Enda kom lengi vel engina 
aftr af þessum ungu Aþenumönnum, sem i þessum. 
erindum voru sendir tíl Eriteyjar. Forlög þeirra 
allra voru ákveðin fyrirfraro. Svona liðu nokkrir 
áratugar, og alltaf fækkaði œskumönnum Aþenu- 
borgar A þennan hátt. Þessu hélt áfram þangað. 



90 

til kappinn Þesevs kom til sögunnar. Hann breytti 
J)es8um hrœðilegu forlögum. Eftir svo og svo mik- 
inn útbúning hætti hann sér inn í völundarhúsið og 
•drap Mínotárus. Og íyrir hálf-yfirnáttúrlega hjálp 
Aríðdnu, dóttur Mínosar konungs, rataði hann aftr 
út úr völundarhúsinu. Og meö því var æskulýðr 
Aþenuborgar fyrir alla ókomna tið frelsaðr undan 
hinni yíirvofandi œgilegu hættu. — Kaupmanna- 
liafnar-menntan íslendinga er nauða-lik hinu foma 
völundarhúsi á Krltey. Þaö er andleg ófreskja inni 
i þvi völundarhúsi, ekki hót hættuminni en Mino- 
tárus. Það er vantrúin. Og sú ófreskja er þegar 
búin að gleypa langtum fleiri Islenzka æskumenn 
en Aþenumenn misstu forðum i ginið á Mínotárus. 
Og hin hræðilegu framtfðarforlög eru enn ákveðin, 
vegna þess að enginn islenzkr Þesevs hefir enn 
komið fram, brotizt inn i völundarhúsið og lagt hið 
^ndlega skrlmslið að velli. Og þrátt fyrir hin á- 
kveðnu örlög alls þorrans, sem sendr er til mennt- 
unar þessum stað, þá eru Hafnargöngr islenzkra 
fiámsmanna i siðustu tfð allt af að aukast, og engin 
röád heyrist úr landinu, þaðan er helzt skyldimega 
við sliku búast, í þá átt, að nokkur veruleg hætta 
^æti verið vofandi yfir þjóðlifinu frá þessari æðsta 
og virðulegustu menntastöð íslendinga. Hvaðan ættí 
helzt að búast við slíkum röddura? Að sjAIfsögðu 
lir hópi hinna eiginlegu kirkjumanna á íslandi. En 
þar er steinhljóð. Þeir horfa á hin andlegu snjó- 
ílóð vantrúarmenntunarinnar dansk-islenzku jafntog 
J)étt falla yfir landið og inn á þjóðlifið eins og ekk- 
ert væri, hugsandi Ifklega, að þetta sé annaðhvort 
orsakalausar hendingar eða óviðráðanleg forlög, 
•sem allt eins myndi koma úr hverri annari átt, sem 



91 

"vera skyldi, þó að hinar nú verandi orsakír ' yœrl 
'burt teknar, ellegar, 1 þessu sambandiy. bugsandi 
-alls ekki neitt. — Það, sem íslendingum riðr meir 
•é, nú en nokkru öðru, er skóli, sem auðvitað ekki 
mœtti vera innblásinn af islenzku menntaninni tttl 
Xaupmannahöfn, — hvort hann væri kallaðr háskóli 
^ellegar eitthvað annað, það gjörir ekkert til, — skóli, 
til þess að kenna mönnum að taka eftir hinu ráð- 
4inda lögmáli sögunnar ásamt lifsskilyrðum þeim og 
ilauðaskilyrðum þeim, sem eru fyrir hendi, og segja 
«vo þjóðinni út af þvi forlög hennar, koma heil- 
brigðri og skynsamlegri og kristilegri forlagatrú inn 
i almenning. 

Eg get búizt við þvi, að sumum kunní að finn- 
^st það óþarfi af mér, að vera nú í sambandi við 
þetta forlagaspursmál að draga þetta fram, sem aö- 
allega snerti þjóðlifið heima á Islandi og komi os» 
Vestrheims-íslendingum svo nauða-Iítið við. Mér 
yœri nær að hugsa um vor eigin tramtíðar forlög 
oS> ^f ^S S^^h ^^ 86?JA f<^ll^í voru hér frá þvi, hvað 
fyrir því liggi f ókominni tfð. Og skal jeg þá- viö- 
vfkjanda slíkri væntanlegri aðfinningar-athugasemd 
taka þaö fram, að eg játa það hátíðlega, að vér 
eigura sannarlega fyrst að sópa fyrir vorum eigin 
<lyrum áðr en vér ft^rum að skifta oss af sorpinu 
fyrir dyrum náungans. En f annan stað vil eg 
«egja, að f öllum þessum hugleiðingum um mennta- 
lifshorfurnar á íslandi hafði eg jafnvel áundan öllu 
-öðru tiUít til hinna andlegu ástæðna þjóðfiokksina fs- 
lenzka í þessu landi, var á undan öUu ððru að 
hugsa um forlög þau, er fyrir honum geta legiðeða 
er enda líklegt, ef ekkert er að gjört til að hamla 
|)vf, að fyrir honum liggi út af þvi, hvernig tilhag- 



92 

ar þar beima á œttjOrð yorri. Svo lengi semDokk* 
ur mannflutDÍÐgr heldr áfram híngað til lands frá. 
ísliindi, og 8V0 lengi sem vér hér höldum áfram afr 
vera íslendingar hlýtr hinn andlegi straumr, sem 
rsodr meðal íálks vors liér o^ ber félagslíf þess á- 
fram, að allmiklu leyti að vera kominn undir ástoeð- 
um menntalífsins á íslandi. Það eru óhjákvæmilegr 
forlög. Og þegar vér hugsum um vorn framtiðar- 
bag, hljótum vér.að taka þœr ástoeður með inn S 
vom eígin forlaga-útreikning. Vér megum aldrei 
gleyma Ísland^, ef vér sea^ íslendingar eigum ai^ 
geta vitað fótura vorum forráð. AUt gott, sem ís^ 
land á til i andlegrí eigu sinni, höfum vér marg- 
viðrkennt að vér eigum að geyma og gróðrsetja hér 
i jarðvegi þessa vors framtíðarlands. En svo verð- 
nm vér jafhframt stöðugt að rauna eftir því, að sva 
og svo mikið af þjóðlifshættunum á íslandi getr 
líka verið hœttr fyrir oss og skapað oss iU örlög á. 
<ikominui tið, nema þvi að eins að vér lærum aiV 
þekkja þær hættur og neytum allrar þeirrar orku,. 
sem oss er gefin, til þess að bœgja þeim i burtu 
irá oss. 

Hið andlega fjall, sem snjóflóðin koma úr yflr 
þjóðlif íslands, má með engu móti vera oss óvið- 
komanda, eigi að eins fyrir þá sök, að það.] er hei- 
lög skyldavor sem fslendinga, þótt vér höfum eign- 
azt þetta nýja fóstrland vort, að bera fraratlðarvel- 
farnan þjóðar vorrar heima á íslandi fyrir brjósti,. 
heldr llka fyrir þá sök, að vér sjálflr búum enn sb 
miklu leyti undir þessu fjalli. Snjóflóðin andlegu, 
sem þaðan koma, ná greinilega einnig til fólks vors 
i nútíðarbyggðum þess hér, þó að hin mikla vegarlengd 
á sjó og landi sé vitanlega á milli þeirra byggða og 



^tranda íslands. Eða skyldi nokkur með rðkum 
^eta neitað þvi, að aðalertidleikarnir, sem hin lút- 
erska kirkja Vestr-íslendinga héfir baft við að striðá 
frá því fyrsty er bún var bér grundvðlluðy og allt 
£ram á þennan dag, eigi rðt slna að rekja tii anda 
þessy sem ráðandi er 1 menntalífi islands? Myndi 
nokkur likindi til, að eins stórkostlega befði borið á 
Tantrú og kristindómsneitan meðal íslendinga bér^ 
iiefði menntalif þjóðar vorrar beiraa fyrir ekki ein* 
mitt veríð gegnsýrt af þessu sama andlega ólyfjani^ 
£r það ekki öUum vitanlegt, að vantrúarðldumar^ 
4iem gengið bafa yflr bið islenzka félagslif bér I 
Yestrbeimi, eru aðallega frá íslandi komnar og bafa 
■allt af fengið sinn mesta styrk, sitt aðaleyðilegging- 
^rafl, úr þeirri átt? Vel veit eg það, að vantrúar- 
missióninni, sem bleypt befir verið á stað mcðal ís- 
lendinga bér, beflr að miklu eða ðllu leyti verid 
haldið uppi með amerikönskum peningum. Og vel 
Yeit eg það lika, að þeir af löndum vorum bér, sem 
hélzt bafa vorið talsmenn vantrúarinnar, bafa yfir 
höfuð baldið þvi frsLtn, að fólk vort i þessu landi 
ætti sem allra fyrst að skilja sig við sina islenzka 
þjóðernis-einkunn, kasta bið allra bráðasta burt frá 
sér öllu islenzku, með þvi að svo að segja ekkert 
nýtilegt væri til i binum islenzka íðður- og móður- 
^rfl vorum. Og gæti bvorttveggja þetta virzt benda 
áy að vantrúin ðll bjá Vestr-íslendingum væri af 
hérlendu bergi brotin; menn befði drukkið þann anda 
inn i sig bér úr amerikanska þjóðlifinu. Og mætti 
þá lika styðja þessa skoðan með þvi, að vestr-is- 
lenzku vantrúnni væri svo gjarnt að slá um sig með 
utan að lærðum glósum eftir amerflcanska vantrúar- 
menn, t. a. m. Robert IngersoU og aðra bans líka^ 



94 

£q ekkert aí.þesnu. sánnar þö aincrikanskan upp-- 
runa vestr islenzku Tantrúarinnar. Uppruninn erís- 
lenzkr, en alls ekki amerikanskr. Menn komu f 
iipphafi með þessa vantrú trá íslandi og hafa stM- 
ugt verið að koma méð hana þaðan. Það gat ekki 
annað verid, þar sem sá andi er vitanlega svo á.- 
kaflega sterkr i menntalifinu þar heima. 

f Manitoba og hinum öðrum vestrfylkjura Cana* 
da er mér vitanlega alls enginn Únitarasöfnuðr til 
nema hinn islenzki. Og þó að honum sé haldið vi^ 
lýði með peningum Ameríkumanna, en ekki íslend- 
inga, þásýnir það þó býsna skýrt, að andi sá, er 
safnað hetír löndum vorum i þann fjelagsskap, muni 
ekki vera inn i þá kominn úr þjóðUfinu þar i kring* 
um þá, heldr muni þeir einmitt hafa tekið hann me^ 
sér úr sinum fornu átthögum inn 1 þetta þjóðlif. Og 
þó að þessi andi noti eðlilega allan styrk, bæði pen- 
ingalegan og annan, sem hann getr fengið hér i 
landinuy sér til lifs og viðrhalds, þá erenginn vafiá 
þvl, að sá styrkr hefði litla þýðing, ef hann ekki 
œtti sinn bezta bakjarl i vantrúnni, sem islenzka 
menntalifið hinum megin við hafið hefir til brunna 
að bera. — Vér höfum i liðinni tlð fengið hingað 
yfir um ekki svo mjög fáa skólagengna íslendinga,. 
eða, eins og vant hefir verið að kalla, »menntada« 
íslendinga heiman að. En hvað hefir svo oröið úr 
þeim hér? Þeir hafa yfir höfuð að tala lent þeim 
megin, sem vantrúin ei^ eða að minnsta kosti ekki 
getað orðið með í því að uppbyggja kirkju vora^ 
ekki haft samvizku til að standa i kristnum sðfnuði. 
Og sumir þeirra gjörzt reglulegir merkisberar antl- 
krístíndómsins meðal fólks vors. Þetta getr ekki 



95 

verið tóm hending. Þetta voru vissulega forlög, og^ 

þau forlög hlutu að koma tram, með því að þau 

voru fast ákveðin fyrirfram. Og sömu forlögin era 

sjálfsögð í framtlðinni svo lengi sem horfur mennta- 

lífsins á íslandi breytast ekki til stórra muna fri 

því, sem nú er. — Vér höfum á liðnum árum gjört 

all-miklar tilraunir til að útvega oss presta frá ís- 

landi. Oss fannst það einu sinni myndi vera reglu* 

legt Hfsspursmál fyrir kirkjufélag vort. Tilraunirn- 

ar misheppnuðust, og lá þá mörgum við að örvænta 

um framtíðarhag kirkju vorrar hér. En jafnframt 

höfum vér fengið nýjar og nýjar sannanir fyrir þvf,. 

að forlaga-útreikningr vor hafði verið ramra-skakkr. 

Eftír því, sem nú er komið fram, eru allar líkur 

fyrir því, að vér hefðum í kirkjulegu tilliti verið ena 

verr farnir en er, hefðum vér fengið þann presta- 

forða frá Í3landi,ísem vér upphaflega óskuðura eft- 

ir. Lang-líklegast, að þetta vesalings kirkjufélag f s* 

lendinga 1 Vestrheimi hefði þá ekki lifað fram á 

þennan dag, heldr lægi nú niðr brotið og andvanai 

sinni gröf. Hann, sem er yflrherra kirkjunnar, hef- 

ir vissulega verið að kenna oss með öUu þvl, sera 

komið er fram I hinni kirkjulegu félagsbaráttu vorri^. 

að gæta betr að teiknum tiraanna, hinura andlegu 

teiknum, sem uppi eru yfir menntallfi hins kæra 

fððurlands vors, íslands, og kenna oss það I því 

skyni, að vér með nýrri trú, með einbeittum huga 

og sameinuðum kröftum fœrum að vinna að þvl. að 

tryggja framtíð vora samkvæmt nýjum, skynsamleg- 

um og kristílegura forlaga-útreikningi. 

Er mögulegt að flytja hið andlega fjall, sem 
veldr hinum eyðileggjandi snjóflóðum, er stöðugt eru 
að falla yflr hið íslenzka þjóðllf? Þessi &purning; 



96 

kemr aöalIeffA við löndum vorum hoima A fslaÐdl. 
Það eru þeir, sem verða að vinna það þrekvirki, 
'ef það á annað borð er vinnanda verk. En eiga 
þeir þoss þá nokkurn kost? í því sambandi vilda 
eg minna á þetta orð frá mannkynsfrelaaraaum 
sjálfum: »Sannlega segi eg yðr: £f einhver segöi 
við Qall þetta: ,Lyft þér upp og kasta þér i haflð', 
og efaði ekki i bjarta sínu, heldr tryði, að það 
myndi verða eins og bann segÖi, þá myndi honum 
verða að því, •sem hann sagði« (Mark. 11, 23). 
•8æi þeir menn, sem sérstaklega eru settir til þess, 
að vera talsraenn kristindómsins heima á íslandi, 
hættu þá, sem þjóðllfinu er búin af Kaupmanna- 
hatnar-menntaninni, og tæki svo i alvöru að vinna 
að þvi, að hrífa þjóðina undan þeirri hættu, þá er 
eg alveg sannfærðr um, að það myndi takast. Og 
þá mætti með sönnu segja, að hið andlega Qall, sem 
um var að rœða, hefðí af þeim sömu mönnum -verið 
flutt úr stað og þvi kastað I haflð. Og myndi forlOg 
íslands þá óðar breytast. — En setjum svo, aö þeir 
þar heima gjöri ekki neitt þvilíkt. Er þá endilega 
sjálfsagt, að vér getum ekkert gjört til þess að verja 
oss og fólk vort hér fyrir áframhaldandi sjálfsögð- 
um snjóflóðum úr þessu islenzka menntafjalli? Værí 
það virkilega svo, þá mætti llka með hér ura bil 
fullkominni vissu segja það fyrir, að mjög iU örlög 
biði vor í fraratlðinni. En vér erum engir þvílíkir 
forlagaþrælar. Vér getum með guðs hjálp hríflð 
fólk vort undan hinum hættulegu áhrif um vantrúar- 
menntunarinnar islenzku. Vegrinn til þess er þegar 
lagðr út og ákveðinn. Hin fyrirhugaða skólastofnan 
kirkjufélags vors leiðir oss inn á þann veg. Því 
^ér göngum að sjálfsögðu út frá því, að það verði 



97 

^ndi kristindómsins, en ekki vantrúarinnar andi, er 
ráðandi verðiáþeim skóia. Með slikri menntastofn* 
^n myndi bin uppvaxandi íslenzka kj^nslóð hér 
ibópum saman verða tekin burt undan snjóflódum 
t>eimy er væntanleg eru frá menntafjallinu Islenzka^ 
•svo lengi sem það stendr, og myndi það þá þýða 
iiið saraa fyrir oss eins og vér beíðum í raun og 
veru tekið það eyðileggingarfjall Grettis-taki og 
dcastað þvi i sjóinn. 

Allar þessar bugleiðingar ætti þ& að verða til 
|>ess, að vér i drottins nafni bertum oss með bi5 
mikla framtiðarmál vort — skólamálið. í því liggr 
vonin um það, og meira að segja kristileg vissa ura 
það, að fólk vort bér i landi geti gengið tram á 
cQÓti farsælura og blessunarrikum forlögum á ókom- 
inni tlð. 

Menn eru farnir að tala ura það á Íslandi i 
'SÍðustu tíð, að óendanlegr vinnukraftr liggi ónotaðr 
í binura mörgu ám og fossum landsins. Og menn 
•eru um leið farnir aö ympra á því, að það mætti 
^jöra dœmalaust mikið landi og lýð til framfara 
rmeð þvi að bagnýta sér þann vatnskraft. Þettá 
Tninnir mig á bið bulda afl, sem knýr mannlifið á- 
fram, forlaga-afi mannkynssögunnar. Það getr fieygt 
mönnum út í dauða og eyðilegging og haldið þeim 
þar blýföstum og þrælbundnura ura langan aldr; 
-en með guðs hjálp má lika nota það til þess að 
leiða menn og mannfiokka frara að hinu fyrir setta 
takraarki lifs og blessunar. Það má nota þetta afl 
þannig fyrir þá sök, að vér raennirnir erura verur 
frjálsræði gœddar, og vitura nii, að það er ekki 
neinn orsakalaus óskynsamr kynjakraftr, ekkert 
yfirnáttúrlegt handabóf, sem ræðr því, hvernig lífið 
Aldamót V. 7 



96 

leiðist út, heldr ákveðið guðlegt allsherjar-Iö^mál. 
Hin gamla hjátrúarhugmynd manna ura forlö^n 
þarf að deyja út, og mun þeim þá brátt Ijóst^ a5 
það má nota hið ósýnilega &&, sem ræðr yfir lifínu^ 
hinum einstöku mönnum og mannfélaginu ytir höfu& 
til blessunar, eins vist og nota má árnar og fossana 
á íslandi. 

Eg minnist nú að ending einnar fornrar þjóðsögu^ 
sem elztu rithöfundar Grikkja koma með. Það er 
saga um skrímsli eitt, sem nefnt er Sfinx. Skríraslf 
þessu er svo lýst, að það hafl að hálfu leyti verið 
Ijón eða hundr, en að hálfu lej^ti kona, hræðileg 
yflrnáttúrleg samsteypa af kvennmanni og óarga 
dýri, en jafnframt vængjum búin. Og þessi kynja- 
vera er þannig ættfœrð, að hún hafl verið dóttir 
trölls þess, er Týfón hét, og kvenlegs ferlíkis eins, 
er ýmist er nefnt Chimera eða Ekidna. Skrímsliö 
Sfinx hafðist við á hárri fjallgnýpu á strönd stöðu- 
vatns nokkurs í nánd við Þebuborg í Grikklandi,. 
og gjörði hið mesta tjón á mönnum og málleysingj- 
um í nálœgum byggðarlögum. Lagði það fyrir raenn 
gátu eina, og urðu allir, sem mættu skrfmslinu, að 
svara henni. En enginn gat ráðið gátuna, og gleypti 
skrímslið þá alla. Gátan var þessi: Hver er sú 
skepna, sem að morgni dags gengr á fjórum fótum^ 
um miðjan dag á tveim fótum, og að kvöldi á þrem 
fótum? Langir tlmar líða, og allt af er Þebumönn- 
um að fækka, skrímslið gleypir æ fleiri og fleiri, 
því að enginn getr ráðið gátuna. Þá kemr loks 
kappi einn til sögut^nar, er Ödfpus hét. Hann gefr 
sig fram og fer á fund skrimslisins, þar sem það^ 
húkir á hinni vanalegu klettsnös. Það leggr gáti^ 
sina fyrir hann, en hann ræðr hana óðar á þennan. 



liátt: Það er maðrinn, því að í æsku skriðr hann 
é, fjórum fótum, slðan fer hann að ganga uppréttr 
Á báðum fötum, en þegar hann er orðinn hrurnr af 
elli, verðr hann að styðja sig við staf. Þegar 
skrímslið heyrði þetta, steypti það sér af klettsnös- 
inni ofan í hyldýpið fyrir neðan, og hefir aldrei 
komið upp siðan. — Mér finnst forlagahugmyndin 
gamla vera eitthvað meira en lítíð lik ófreskjunni 
Sfinx. En aðalatriðið fyrir mér með að koma hér 
ineð þessa sögu var það, að minna alla á það um 
leið og eg lýk þessu máli, að vér kristnir menn 
trúum á þann, sem ráðið hefir gátu mannlífsins. 
Með kristindóminum er forlagatrúin gamla, hin œgi- 
lega andlega kynjavera Sfinx, fallin og sokkin í 
sjóinn. Þegar Jesús Kristr fær inngöngu i manns- 
hjartað, þá leysist fyrir þeim manni og öUum þeim 
mönnum hin myrka ráðgáta forlaganna. 



„Komið og" sjáiö!" 

Eptir N. Steingrim Thorláksson. 



Nútiðarmanninum finnst hann ekki vera eins 
trúgjarn og roenn voru fyr á dögum, og að haon 
þess vegna haíi betra skilyrði fyrir því, að geta 
komizt að hinu sanna i hverju sem er, án þess að 
blekkjast af þvi, sem að eins eru missýningar og 
misheyrnir, en sem auðtrúa mönnum og fáfróðum 
verðr að glepjast á og staðhœfa svo, að sje áreið- 
anlegr sannleikr. Jafnvel þótt benda megi á ýmis- 
legt, er virðast raœtti að hrekti þetta, verðr þvl þó 
^kki neitað, að nákvæmari og áreiðanlegri eru menn 
nú yíirl^itt í rannsóknum sinum en áðr átti sjer stað. 
Sterkar sannanir eru heimtaðar, áðr en nokkuð er 
staðhæft, sem óyggjandi sannleikr. Nútiðarmaðrinn 
kann mjög illa við sig í loptköstulum. Hann á þar 
alls ekki heima. Eða i töframusterum standandi á 
súlum tómra hugsjóna og tjölduðum guðvef glæstra 
drauma. Honum nægir ekki, að um eitthvað verði 
sagt, að það sje fallegt; hann krefst þess, að um 
það megi lika segja, að það sje satt. Og er það 
gott. Það er stór framför. Það er gott, þegar menn 
fara að hafa óbeit á tómum orðum, þött stór sjeu, 
i)egar menn hætta að vilja hlusta á tömann glym)- 



101 

anda, þótt smellinn sje, þegar tilðDningin fyrir hinit 
sanna er ordin svo heilbrigð, að hið glæsilega, það^ 
sem að eins hefir á sjer íegurðarinnar yíirskin^ 
beiUar ekki hugann. 

Jeg er í engum efa um það, að vantrúin hjá 
08S íslendingum er að minnsta kosti að sumu leyti 
beÍQ afleiðing þess^ að borið heflr verið á hið and- 
lega borðið hjá oss svo mikið af tómum orðum. Þau 
liafa hringt og smollið fyrir eyrunum. Og fyrir 
Mfravald þeirra heflrmargr maðrinn orðið hugfang- 
inn af þeim og heillaðr. Og Guð sá, er menn fyrir 
þeírra áhrif hafa tilbeðið, hefir svo sem að sjálf- 
sögðu ekki verið annað en goð, steypt úr tómum 
orðum, stórum og smellnum. Það hefir vorið gjálf- 
ursgoð. Og guðsdýrkun sú, er því hefir verið sýnd, 
eðlilega af sama tagi. Orð — orð — stór og smellin^ 
Orðagjálfr. Er furða, þó það svo gufi upp, goðið 
það arna, með vaknanda verulegleikaviti mannsins? 
En þegar dýrkendr þess, sem staðið hafa mitt uppi 
i kristninni, sjá, að þeir hafa faðmað ský og ekkert 
annað, verðr hinn andlegi heimr um leið fyrir aug- 
um þeirra tómr og kristindómurinn og skýið sami 
hlutrínn. 

Það er heilbrigt, þegar sannanir eru heimtaðar fyrir 
þvl, semtrúaá,enekki þegar gleypt er við öllu sannana- 
laust. En hægt er að fara of langt, og liggr mjög nærri^ 
og heimta meira en góðu bófi gegnir. Hægt er að vera 
óánægðr með góðar sannanir af sömu ástæðum og 
lystarlaus maðr er óánægðr með góðan mat. Til 
er andlegt lystarleysi. Og er þá fundið að öllu^ 
bvað gott sem það er. Eflnn er vottr um heilbrigði, 
8V0 lengi sem sannanir eða áreiðanlegleika vantar 
fyrir einhverju. Heilbrigðr efi er sannleiks-ást. En 



loa 

ef efinn heldr áft*am, þótt sannanir sjeu fengnar eða 
áreiðanlegleiki fyrir einhverju, er hann ekki lengr 
heilbrigðr. Þá er efunarsýkí komin í manninn. Ea 
sömuleiðis er það ekki heilbrigt, ef sá, sem viaaa 
vantar á einhverjum hlut, hefir það skilyrðum bund- 
ið, hvernig hann vilji eignast vissuna. Hann viU 
þá ekkí sannfærast um hlutinn, nema hann saoD* 
fœríst á einhvern vissan hátt, sem hann til tekr. 
En rajer virðist sjerhverjum œtti, svona almennt 
talað, að standa á sama, hvernig hann eignast vias- 
una, ef hann að eins eignast hana. Vitanlega má 
ekki vissan vera dýrkeyptari en verð þess blutar 
er, sem um er að ræða^ að íá vissuna um. Ðauð- 
sjúkum manni steudr t. d. alveg á samaum, hvaða 
meðul hjálpa honum, íái hann að eins heilsu sina 
aptr, ekki sizt ef meðalið, sem haft var við banD, 
var hið eina, sem hjálpað gat. Skipbrotsmaðr, sem 
komizt hefir í land, gerir sjer ekki mikla rellu út 
af þvf, hvernig hann komst á land, hvort heldr það 
nú var á trjebút eða flaki eða í björgunarbát. 

Hvernig læknast efl? Með þvi að skúta mann 
út fyrir hann? 0, nei! En raeð því að maðríon 
sannfærist. Hvernig sanníærist hann þá? Meðþvi 
að sanníæra sjálfan sig um, að það sje satt, sem 
ræða er um. En hvernig sannfærir hann sjálfan sig? 
T. d. með því að reyna hlutinn. Eða er það ekki 
góðr vegr tii þess að sannfæra sig um eitthvað, að 
reyna það sjálfr ? Jú, mjer liggr við að halda það. 
í>að er óefað ágætr vegr, þegar hægt wr að koma 
því við. — Sjúklingr kemr til lœknis og spyr hann, 
hvort hann geti hjálpað sjer. Læknirinn skoðar 
Jiann og segir svo I > Jú, jeg hefí góða von með 
það«. Sjúklingrínn segir: »Já, en það er eitt aðc. 



108 

»Hvað er þaðPc spyr lœknirinn. »Jeg hefi enga trii 
A þvf, sem þjer segiðc, segir sjúKlingrinn. »Þvl leit- 
ið þjer þá til mínpc spyr lœknirinn. »Jú«, segir 
Bjúklingrinn, »mig langar til þess að fá heilsuna 
og svo heyrði jeg mart gott um yður sagt. En 
«amt sem áðr get jeg ekki haft nokkra trú á því, 
^ö þjer munið geta hjálpað mier, því jeg hefl nú 
veriö hjá* svo mörgum lœknum. Og allir hafa þeir 
lofað mjer hinu bezta, en orðið mjer þó að engu 
gRgnl Hið eina, sem jeg hefi upp lir þvi haf t, eru 
útlátin*. »Mjer þykir fyrir þvíc, segir lœknirinn, 
»að þjer skuluð ekki geta borið traust til min. £n 
jeg skal gera eitt. Ef þjer viljið loía mjer að gera 
tilraun við yður, skal jeg gera mitt bezta fyrir yður. 
Og et það verðr yður ekki að neinura notum, þurf- 
ið þjer ekki að borga rajer fyrirhöfn mlna*. Eng- 
'um dytti vist 1 hug að neita þvl, að læknirinn gerði 
manninum bezta tilboð. Uann vildi láta reynsluna 
j>egjandí sannfœra sjúklinginn. 

Efazt er um sannleika kristindórasins af mý- 
•mörgum. Margir segjast mundu triia, ef þeir að eins 
fengju fullnœgjandi sannanir fyrir áreiðanlegleik 
•kristindórasins. En sannanirnar ajeu ekki til. Ef 
►trúa eigi, verði að trúa í blíndni. Með sjáandiaug- 
4im sje engura raanni unnt að trúa. Hið eina, sera 
mæli með trúnni, sje það, að eins og stendur á fyrir 
•mauninum hjer i heirainura, þá sje það gott fyrir 
hann að trúa og eiginlega nauðsynlegt fyrir hann 
<að geta það. Það hafi viss þægindi í íör raeð sjer 
iyrir raanninn. Fyrir hinn trúaða rannn sjálfan 
geti kristindörarinn að þessu leyti haft nokkurs kon- 
ar sannleiksgildi. Ekki að hann hafi neitt sjálfstætt 
«anuleiksgildi. Eristindómrinn er i sinni hreinusta 



104 

mynd fallegr draumr. Og fallegr draumr hefir 
óneitanlega sina þýðingu. Ef hægt er að deyfa 
sársauka lifsins með fallegum draum, þvi þá ekki 
að halda áfram með að dreyma fallega draumiDní 
Svo það getr verið efunarmál, hvort þeir sjeu ekki 
stœrstu syndararnir, realistarnir, sem skella raiskunn- 
arlaust kaldvotri hendinni framau í dreymandi mann- 
aumingjana, svo að þeir hrökkva upp og sjá — að- 
allt var draumr. 

Jee: held ekki upp á draumalíf. Jeg held upp- 
á að standa andspænis verulegleikanum og hina 
sanna, hvernig svo sem það er. Og vœri kristin- 
dómrinn draumr, skyldl jeg kannast við það. En ná 
er kristindómrinn enginn draumr, ekki fólginn i tóra- 
um stórum orðum og smellnum, eða fögrum hug-^ 
myndum eða skoðunum þessara og hinna, án nokk- 
urs verulegleika á bak við sig. Nje heldr er hann 
draugr hræddr við dagsbirtuna. Hann er hinn allra 
sterkasti verulegleiki. Og alhm aldrsinn hefir haun 
einmitt staðið í mestum blómanum, með fegursta á- 
siónuna, þar sem dagsbirtan hefir verið sem allra 
skærust. Og svo ætti hann að fara að verða ijós- 
hræddr! Ljósið ætti að fara að fJvia Ijósið! Nei, 
Tcriiftindómrinn óttííst ekki Ijósið. Eu öðru máli er 
að gegna raeð hugniyndagoðin úr stóru og smellnu 
orðunum, er sumir hafa átt í fórum slnura, og hafa 
álitið að væri snnnr kristindómr. Þau þola ckki 
Ijósið. Það veit jeg. 

Einn er sá, sem í ábyrgð stendr fyrir því, a^ 
kristindómrinn sje ekkí neinn draumr eða að eins tóm- 
ar fagrar hugmyndir eða skoðanir þessara eða hinna, 
heldr áreiðanlegr sannleiki og hinn sterkasti veru- 
legleiki. Ekki að eins sannleiki fyrir þennan eða 



105 

hinn, heldr sannleíki í sjálfu sjer, hvort heldr fáir 
trúa á hann eða margir. Mfn trú á krístindóinina 
gerir vitanlega ekki kristindóininn að sannleika,. 
þótt min trú ein geri mig að eiganda sannleika 
kristindómsins. 

Hann, sem stendr í ábyrgð fyrir þvi, að krist- 

indómrinn er sannleikrinn, segir: «komið og si«^ið !» 

Er það að fara i felur? Er það að óttast Ijósið? 

Hægt er að villa sjónir fyrír oss með mörgu móti. 

Jeg neita þvf ekki. En hver sá, sem kynnist Jesú, 

kemst fljótt að raun um, að hann er ekki að villa 

sjónir fyrir neinum. Komið og sj«^ið ! Það stendr 

opið fyrir öllum að sannfærast. Og hann, sem býðr^ 

vill að allir sannfærist — — já, sannfæri sjálfa sig 

um það, að hjer sje um sannleikann aðræða. Hann 

vill ekki að trúað sje í bindni að eins fyrir orð 

annara. Aðrir getii hjálpað. En á orðum þeirra 

getr enginn byggt trúarsannfæring sina. Hann 

veit, að það er ekki hægt og að enginn getr eign- 

azt sannleikann að eins fyrir or.ð annara. Það er 

annar vegr, enda er það sA hinn eini vegr. Og 

það er að Tcoma sjálfr og sjá sjdlfr. Það er ekki 

nóg að senda annan fyrir sig og láta hann sjá fyr-- 

ir sig. Nei, þú átt að koma sjAIfr og sjá. Þú átt 

að sannfæra þig sjálfr. Komið og sjáið ! 

Hve margir tala ekki illa um kristindóminn, 
vegna þess þeir hafa heyrt aðra tala iila um hann! 
Þeir líta á hann með annara augum og hafa æfin- 
lega gert það, en aldrei með sfnum eigin augum. 
Og þegar svo athugað er, að hinir hafa gjört hið 
sama, aldrei litið á kristindóminn með sínum eigin 
augum, er ekki laust við, að talað sje af talsverð- 
um ókunnugleika, þegar þeir tala iUa ura kristin- 



106 

dóminn. Fengíust ámælendur hans tilþessað koma 
og sjá sjAlfir^ kynnast honum, sem segir: koraið og 
sjáið I myndi þeim óefað íækka töluvert. Jesú viU 
«ð vjer öfium oss reynslunnar sjálflr. Þáð er ein- 
mitt það, sem bann býðr oss upp á. 

Er nokkuð að því boði? Eða er bægt aðbjöða 
betr þeim sem viU sanntærast, en að gefa bonum 
tækifæri til þess að sannfæra sjálían sig um sann- 
leika kristindómsins ? Tækifærið gefst hverjum, 
«em leitar; því við hann er sagt: kom þú og sjá I 

JA, sjerstaklega við hvern þann, semleitar. Þvi 
hver Sci, sem ekki leitar, vill ekki. Og hver sá 
«em ekki vill, hirðir ekki ura boðið. Houum stendr 
é. sama. 

Lestu seinni partinn af 1. kap. Jóh. guðspj. 
Það er getið ura 2 menn þar, sem Jesús segir þetta 
við: komið og sjáið ! Hvernig stóð á fyrir þessum 
tveimr mönuum ? Þekktu þeir Jesúm ? Varla 
^at það heitið. Þeir hötðu að eins sjeð hann tiU 
sýndar og heyrt um hann talað. Jóhannes sklrari 
hafði talað um hann við þá. Hann hafði bentþeim 
A Jesúm og sagt: «sjá það Guðs lamb, sem ber 
heimsins synd». Þeir skildu, að hann áttiviðMess- 
las. Jóhannes hafOi opt talað við þá um Messías. 
En þeir þekktu ekki Messias, ekki nema tyrir orð 
Jóhannesar. £n Jóhannes hafði opt talað við þá 
um fleira en um Messías, enda meira um það en 
um hann. Sjerstaklega hafði hann talað við þá um 
synd. Og hann hafði talað á þaun bátt við þá um 
syndina, að þeir lœrðu ekki að bugsa um syndina 
að eins sem hverja aðru bugmynd og dogmatiskt 
að skilja bana og gera grein fyrir henni — jeg 
held skírarinn hafi ekki lagt neina stund á að 



161 

kenna þeim þad — en þeir lærðu að þekkja synd- 
ina sem lífsverulogleika hjá sjálfum sjer, vegna 
þess þeir íundu til hennar. Syndin var hlutr, sem 
|>eir hofðu persónulega fengið að flnna til. Hún 
var ekki hlutr, sem þeir skeggræddu að eins um 
«In á millí, eins og þegar skeggrætt er um mann- 
«tur á Suðrhafseyjunum. Hún var hlutr, sem þeir 
þekktu af eigin reynslu og stóð fyrir þeim á nokk- 
uð svipaðan hátt og mannætur standa fyrir þeim, 
^r brotið hafa skip sitt við einhverja eyjuna þeirra, 
nema hvað syndin var œta 1 þeim sjálfum. Og jeg 
veit ekki til þess eiginlega, að hægt sje að þekkja 
«yndina með öðru móti en fyrir sjálfsreynslu. Jeg 
veit ekki til þess, að nokkr maðr hafí þekkt hana 
að eins fyrir orð arinara eða með því að lita á 
liana með augum annara en sjálfs sín. 

Svona stóð á tyrir þessum tveim mðnnum, 
þegar þeim var berit á Jesúm og við þA 
«agt: «8já það guðs lamb, sem ber heimsins synd>. 
l>að sló á viðkvæman streng hjá þeira, svo þeim 
varð samstundis hngleikið mjög, að kynnast Jesú; 
og þeir fara á eptir honum. Þegar Jesús verðr 
þess var, að þeir koma á eptir sjer, snýr hann sjer 
við og spyr þá: ^hvers leitið þjer?j» Þeir svara 
^kki beinlínis upp á spurninguna, en spyrja haDn, 
hvar hann eigi heima. Þeir þráðu að vita, hvar 
þeir gætu hitt hann og átt tal við hann. Jesús 
byður þeira þegar að koma með sjer. «Eomið o.a: 
8jáið!» segir hann. Og þeir komu og sáu, hvar 
liann átti heima og voru hjá honum um daginn. 

Hver var svo afleiðingin af þessari veru þeirra 
hjá honum ? Jú, þeir kynntust honum persónulega 
og fuUvissuðust sjálflr um það, hver hann vœri. 



108 

Þeir ^du nú sjdlfír að hann var Messias. Þeir s&ím 
þaö með sínum eigin auguro, en ekki að eins meJV 
augum sklrarans. Þeir sáu sjálfír^ að hann einmitt. 
var sá, sem þeir leituðu að. Blessaða fuUvissa! 

Þeir kynntust Jesú persónulega. Þekkingin^ 
sem samfara var þeirri viðkynning, og sjálfsreynsU 
an, er þeir með þvi móti fengu, var nú sönnunin^ 
er sannfærðiþá. Og jeg veit ekki til þess, að neÍD 
(Snnur sötinun sannfæri að gagni en þessi, sönnu» 
sjálfsreynslunnar, byggð á persónulegri þekking á. 
Jesú, þegar ræða er uro sannleika kristindómsins. 

Maðurinn þekkir synd sina að eins fyrir sjáifs- 
reynslu. Ætti hann svo að geta þekkt sinn /r«Zjíara, 
hann, sem frelsar hann frá synd hans, íyrirreynslu 
annara ? Nei ! 

Eristindórar hvers eins \i]v\nHer persónulegr Jcríst- 
indámr. Annars er hann ekkí neitt. Hvað falleg^ 
sem játiiing roannslns er, þótt ekkert vœri hægt út 
á hana að setja, væri hún þó gagnslaus fyrir hann^ 
ef ekki væri sjálfsreynshm bak við, engin persónu^ 
leg þekking, sero játningin hvíldi á, eða lýsti. Og^ 
þessi persónulega þekking verðr um fram allt aiV 
vera þekking á honum, sem er sannleikrinn jjer-. 
sönulegr. Kristindórar án Krists ! Hvað cr það ? 
Ekkert neraa í Imynduninni. Kristr er hjartað i 
kristindómnum. Er ekki alit hjA manninum í lífs- 
sambandi við hjartað í honum ? Og hlýt ekki jeg 
sem kristinn að vcra 1 lífssambandi við hann, sem^ 
er hjartaö 1 mlnuro kristindórai? Persónulegr krist- 
indórar hlýtr að geyraa í sjer persónulega þekking 
á Jesii og sjálfsreynslu honum viðvlkjandi. Þesa 
vegna er talað svona persónulepa til vor og sagt: 



109 

Jcomid og sfjdið ! Eomið sjálfir og íúllvissið yðrsjálfi^ 
uni; að kristÍQdómrinn er saonleilcrínn. 

EristindömrÍDn er ekki töm orð. Og heimr sá, 
«em kristindómrinn leiðir manninn inn i, er ekki 
heimr byggðr tóraum blóðlausum skuggaverura, 
^sera tilveru sína eiga að eins heiiaspuna nokkurrá 
manna að þakka. Nei, það er verulegleikans heim- 
•ur. Og Jesús stendr i ábyrgð fyrir því, enda fuU- 
vissar hann líka um það hvern þann mann, sem 
lcemr og sier, hvar hann á heima og dvelr hjá 
lionum. 

Hann fuUvissast um það, að Jesús á heima i 
t)essum heimi og er heima i honum. Jesús talar 
^kki eins og sá, sem þreifar fyrir sjer eða er í 
nokkurri óvissu viðvíkjandi þvl, sem tilheyrir þess- 
um heimi. Hann talar eins og sá, sem kominn er 
<iT honum og þekkir allt fyrir eigin sjón. Jeg get 
varla trúað öðru, en að þetta hljótí að vekja at- 
bygli sjerhvers, sem dvelr hjá honum og veitir þvl 
-eptirtekt, hvernig hann talar og þvi, sem hann tal- 
ar — að Jesús talar æfinlega eins og sá, sem A heima 
1 hinum andlega heimi. Það bregðr aldrei fyrir, 
^kki svo miklu sem snöggum skugga, er beri vitni 
«m neitt annað. 

Vitanlega er hinn persónulegi arðr viðkynninga 
inannsins við Jesúm, og öll sjálfsreynslan, sem sam- 
fara er, mikið undir þvi komin, hvers leitað er hjá 
hoDum. Enginn finnr hjá honum hvað eina, sem 
hann langar i. Mennina langar i svo margt og þeir 
ieita svo margs. Og opt er það ónauðsynlegt íyrir 
þá og skaðlegt, þetta, sem þeir leita að. Jesús hef* 
ir heldr aldrei heitið þvi, að hjá sjer finnist allt, 
«em hjarta mannsins girnist. Því fer Qarri. Gáum 



110 

Uka að þyíy að leit mannsins stjórnast af því, hvera 
virði hlutr sá er í augum hans, sem hann sækist 
eptir. Finnist honum hann vera mikilsvirði og naud- 
synlegr fyrir sig, þá sækist hann að því skapi mik- 
]ð eptir honura. Leit mannsius stjörnast þá af þvi^ 
hvers haiin leitar og hvers virði fyrir sjálfan hann 
honum finnst sá hlutr vera, sem hann leitar að. Og^ 
ætti það að vera hverjum manni skiljanlegt, sem 
athugar það, að hinn persónulegi arðr raanDsins af 
að leita á fund Jesú, hlýtr að vera undír þvl kom- 
ínn, hvers hann leitar hjá honum og hvaða hlutr 
honum finnst vera þýðingarmestr tyrir sig. 

Þess vegna er bezt fyrir hvern einn að gera 
sjer einhverj.a grein fyrir því, hvers hann leitar og 
hvað það er, sem honum finnst vera þýðingarmest 
fyrir sig. Jesús spurði bina tvo lærisveina Jóhann- 
esar skírara, er komu á eptir honum: »hver8 leitið 
þjer?« Sjálfsagt var það samvizkuspurning. Og 
hina sörou samvizkuspurningu leggr hann fyrirhvern, 
sem kemr: »hversleitar þú?« Hverju æskirðu eptir? 
Hvað metr þú mest?« Ekki fer hann eptir því, 
bvernig svarið hljóðar, heldr eptir þvl, hvað hreifir 
Bjer innst f fylgsnum hjartans. Hann þekkir hugar- 
stefnu mannsins og veit, hvers hjartað leitar. Hann 
sá, að það, sem þessir tveir menn vildu, var að 
kynnast honum. Þeir þekktu hann ekki, en þálang- 
aði til þess að vita, hvort hann væri sannarlega 
Messias. Það var stóra Iffsspursmálið í þjarta þeirra, 
að fá fullvissu um það. Og það var hlutrínn, sem i 
augum þessara tveggja manna var meira virði en 
nokkur annar hlutr og eptirsóknarverðari. Þeim 14 
á að fá vissu hjer. Hvers vegna lá þeim svona áf 
Eptirspurn hjartans eptir Jesú hafði verið vakin hjá 



lll 

þeiin. Og þegar eptirspurn eptír honum er nú einu- 
sinni verulega vöknuð í mannshjartanu, leiðir hún 
manninn á stað i leit eptir Jesú. Og þá liggur 
manninum á. Sjálfs sín vegna þurftu þeir að fínna 
hann. Hið andlega lífið þeirra krafðist þess. Þeir 
höíðu orðið varið við dauðann í lífl sínu — dauð- 
ann, sera þeim ekki var hægt að flýja frá; en þeir 
vildu lifa. Lífsþrá þeirra dró þá til fundar við* 
höíðingja lífsins. Það hafði verið talað svo við þá 
af sklraranum, að einn hlutr var þeim Ijós og til- 
finnanlegr — syndin, syndin hjá þeim sjálfum. Og 
svo hafði skírarinn bent á Jesúm og sagt: »sjá það- 
Guðs lamb, sem ber heimsins syndl^ Þess vegna lá 
þeim á. Syndin lá á þeim. Það ætti því að vera 
skiljanlegt, hvers vegna þeim 14 d að kynnast hon- 
um, sem ber heimsins syndl 

Og þegar Jesús sjer, hvað þeim liggr eiginlega 
á hjarta, hvers þeir eiginlega leita — að þeir leita 
einmitt þess, sem hann var kominn til þess að gefa 
— hvl skyldi hann þá ekki bjóða þeim að Jcoma og 
sjd. Hann hafði einmitt það að sýna, sem þeir 
vildu sjá! Vissulega langaði þá til þess að kynnast 
honum. En miklu innilegar langaðihann þó tilþess. 
sjálfan. Þeim lá á. Honum þó enn þá meira. Og 
það fengu þeir líka að sjá með því að umgangast 
hann og kynnast honum, eins og þeir fengu að sjá 
hitt fyrst og fremst, persónulega að íullvissa sig um 
það, að hann var sannarlega Messias. 

Jesú langar til þess að allir komi til sín og 
kynnist sjer. Að því leyti segir hann við alla: 
Komið og sjáið! Og margir koma og sjá hið sama 
og hinir tveir menn. En margir segjast líka hafa 
komið — og tala um vonbrigði. Þeir höfðu ekki, 



1V2 

íundið það, sem þeir leituðu að. En hvers leituðo 
þeir? Hvað möttu þeir mest? Það er sannarlega 
liikandi til greina, þegar um vonbrigði er að ræða. 
Það er vissulega ósanngjart að heirata að bjá það^ 
^em mönnum hefir aldrei verið boðið upp á að sjá, 
eða að tá það, sera aldreí hefir verið lofað. Ef far- 
ið er inn í lyíjabúð, til þess að kaupa íatnað, er lyN 
salanum ekki ura að kenna, þótt vonirnar bregðist 
með að fá fatnaðinn. Eða ef farið er til læknis og 
liann beðinn að koma lagi á sláttuvjel, er liklegt að 
vonirnar bregðist. En er lækninum ura að kenna? 
Það væri heldr en ekki ósanngjarnt af þeira ástæð. 
iira að segja ura lækninn, að hann væri ónýtr. 
'ÖUu siinngjarnara raun það naumast vera, að fara 
að tala um vonbrigði og kenna írelsaranura um, 
þótt ekki fáist það hjá honura, sem haun hefir eng- 
-ura manni heitið. Ef annars er leitað hjá honura en 
f)ess, sem hann býðr manninum að koma og sjá, 
eru vonbrigðin vís. Þau eru eins eðlileg eins og hitt 
var eðlilegt, að vonir hinna tveggja rættust — að 
þeir í sannleika komu og sdu, Efallt öðruvísi stendr 
á, má biiast við, að maðrinn Tcomi og sjdi ekíert. 
Og svo er nú það sjálfsreynsla þess manns! Hvers 
leituðu höfðingjar Gyðinga hjá Jesii? Það er al- 
kunnugt. Hvað sAu þeir? Guðhistara og svikarar 
Töluverð vonbrigði! Og þeir þóttust hafa reynsluna 
fyrir sjer. 

Koraið og sjáið allir þjer, sem leitið sannleikans 
einlæglega. Kynnizt sjálfir Jesii. Kristi og sannfær- 
izt um, að hann er sannleikrinn. Það er hœgt aðfi 
fullvissu ura það. Hann segir: »Komið og sjáiðlc 
Og vegrinn er að kynnast honum. 



115 

Ef frelsisþráin er vöknuð hjá manninum, af þvi 

^ð hann þekkir synd sína, og frelsi sálar hans er 

bonum dýrmætara en nokkuð annað, þd Tcemr hann 

og sjer^ að hjá Jesii Kristi er frelsið að finna og að 

hjarta hans á heima hjá honum. Hann fær sjálfs. 

Teynslunnar vissu fyrir því, að hann á heima hji 

J^esú Eristi. En þótt maðrinn sje ekki kominn svo 

langt k veg, að hann hafi meðvitúnd um frelsisþrá 

45lna eða geti gert sjer verulega grein fyrir því, i 

hverju sannleikrinn er fólginn, sem hann leitar ad, 

J)á, Tcemr hann og sjer eins og hinir, svo sannarlega 

sem hann vill einlæglega læra að þekkja Jesii Krist, 

-eins og hann er, og sannfærast um það, hver hann* 

^r. Jesiis talar við hann. Og hann talar við hann 

A þann hátt, að frelsisþráin vaknar og maðrinn 

fer að finna til þess, hverskonar sannleika hann um 

fram allt þarfnast. Og því betr sem hann kynnist 

Jesú, því betr fullvissast hann ura það, að þennan 

«annleika er einmitt að flnna hjá honum. 

En hvar er Jesii að hitta? Hvar er hægt að 

•dvelja hjá honum og kynnast honum? í Guðs orði. 

Þar á hann heima og þar býðr hann mönnunum 

Að kynnast sjer; enda er hægt að kynnast honum 

þar, þá sjerstaklega í guðspjöllunum. »Getr nokk- 

uð gott komið frá Nazaret?« spyrja óefað sumir, 

8em efaðir standa gagnvart Guðs orði. En Natana- 

el spurði svo, þegar Filippus sagði honum frá því, 

að þeir væru búnir að finna Messlas, Jesúm Jósefs- 

■son frá Nazaret. Filippus svaraði engu öðru en 

þessu: »Kom þú og sjá!<r Og Natanael kom og sá. 

Annað er heldur ekki hœgt að segja við hina efuðu 

«ða að minnsta kosti hygg jeg það vera híð bezta, 

«em hægt er að segja við þá, þetta: "komið og sjdið, 

Aldamót Y. 8 



114 

að f Guðs orði er Jesúm einmitt að hitta og þar er 
bægt að kynDast bonum. Leitið hans þar. Dveljið 
hjá honum þar. Enda mun sá, sem kemr til Guðs 
orðsins í þvl skyni að kynnaRt Jesú, hitta hann þar 
og kynnast honum. 

Hver verðr svo árangrinn? Hann sannfærist^ 
Og með sjálfsreyns^unnar vissu i hjarta sínu gctr 
bann sagt: Jeg Jcom, jeg sd og varð yfirunninn. 
Jesús varð mjer yfirsterkari. Eann hertÓk mig. Jeq 
er d váldi hanSj mins freUara. 

Guð gefiy að jeg eigi ætlð heima, þar sem bann 
er, þá mun jeg á sinum tíma sjá hann 1 dýrðinni 
hjá sínum föður og þekkja hann eins og bann er. 



Um 

eðli og ávexti trúarinnar. 

Eptir BJðrn B. Jónsson. 



Þegar litið er yfir sögu kristíndómsins, frá því 
bann fyrst hóf göngu sina út um heimínn frá strönd- 
iim Miðjarðarhafsins og allt til þessa dags, dylst eng- 
um það, að hann hefur haft hin mestu áhrif á líf 
og Astand mannanna. Það viðurkenna víst allir 
upplýstir menn, að ekkert hefur haft eins mikla þýð- 
ingu fyrir mannkynið eins og hin kristilegu trúar- 
brögð. Um margar aldir hefur afl það, er kristin- 
dórourinn hefur I sjer fólgið, haft svo mikið vald 
yfir hugsunarhætti og gjörðum hinna menntuðu þjóða 
heimsins, að ekkert afl hefur jafnazt á við það. 
Kenningar lærimeistarans frá Nazaret hafa breiðst 
út um heiminn með undra hraða og hvervetna bafa 
þær komið stór-miklum hreifingum og breytingum 
tíl leiðar. Því neita víst fáir, að þœr hreifingar 
hafl verið til góðs og þær breytíngar til framfara. 
Það mun þvf vera öhætt að slá þvi föstu sem al- 
mennt viðurkendum sannleika, að trú kristínna manna 
hafi á umliðnum öldum verið eitt þýðingarmikið*at- 
liði í sögu mannanna. Og f þeirri trú sje að finna 
onftk núverandi ástands hinsmenntaða hluta mann- 

8» 



116 

kynsius að mjög miklu leyti. Það kana að vera, 
«ð allir Bjeu ekki á eitt sáttir um gæði þessara af- 
leiðinga trúarinnar, en öllum hlýtur að koma sam- 
«n um þaðy að ávextir hennar hafi verið miklir, þvi 
Jþað er einn sögulegur sannleikur, sem alls ekki 
verður á móti mœlt. 

En svo eru farnar að heyrast alloft raddir í þá 
á,tty að trúin sje nú orðin ávaxtarlaus. Hún sje or5- 
in eins og fúið trje, sem engan ávöxt ber lengur, og 
«je þvi þýðingarlaust að halda áfram að blúa að 
faenni. Hvert dautt trje sje að eins til óprýðis o^ 
»tti að höggyast burt og brennast. Það er því sagt 
^ð hið gamla trúar-trje ætti að upprætast úr jarð- 
vegi sálarinnar, svo það dragi ekki lengur frjófgun- 
arkraptinn frá öðrum sígrænum trjám, sem þá fengju 
^ð vaxa þar og bera ávöxt í þess stað. Þvl er 
haldið fram af ýmsum nútíðarinnar vantrúarmðnn- 
um, að trúin sje orðin máttlaus og áhrifalauSf því 
faún fullnægi ekki lengur kröfum tímans. En all- 
eptirtektarvert er það, að á sama tlma sem vantrú- 
armenn þessir eru að slá þessu föstu, um afllet/H 
trúarinnar, eru aðrir jafn-vantrúaðir menn að kvarta 
undan þvi, hversu sterk einmitt að trúin sje og 
faversu mikil áhrif hún hafl. Og þá auðvitað ill á- 
farif. En svo kemur þeim heldur ekki saman ura 
það, hvernig þessi illu áhrif hennar sjeu. Margir 
þessara manna gjöra sjer mikið far um að sýna íram 
á það bæði í ræðum og ritum, hversu grimma og 
faarðhjartaða kristindómurinn gjöri þá menn, sem 
faann aðhyllast. Fátt hafa mótstöðumenn kristinnar 
trúar talað meir um en hörku þá og grlmmd, sem 
einkenni guð biblíunnar* Honum á að vera lýst þar 
«em hinum grimmasta harðstjöra, er miskunnarlaust 



117 

myrði saklausa menn og noti almætti sitt til a& 
undiroka litilmagnanQ. Það er svo látið fljóta af 
8jálfu sjer, að það að tráa á slíkan guð hljóti að 
hafa hin háskalegustu áhrif. Þeir menUy sem á Je- 
lióva bibllunnar trúi, hljóti af honum að læra grimmd 
og kúgun, þeir verði því vægðarlausir og hver öðr- 
um illir viðureignar. 

En undarlegt er það, að á sama tíma, sem 
þessir menn eru að tala um það, hversu harða og 
grimma hin kristnu trúarbrögð gjöri játendur sína^ 
eru aðrir jafn-ákaft að halda fram algjörlega gagn- 
stæðum áhrifum trúarinnar. Þeir staðhæfa^ að hún 
gjöri menn að ósjálfstæðum aumingjura, kjarklausa 
og volaða, sera auðsveipir láti sig kúga og kvelja 
og óhæfir sjeu til að taka þátt með öðrum mönn- 
um i baráttu framfara og frelsis. 

ÖIIu þessu halda vantrúarmennirnir fram gegn 
trúnni, en undarlegt er það, að árásir þessar skuli 
vera hver ann«ri svo ósamhljóða. Trúin á ýmist 
að vera algjörlega dauð og ávaxtarlaus, eða hún á 
að bera svo og svo mikla ávexti til ills. Svo ber 
þeim aldrei saman ura, hverjir þessir skaðlegu á- 
vextir sjeu. Mundi það nú vera ósanngjarnt gagn- 
vart þessum mönnum, sera þannig dæraa ura trúna, 
að álykta, út af öllura mótsetningunura, sem koraa 
fram hjá þeira, að þeir ekki þekki nje skilji það 
inál, er þeir dæraa um? Það er heldur ekki hægt 
að ætlast til að þeir skilji það. Trúlaus raaður get- 
ur ekki dærat um trúna. Eins og enginn getur rjetti- 
lega metið ávexti af aldintrje, sem hann hefur al- 
drei sjeð og aldrei smakkað, eins getur euginn bor- 
ið um, hverjir og hvilíkir eru ávextir þeir, sem ald- 
ntrje trúarinnar ber í sálu þess raanns, þar sem 



118 

það er gróðursett og þar sem það þroskast, nema 
hann hafí sjálfur átt þad 1 eigín sálu sinni. Adal- 
ávextir tráarinnar eru fyrir hið innra andans Iff og 
verða eigi sjeðir af öðrum mönnum. Auðvitað koma 
ávextirnir einnig 1 Ijós 1 hinu ytra, í hversdagslífinu, 
en að fara að eins eptir því er vandaverk, því örð- 
ugt mun það flestum veitast að /annsaka hjörtim, 
rannsaka binar innri orsakir, fyrir hverju einstöku 
atriði i hinni ytri framkomu einstaklinganna og s^a 
af hverjum hreifingnm andans þetta eða hitt stafi. 

Það þarf víst annars ekki langt mál til að 8ýD& 
fram á, að trúin beri og í sjálfu sjer hljóti ávallt 
að bera mikla og margvislega ávexti. Meir að segja 
mun óbætt að fullyrða það, að áhrif bennar sjeu 
hin sterkustu ábrií, er maðurinn verður fyrir. Þeg- 
ar vjer lesum sögu einhvers þjóðflokks í þeim til- 
gangi að kynna oss bann nákvæmlega, nægir ekki 
að lesa ura hinasögulegu viðburði eina. Vjer verð- 
um að kynna oss hið innra lif fólksins, til þess vjer 
fáum að vita, hvað það var, sera orsakaði þessa 
viðburði. Trúarbrögðin verða þá ætíð fyrst raon- 
sökuð; þvi þau, meir en allt annað, bafa rádíð 
athöfnum þjóðanna. £ins er það með einstaklÍQg- 
inn. Athafnirnar fara eptir því, sem hugskotið er 
innra íyrir. Og ekkert rœður þar eins miklu ein$ 
og trúin — eins og afstaða mannsius við skapara 
sinn. Það ógnar-vald hefur átrúnaðurinn ætíð haft, 
4ið ekkert heíur verið honum jafn-ábrifamikið. Öll 
trúarbrögð bafa hin mestu áhrif á játendur sina, 
annaðhvort til ills eða góðs. En nú er kristindóm- 
urinn ávaxtarmeiri en öll önnur triiarbrögð, því hann 
er þeim öUum fullkomnari. Engin trúarbrögð hafa 
heldur náð eins miklu valdi yflr mönnunum og hann. 



Í19 

Sin kristilega trú festir dýpri rætur 1 hjörtum mann- 
^nna og greinar hennar ná lengra út 1 hið hvers- 
<lagslega lif þeirra en nokkuð annað, er vjer þekkj- 
\\m. Kristindóraarinn er þeim hœfileikum búinn, aö 
leggja hug og hjarta þess, sem trúir, undir sig, svo 
J)að breytist og veröi nýtt frá rótum. Þetta afl 
kristinnar trúar er fólgíð í yfirburðum hennar yfir 
-öU önnur trúarbrögð, fólgið í hinum guðlega upp- 
runa og eðli hennar. 

En sá maður, sem aldrei hefur staðið undir valdi 

|>essarar trúar, veit ekki, hvert gildi hún hefur, nje 

hvað hún er í sjálfu sjer. Það heyrist opt á því, 

bvernig andvígismenn trúarinnar lýsa henni, að þeir 

hafa aldrei átt hana nje þekkt hana; þeir skoða 

hana því allt annað en hun í rauninni er. Vœri 

hún eins og hún hefur komið þessum mönnum tyrir 

«jónir, væri hún sannarlega ekki þess verð, að 

henni vœri haldið við. Triiin er heimur út af fyrir 

43ig, guðlegur, heilagur heimur. Sá, sem aldrei hef- 

uv þangað komíð, getur ekki lýst ástandinu þar. 

Nú eru margir, sera imynda sjer, að þeir hafi þang* 

að komið og þar dvalið, sem alls ekki hafa þangað 

koraið. Það er því ekki hægt að taka lýsing þeirra 

til greina. Það eru margir, sem álíta, að þeir hafl 

trúað, sem, þegar að er gætt, aldrei hafa trúað og 

aldrei hafa þekkt ávexti trúarinnar. Hvað er það 

að trúa? Er það trá, trú í þeim skilningi, sem átt 

er við, þQgar talað er um hina kristilegn trú, að 

trúa hinum sögulegu atriðum, sem frá er sagt í helg« 

um fræðum? Að trúa bibliusögunni á sama hátt og 

menn trúa mannkynssögunni og hinum einstöku við- 

burðum hennar? Að trúa á sögulegan áreiðanleik 

£uðs orðs á sama hátt og annara bóka? Nei, slíkt 



1110 

er engin sáluhjálpleg trú. Það er t. d. engin sálu- 
bjálpleg trú að trúa á Jesúm Eríst á þann liátt, aiy 
maður efl ekki, að hann hafi verið til, gjört þetta^ 
sem frá er sagt i guðspjöllunum, dáið á krossíaum 
á Golgata, upprisið og uppstigið tU himna, — trúa 
því á sama hátt og maður trúir til dæmis því atriði 
8ögunnar, að Sókrates hafí verið spekingur mikiU f 
Aþenuborg, sem skarað hafi fram úr öUum samtíð- 
armönnum sínum að viti, en loks hafi hann veri5 
dæmdur tíl dauða og hafi fiis, af hlýðni við lands- 
lögin, drukkið eitrið, sem honum var byrlað. En nii 
er það vitanlegt, að ótalinn fjöldi fólks hefur einmitt 
trú á þennan hátt. Menn hafa lært kristindóminn 
sinn í æsku, lært ♦kveriðc sitt utanbókar og biblíu- 
söíjurnar, lært það alveg á sama hátt og reikning 
og landafræði. Margir hugsa svo aldrei frekar út t 
þetta og láta það gott heita. Aðrir meíra hugsandi 
menn hugsa meira út í þetta, þegar til fullorðinsár- 
anna kemur. Þeir komast þá, eins og eðlilegt er^ 
að raun ura, að sliJc trú er ekki fuUnægjandi. SvO' 
yflrgefa þeir þessa trú sína og af því þeir hafa aldrei 
haft neitt annað æðra og fullkomnara, slá þeir föstu^ 
að kristindómurinn sje eintómt f:\^<, En orsökin 
fyrir öllu þessu er sú, að þeir aldrti þekktu hina 
sönnu trú, nje urðu varir við hina blessunarriku á- 
vexti hennar. Þeir skilja svo ekki í því, að kristin- 
dómsbyggingin skuli ekki öll þegar hrynja til grunna. 
Þeir telja víst, að kirkjan hljóti öU að brenna upp 
til kaldra kola með öllum hennar kreddum og kenn- 
ingum hið fyrsta. Enda mundi það verða, ef hún 
væri að eins það, er þessir menn ætla. En trúin 
glaöðist samt og útbreiðist og kirkjanvex og dafnar 
æ meir og meir og aldrei hefur vöxtur hennar og 



121 

viðgaÐgur verið meiri en á yflrstandandi tlð. Og 
livers vegna? Af því triiin er eitthvað œðra og 
meira en hin dauða sögulega trú, er vjer nú höf* 
um talað um. ' Af því að hún er guðleg en ekki 
inannleg. Af því að hún er af guði gefin og af guði 
varðveitt. 

Hvað er þá trúin? Hvernig er heimur trúar- 
innar? Það er einn maður, sem öllum raönnura« 
l>etur hefur útskýrt eðli trúarinnar. Það er hinn, 
inikli guðsmaður, Páll postuli. Engum mun bland- 
ast hugur um það, að sá maður hafi dvalið í heimi, 
trúarinnar og sje því fær ura að lýsa, hvernig þar 
liagar til. f brjefi sínu til Rómverja hefur postulinn 
með guðs anda kraptí útlistað efni þetta og tekizt 
hefur honum þar að gjöra skiljanlegt þetta annars 
torskilda atriði. Brjeflð til Róraverja hefur inni að- 
halda hina dýpstu aálarfræði um leið og það út- 
listar hina háleitustu trúarlærdóma. Páll skýrir 
þííT áhrif guðdómsins á mannssálina og sýnir sam- 
band guðs anda og mannsandans. En það er eins^ 
með þetta og hvert annað sálarfræðislegt atriði, að^ 
sannleikur þess verður að eins metinn af þeim, sem 
hjA sjálfum sjer flnna til þeirra andans áhrifa, sem. 
lýst er. Mörg mannssálin er svo sljó og óþroskuð, 
að hún kannast eigi við ýmislegt af því, sera lýst er 
af þeira raönnura, er raest hafa lagt sig eptir að^ 
rannsaka eðli og eiginlegleika sálarinnar. Eins er 
lika raargur raaðurinn svo óþroskaður, að hann skil- 
ur eigi áhrif trúarinnar, nje kannast við þau áhrif 
guðs anda á hugskot sitt, sera trúnni eru sarafara. 
Trú og trúarlegar útskýringar skilur að eins hinn 
trúaði raaður til hlítar, raaður, sera snortinn hefur 
verið af guðs anda og lífl sínu lifir 1 sarafjelagi við. 



172 

^uð. TrúiD er af guði gefin en eigi af manninum 
sjálfura höndluð. Maður eignast hana ekki á sama 
hátt og vísindalega þekking á Ifkamlegum blutum. 
Trúin er samband mannssálarinnar við skapara sinn 
og með henni birtir guð manni hinn ósýnilega heim, 
isem hann sjálfur býr í, en aldrei verður An hans 
^pinberunar sjeður eða rannsakaður; því til hins 
guðlega og eilifa ná aldrei kraftar hins mannlega og 
takmarkaða til rannsóknar. 

Hvernig er þá þessu trúarsambandi varið? 
Hvernig myndast og viðhelzt það? Vjer skulum 
halda oss við útskýringar hins mikla postullega 
kennimanns, er vjer þegar höfum nefnt, og bera hans 
orð fyrir oss. Hann gjörir grein fyrir myndun 
Í)essa trúarllfs á þann hátt, að »vjer sjeum greptrað- 
ir með Kristi fyrir sklrnina til dauðans, svo að eíns 
og Kristur upp reis frá dauðum fyrir dýrð föðursins, 
«vo eígum vjer einnig að ganga 1 endurnýungu lifs' 
4ns€, (Róm. 6, 4). 

Vart munu þessi postullegu orð skiljanleg þeim 
rnönnum, sem eigi eru fyrir trú endurfœddir til æðra 
skilnings á andlegum hlutum; en um sannleika þeirra 
getur hver sá borið, sem reynslu hefur fyrir sjer 
úr eigin Ilfi sínu 1 þessu efni. Hjer með vill postul- 
inn sagt hafa, að fyrir Jesúra Kríst, dauða hans og 
upprisu, sje í heiminQ komið nýtt, andlegt og guð- 
legt afl, mönnunum til viðreisnar í andlegu Ufl 
þeirra. Kenning hans er, að Jesús hafl verið sann- 
ur guð og starfa hans hafi fylgt guðlegur kraptur 
og friðþæging hans fylgi yfirnáttúrlegar afleiðingar 
fyrir alla þá, sera fyrir guðs anda áhrif færa sjer 
hana í nyt. Með Jesú og fyrir hann byrji nýtt llf 
i sálura trúaðra manna. Þetta nýja lif sje fólgið í 



128 

|)vf, að hið gamla synduga edli eyðist og deýi, en 
nýtt líf með nýju eðli rjettlætis og helgonar byrji f 
-sálum þeirra allra, sem »greptraðir eru með Eristi 
til dauðans«, þ. e. þeim öllum, er með náðarmeðöl- 
wn guðs eru gjörðir hluttakandi f eðli Krists á þann 
hátt, að þeir með honum deyi og upprisi — deyi 
t>urt frá synd og syndugu eðli sjálts sin, en upprfsi 
til hins nýja llfs í guði og verði gróðursettir á Eristí 
•eins og greinar á vínvið (sbr. Jóh. 15, 5). 

Mun sá eigi, sem sálina hefur skapað, geta haf t 
áhrif á hana? Mun sá eigi, sera i upphafi bljes 
^ódauðlegum anda i jarðneskán Ifkama mannsins, 
Ifka geta þann sama anda leyst úr fjötrum syndar 
-og spillingar? Vissulega. En til þess notar hann 
meðöl, er hann sjálfur ákveður — eins og allt í 
ráðstöfunura guðs keraur írara eptir föstura reglum 
^n eigi á óákveðinn hátt, og sfzt mun oss sJc^nun- 
tim sæma, að spyrja skaparann að ástæðum fyrir 
ráðstöfunura hans. 

Náðarmeðal það, er hann hefur f alvizku sinni 
«ett tilað fiytja árangur Erists friðþægingar iun í 
8álu einstaklingsins, er fyrst og fremst hið heilaga 
«akramenti skfrnarinnar. Fyrir það guðlega náðar- 
meðal er maðurinn gróðursettur á Eristi og gjörður 
^ð grein á likaraa hans, og hýtt Iff færist i greinina 
frá lifstrjenu sjálfu, sem er Eristur. Deyr þá hið 
:gamla líf syndarinnar, en upprfs nýtt líf rjettlœtis- 
ins. Viljinn breytist þannig, að hann nú fær kosið 
hið góða, ekki siður en hið illa. En óendurfæddur 
maður getur i andlegum efnum að eins hið iUa viljað. 
Hefur þannig nýtt Ilf byrjað i sálu mannsins fyrir 
^uðdómsins áhrif, sem þroskast á til fullkomnunar 



121 

og helgunar. Þannig. myndast trúarlifið samkvæmt: 
kenningu Páls postula. 

En byrjunin ein er eigi nóg. Þetta nýa llf er 
1111 falið varðvei^lu hvers einstaklings út af fyrir 
sig, og hver maður verður að bera ábyrgð á með- 
ferðinni á þvi. Maður getur látið það deyja út hjá. 
sjer, án þess það nái þroska og vexti, íyrir triíleysi^ 
spilling og synd, og fer maður þá á mis við ávexti 
þá, er það ber. En lika getur maðurinn fyrir guða 
náð varðveitt og eflt það, svo það fái borið hjA. 
honum ávexti bœði til tímanlegs og eilífs lífs. Og^ 
til þess hefur guð stofnað sin önnur náðarmeðul. f 
heilögu orði sínu leggur hann niður reglurnar fyrir 
hid andlega lif, og gegn um það flytur guðs andi hina 
liýa lífi sífellt nýa næring, svo það glæðist og við^ 
haldist. Og eins og vjer enira fyrir heilaga skíra 
gróðursettir sem lifandi greinar á Eristi, eins er oss. 
í þvl lifsiiis sambandi viðhaldið með heilögu sakra- 
meiiti kvöldmáltíðarinnar, sem líka er tilsett af guði 
sjAlfum og hefur í sjer fólgmn hulínn og yfirnáttúr- 
legan krapt til trúar og helgunar. Fyrir sakramenti 
þetta eflist og styrkist samband sálarinnar við 
skapara bennar og frelsara; þvi stofnunum guðs. 
fylgir litskraptur, og þó hanu sje óskiljanlegur og 
^mælanlegur, er hann eigi að siður sannur. Enda 
er það alls ekki óskiljanlegt, að eigi er unnt að 
meta eða mæla helgidóma drottins, þar seni þeir 
eru samskonar eðlis og guð sjálfur — yfirnáttúrlegir. 
Afleiðing þessara verkana orðsins og sakramentanna 
verður sú, að 1 sálu mannsins myndast og viðhelzt 
samfjelag við guð. Og afleiðing slíks samfjelags 
verður aptur helgun Ilfernisins — fullkomnara sið- 
ferðislegt ásigkomulag mannsins; þvi enginn getur 



125 

liaft samfjelag við hinD heilaga guð, svo hann ekki 
líkist honum að einhverju leyti í kærleika og hei- 
lagleik. Þetta er það fuUkomnunar-takmark sém 
*<3I1 tilvera mannsins á að stefna að. t þvi er fólgia 
hin eina fullkomna sæla bæði þessa heims og ann- 
^ara, — 1 þvi að verða aptur skapara sinum likur. 
SÍL maður, sem fundið hefur þessa sælu, hefur aptur 
fundið Paradfs. Sá maður, sem ekki á haoa, er 
^nn þá útilokaður frá Edens aldingarðí. 

Páll postuli talar um þetta sælurika ásigkomu- 
lag, sem maðurinn kemst i, þegar hann á þennan 
tiátt hefur verið snortinn af guðs anda og er orðinn 
guðs endurfætt barn, er hann segir: »Sjálfur and- 
inn vitnar með vorum anda, að vjer sjeum guðs 
börn; en ef vjer erum börn, þá erum vjer Uka 
eríingjar guðs og samarfar Erists«. (Róm. 8, 16 — 17). 
Sje maðurinn þvi orðinn trúaður maður, íinnur hann 
til þess með sælurikum sálarfriði, að guðs andi býr 
i hjarta sjer og hið góða og guði lika er orðíð sam- 
gróið eðli hans, svo hann þekkir guð og er honum 
handgenginn, og lif hans orðið líf i guði. 

En aptur skal það tekið tram, að sá maður/ 
sem eigi er af andanum upplýstur, fær eigí skilið 
þetta; »þvi holdlega sinnaður maður skilur ekki það, 
sem guðs anda tilheyrir, því það er heimska fyrir 
faonum og hann getur ekki skUið það, þvi að það 
hlýtur andlega að dæmastc (I. Kor. 2., 14). En 
þrátt fyrir það er nú þetta andans afl, sem i kristnar 
mannssálir er lagt fyrir Jesúm Erist, hid sterkasta 
afi, sem 1 heiminum er starfandi. Til þ^ss eíga rót 
sina að rekja hinar blessunarrikustu hreifíngar, sem 
komið hafa upp i heiminum. Það er sú undiralda, 
mm áfram ber hinar háleitustu hugsanir og göfug- 



116 

nsttt tíIfiÐnÍDgar maDnanna. Það er orsök hinna 
fegurstu dyggða, sem þekkzt ;.hafa meðal maDna^ 
^Ávöxtur þess er kœrleikur, gleði, friður, lauglund- 
argeð, góðlyndi, göðvild, trúmennska, högværð og^ 
bindindic. (Oal. 5, 22). 

Hvað er þá trúin? Samfjelag mannsins við guð' 
fyrir Jesúm Eríst. Hverjir eru nú ávextír trúar- 
innar? Heilagt liferni^ samhljóða kenningum Jesa 
Krists. 

Trúin, það er að segja hin sanna og lifandi trú, 
hefur tvennskonar ábrif á manninn. Hún kemur 
honum fyrst 1 rjetta og sannleikanum samkvæma. 
afstöðu við guð. Sú hlið mannsíns, sem að guði 
snýr, hið innra Iff manns, upplýsist fyrir Ijósi trú- 
arinnar og augu sálarínnar opnast, svo að þegar 
þau horfa i áttina til guðs, horfa þau ekki lengur f 
myrkur, heldur sjá þau guðs dýrð. Ouð birtist 
manni i allri sinni heilögu dýrð og ásjóna hans lýsir 
yfir hann. Fjarlœgðin mikla miUi guðs og synduga 
manns hverfur og maðurinn, rjettlœttur ^rir trú 4- 
Jesúm Krist, kemst 1 náið samband við guð. Til 
sálarinnar streyma Ilfgandi lindir frá uppsprettu 
lifsins, frá skapara hennar sjálfum. Hugsunin öU^ 
tilfinningin og viljinn helgast af guði og beygja sig^ 
fyrir honum, en það er skilyrðið fyrir því, að geta 
verið sæll; þvi þá að eins nýtur mannsandinn sin, 
er hann »lifir hrœríst og er« i guði, þvl eptir hana 
mynd er hann gjörðury og raskist það samræmi,. 
verður eðii mannsins ekki lengur sjálfu sjer sam- 
hljóða, og fylgir þvl skiljanlega hinn mesti óróleiki 
og vansæla. Skilyrðið fyrír sælufuUu lifi er þvi 
þaö, að lifa i samræmi við vi^a guðs. Þvi skilyrði 



127 

fullnægir trúin — trúin, sem gefst fyrir Je8Ún> 

SjTÍSt. 

í öðru lagi setur trúin manninn 1 rjetta afstöðu 
gagnvart öðrum mönnum og beiminum út 1 frá. 
Sje hið innra lif orðið tielgað af guðs anda svo a^ 
hjartað beygi sig fyrir guðs heilaga vilja, flýtur þa^ 
af sjálfu sjer, að hinar ytri athafhirnar komast 
smátt og smátt i meira og meira samræmi við þenn- 
an vilja. Sá maður, sem elskar guð og er honunk 
innilega sameinaður, hlýtur*lika að elska mennina. 
Sá maður, sem er i sannleika guðs barn, hlýtur að^ 
elska alla menn sem bræður sína. Eærleikurinn, 
þetta sem mest og bezt er í heimi, verður þá unv 
um fram allt ávöxtur trúarinnar, — kœrleikurinn^ 
sem er umburðarlyndur og góðviljaður, sem gjörir 
ekkert ósæmilegt en samgleðst sannleikanum, kær- 
leikurinn sem fellur aldrei úr gildi (I.Kor. 13,4— 8).. 
JÞessi trú og þessi kærleikur, sem henni er samfara, 
verður til þess að knýja manninn til að gjöra sem 
allra mest gagn i heiminum, verða sem uppbyggi- 
legastur fyrir mannfjelag það, er hann lifir í, stuðla 
að þvi, að öllum mönnum Ifði sem bezt, að bág- 
stöddum verði Ilknað og sorgmæddir verði huggaðir,. 
að sár mannanna verði grædd og tár þeirra verði 
þerruð. Trúaður maður ver lífi sínu til að bæta 
kjör mannanna og hafa þau áhrif á þá, að þeir^ 
verði meiri og betri menn. 

Að þessir ávextir ekki koma i Ijós hjá Qölda 
mörgum, sem Jcalla sig kristna, skal fúslega verða 
kannast við, en það er þá eigi trúnni að kenna 
heldur triUeysinu. Það kemur til af vöntun hinnar 
Bðnnu trúar og það er ósanngjart að kasta skuld- 
inni á trúna, eins og svo opt er þó gjört, fyrir ó-- 



128 

«æmilega breytni ýmsra, sem einhverra orsaka 
vegna teljast í tölu kristinna manna, en alls ekki 
-eiga kristindóminn í hjarta sínu nje þekkja hann. Það 
bera margir kristið nafn, sem ekkert tilkall eiga til 
þess og vegna uppgerðar þeirra og hrœsni líður kirkj- 
an einatt stórtjón. Þeir yerða til að fráfæla aðra, 
sem álíta alla kristna menn þessum hræsnurum líka» 
af því þeir láta sjer ekki annt um að rannsaka 
hlutina til hlítar. 

«Þeir eru of margir», sagði guð við Gídeon og 
Ijet hann bjóða þeim öUum, sem í leiðangrinum 
voru gegn Mídeanítum, en ekki höfðu brennandi 
sannfæring fyrir málefni þvl, er barizt var fyrir, 
að hverfa heim aptur. Þeir eru of margir, sem við 
Krist kenna sig, en hafa skort á sannri og lifandi 
^rú. Málefni kristindómsins mundi græða stórum á 
því, að allir slíkir menn hættu að vera 1 tölu krist- 
inna manna. Þeir eru kristindóminum til vanvirðu 
og óhæfir til að berjast fyrir hið góða málefnið, um 
leið og þeir villa sjónir fyrir þeim, sem fyrir utaa 
standa. 

En þeir eru of fáir, sem eru rjettir striðsmenn 
drottins. Þrátt fyrir allar miljónirnar, sem kristið 
nafn bera, eru þeir of fáir, sem sannkristnir mega 
kallast, sem endurfæddir eru í anda síns hugskots 
fyrir sanna og lifandi trú á frelsara mannkynsins, 
sem stjórnast láta af guðs heilögum anda og eru 
honum til vegsemdar, og raeðbræðrum sínum til 
blessunar, sem ekki láta stjórnast af eigingjörnura 
hvötura, — of filir, sem feta líknar fótspor lausnar- 
ans og með sjálfsafneitun og brennandi kærleika til 
allra manna sækja fram í baráttunni gegn rang- 



129 

lætínu og eymdinni 1 heiminum með hjarta, hug og 
hönd guði vlgt og lífið allt drottni helgað. 

Vjer höfum þá óbifanlegu sannfæringu, að eðli 
og ávextír hinnar kristnu trúar sjeu þannig, að hún 
€in geti farsæla gjört mennina bæði tímanlega og 
eiiíflega. Þvi til sönnunar höfum vjer vitnisburð 
guðs orðs, sögu mannkynsins og ótal hinna göfug- 
ustu manna, er strítt hafa fyrir málefni guðs og 
velferð mannanna í þessari trú. Vjer höfum það 
fyrir satt, að í trúnni á Jesúm Krist sje fólginn sann- 
leikur lífs og dauða og sá kraptur, sem einn megn- 
ar að frelsa heíminn frá spilling, eymd og glötun. 
Þegar vjer ræðum um trúna á þennan hátt, eigum 
vjer eðlilega að eins dð hina sönnu og lifandi trú, 
sera guðs helgur andi er höfundur að. Vjer eigum 
ekki við neina vanatrú, ekki uppgerðartrú, ekki 
dauða trú og ávaxtarlausa. Og vjer höfura órask- 
anlegt traust á alraætti guðs og að sannleikurinn — 
trúin, sem af guði er gefin, rauni í heiminura sigra 
og í henni rauni bæði þjóðirnar og einstaklingarnir 
læra að fiýja 1 llknarfaðm drottins. Og bæn vor er 
sú, að allir raenn fái með innilegri bjartans gleði 
fundið til þess, að Krists fagnaðarerindi «er kraptur 
guðs til saluhjálpar sjerhverjura, sera trúir», vitandi 
það, «að hver sera triiir á soninn, sá hefur eilíftlíf*. 

að hin íslenzka þjóö, bæði austanhafs og 
vestan, raætti gjöra sig maklega þeirrar blessunar, 
sera guð hefur heitið öllura sínum trúaða lýö 1 



Aldamót. Y. 



Ný húslestrarbók. 

Nýtt safn af prjedikunum hefur komið út ekki 
alls fyrir löngu eptir síra Pál heitinn Sigurðsson 1 
Oaulverjabæ. Hann er kunnugur íslenzkum lesend- 
um áður, sem höfundur langrar skáldsögu (»Adal- 
steinn«) og páskarœðunnar alkunnu, þar sera hann 
talaði svo skorinort og barðlega gegn kenning kirkj- 
unnar um eiHfa glötun. Ræðurnar eru að eins 30 
að tölu og ná þvi tœplega yfir helming kirkju- 
ársins. 

Á prjedikana safn þetta hetur verið minnzt i 
Kirkjublaðinu og það hefur verið kallað mjög merki- 
leg bók. Hún er það að vissu leyti, og ætla jeg nú 
að gjöra grein fyrir, á hvern hátt mjer virðist húa 
vera merkileg. 

Að búningnum til eru ræður þessar betri ea 
vjer höfum átt að venjast. Höfundurinn talar vana- 
lega um eitt ákveðið efni i hverri rœðu, en graut- 
ar ekki mörgum saman. Og hann hefur optast 
hugsað um þetta efni býsna rækilega áður en hann 
hefur tekið að semja ræðuna. Stíllinn er miklu 
persónulegri og þess vegna áhritameiri en vjer höf- 
um átt að venjast. Menn hafa hlotið að leggja eyr- 
un við, þegar sira Páll heitinn talaði í kirkjunni* 
Það er hans eigin innri maður, sem kemur fram f 



181 

rœdunum. Það er hans llfísskoðuny hans sannfæring, 
hans »trú«, hans kristindómur. Þessi einlægni er 
eitt aðaleinkenni góðra prjedikana. Aumast^ að hún 
kemur ekki hjer að vanalegum notum, af þvi það 
er biluð trú og bilaður kristindómur, sem höf. hefur 
að bjóða. 

Sannrí ræðusnilld hefur honum ekki tekizt að 
ná, þótt ýms góð tilþrif sjeu víða. Vjer hljótura að 
eiga eptir að fá miklu fullkomnara form fyrir ræðu- 
gjörð en þetta. Það spillir fyrir höf. í þessu tilliti, 
að hann talar þvi sem næst eingöngu til höfuðsins 
en ekki hjartans. Mörg góð hugsun og fögur setn- 
ing kemur fyrir hjá honum. En i stöku stað er ílla 
gengið fi^á eíns og t. d. bls. 245: »Vjer hittura alls 
staðar og í öUum stjettum menn, sera hafa glatað 
frelsi og krapti hugsunarinnar, hverra trú, ef nokkur 
er, þd er hún háð mönnum og timum*. 

Mjer kemur höfundurinn fyrirsera gáfaðurmað- 
ur með vakandi anda, sem töluvert hefur hugsað 
og gruflað, fundizt ákaflega margt öfugt 1 mann- 
heiminum og kirkjunni, sjerstaklega á íslandi. Út 
af þessum brestum og löstum hefur hann verið sár- 
grarour með sjálfum sjer. En hann hefur haft mjög 
^Sljósa hugmynd um, í hverju brestirnir vœru eigin- 
lega fólgnir. Allar ádeilur hans eru tram settar í 
iDJög almennura orðatiltœkjura. 

Hann talar rajög opt um kirkjuna. Einstöku 
sinnum kemur fram kærleiki til hennar eins og t.d. 
í ræðunni á skirdag: >Að vlsu hefur hún allt aftil 
verið á jörðunni, lof sje guði, fyrir hiraneskan krapt 
hennar, og þegar jeg flnn hana ekki í nánd við 
tign veldisins, þá flnu jeg hana, ef til vill, því dýrð- 
legri í hreysi niðurlægingarinnar* (136). En þótt 

9» 



132 

hoDum þyki væQt um kirkjunaeptírhugraynd EristSy 
«r honum nærri því iUa við hana eins og hún er. 
«Þeir tíraar, sem liðið hafa, sidan frelsarinn var á 
dögum^ hafa mestmegnis gengið til þess að raisskilja 
^ða rangfæra kristindóminn« (249). Önnur eins sta5- 
hæíing og þetta kemur auðvitað af menntunarskorti 
með fram. Maður verður hans víða var, — ekki 
€Ízt var við guðfræðislegan menntunarskort. 

Langoptast er bann sárgramur, þegar hann 
minnist á kirkjuna og hefur ekki haft neiua tilfixm- 
ing af að rjettara væri að hlífast við að taia um 
það frá stólnum. Eitt stóra meinið hennar er það, 
»að hún livílir á(!) kennimannlegri stjett, en ekki 
andlegu lífi safnaðanna« (6). Sýnist hann þá helzt 
vilja afnám prestastjettarinnar og að allir fari að 
prjedika. 

Það yrði víst heldur en ekki framför! 

»Annar gallinn við kirkjullfið er sá, að allur 
andi er stirðnaður við form og siðvenjur, sem guðs- 
þjónustan er reirð niður við« (6). Eins og ekki 
þurfi að vera eitthvert form fyrir hverri guðsþjón- 
ustu. Honum er illa við öll kirkjuleg form, af þvl 
hann skilur ekki þýðing þeirra, og jeg er býsaa 
hræddur um, að fieiri íslenzkir prestar sjeu með 
sama markinu brenndir. Eini vegrinn, sem slíldr 
menn sjá til að vekja nýtt líf, er það að afnema 
formin. En það er aumi misskilningurinn. Að blása 
nýju lífi 1 formin með því að blása nýju lífl 1 hjört- 
un, kemur þeim ekki til hugar. Það er svo hand- 
hægt að nema þessar kirkjulegu siðvenjur úr gildL 
Hitt kostar meiri áreynslu og fyrirhöfn. Ura leiðog 
söfnuðurinn fer að elska guðs orð og fer að hafa án 
nægju af að hafa það um hönd^ elskar hann lika 



188 

guðsþjónustuformið sitt og finnur sig særðan, ef eitt- 
hvað á að fara að hringla til með það. Þegar mönn- 
um fer að verða illa við annað eins guðþjónustu- 
form og það, sem lúterska kirkjan fylgir, er það 
ekki vegna annars en menn eru farnir að hafa óbeit 
& að hafa guðs orð um hönd og koraa til kirkju. 

Eitt hið merkilegasta við rœður þessar er það^ 
að höf. víðhefur hin vanalegu, kristilegu orðatiltæki, 
en þau þýða hjá honum allt annað en vjer erum 
vanir víð að láta þau þýða. Hann talar ura kristin- 
dóm og það að vera kristinn, kraptaverk, synd, guðs- 
ríki, sannleika, frelsi, köllun, trú og vantrú, guðs orð,. 
endurlausn o. s. frv., en lætur þær hugmyndir þýða 
allt annað en þær þýða á máli biblíuniíar, kirkj- 
unnar og triiaðra manna. Nú vil jeg leitast við að- 
gjöra grein fyrir þessu með dæmum úr bókinni. 

1. Kristindómurinn, — í jólaræðunni segirhann^ 
að kristindómurinn sje gefinn oss til að sigra náttúru- 
Min fyrir utan oss og hið innra hjá oss. Og svo á 
ððrum stað: »Kristindómurinn hefur sett sjer það 
mið, að frelsa manninn einmitt með því, að kenna 
honum sjálfum að hugsa og framkvæma« (187). Og: 
^Kristindóraurinn er einmitt raannleg náttúra leit- 
andi upp á við til skapara síns, leitandi frara A við 
til fullkomnunar sinnar. Annað er kristindómur 
ekkí. Þegar einn raaður þess vegna leggur stund á. 
að gjöra skylduna og glæða sína beztu krapta, þeg- 
ar hann leitar uppfræðingar fyrir anda sinn og 
Btyrks fyrir vilja sinn og leiðto^a fyrir samvizku 
sína, þegar hann kappkostar að hlynna að og frlæða 
það Ijós, sem guð hefur til hans lagt, og lætur 
brýnda fyrir sjálfum sjer mannelsku, rjettvísi, fram- 



184 

för og fullkoinnun, þá er maðurínn imynd Erlsla^ 
og þá er hann sannkríBtinn, hvort sem hann annfira 
er kristinn eða Gyðingur, Tyrki eða heiðingic (203;* 
Um þetta er nóg að taka það frara, að þaö er 
hreint og beint krlstindómslaus kristindómur, seoi 
ekki þekkir Erist og ekkert á skylt við hann. 

2. KraptaverJcin. — Þau eru tekin sera sðnnuB 
þess, að raaðurinn eigi að vinna bug á náttúruöfl* 
unum. »Jeg skil þau svo, að raeð þeim sje mami- 
inura boðaðy að hann eigi með tíraanura, jafnótt t^ 
andi hans þroskast og hann verður betur krístÍBD, 
einraitt að ná fullkomnari yfirráðuni yfir hinni skyn- 
lausu náttúru. Ef eigi mætti skilja kraptaverkin 
þannig, þA mundi jeg fyrir mitt leyti veröa efsLÖBT í 
að trúa tilveru þeirrac (27). 

Næsta undarlegur skilningur á kraptaverkuB- 
ural Þau sanna þá ekkert lengur viðvíkjandi sAlu- 
hjálp mannanna. Þau eru þá engin sönnun fyrír 
þvi, að Jesús Kristur er sannur guð, et oss er œtl- 
að nt eigin raromleik að verða honum jafnsnjalitr. 
Hjálpræðið — frelsunaratriðið — dyist hjer fyrir höt 
eins og svo opt endrarnœr. 

3. Syndin. — »Já, hvað er synd og hvað ekld? 
Gjörum oss greín fyrir þvíc (29). En svo gjörir 
hann i rauni^jni alls enga grein fyrir því, en kem- 
ur með ýras fremur óheppileg dæmi þess, hvað syDd- 
in ekki sje. Úr erfðasyndinni gjörir hann alls ekk- 
ert. ^Þetta, sem hreifir sig hjá barninu, er ekld 
annað en óspillt manneðli* (30). — »Af hveiju er« 
menn rauglátir og syndugir? Af þekkingarleysi og 
kúgun* (42). Þetta er bágborin útskýriní?: og aug- 



186 

Ijósty að höf. befur ek.ki hugmynd um syndina 1 
kristilegam skilningi. »Hugsid yður til dæmis aldr- 
aðan mann eða aldraða konu^ sem hafa gegnt lönga 
og mikilvægu dagsverki, hafa upp alið mörg börn 
cg komið þeim frá sjer sem nýtustu mönnum, hafa 
þess utan sýnt öllum góðvild og kærleika og rækt 
aðrar skyldur eptir megni. Þetta, vil jeg segja, era 
ekki ranglátir menn og syndugir, heldur heilagir« 
(43). Mundí ekki koma frelsarans i heiminn hafa 
verið nokkuð óþörf, ef þetta væri rjettur skilningur 
á voru náttúrlega manneðli? Hann álitur, að syud- 
in niuni á sinum tíroa algjörlega hverfa af jörðunni 
og ber fyrír sig orð postulans: »Vjer, sem erum 
dauðir byndinni, hvernig skyldum vjer framar í 
hennilifa?* Og: — »Heilsið öllum heilögum* (42).— 
En sá skilningur á guðs orði! Það virðist opt og 
tíðum vera höfundinum lokuð bók. — »l>að illa stríð- 
ir opt rikt á eðli mannsins, en Rjálft er það engan 
veginn náttúra hans* fl04). »Syndin er manneðlina 
óskyld meðöllu« (105). Það er lútersk kenning, eða 
bitt þó beldur, annað eins og þettal 

4. Ouðs rOci. — Á nýárinu hefur höftmdurinn 
fyrir umtalsefni: Til komi þitt rlki I Þá bæn læt- 
ur hann einnig fela i sjer bæn um þekking á dýra-- 
og jurtariki jarðarinnar, svo maðurinn geti haft 
fullt gagn af hvorutveggja (35). «Quðs ríki, það er 
að skilja frelsi, Iramför og fullkoranun eru fyrir 
höndum, eru gæði, sem lögð eru á almannafæri» 
(186 — 187). «Þáð nálægist fyrir sanna menntun og 
uppfræðingUj.sem er styrking sálarkraptanna. Það 
nálægist fyrir hverja þá viðleitni, sem vjer gjörum, 
tíl að iræðaskynseminay vekjasamvizkunaogstyrkja 



186 

viljann. Það nálægist við hvert fótmál, sem vjer 
stigum til þess að innræta mönnum elsku til saan- 
leiks, fegurðar og fullkomnunar. Guðs riki er ekki 
einungis fólgið i þeim háleitu dyggðum og heilag^- 
leika, sem brýndur er fyrir mönnum 1 nafni ritn- 
ingarinnar, heldur er það og fólgið i hvers konar 
dyggð og dáð. (187—188). cGues ríki leyfir allt, 
nema ónytjungsskap 1 hugsun og hegðun^ (188;. 

Um þetta guðs rlki er það að segja, að það á, 
ekkert skylt við það guðs ríki, sem Kristur stofnaði^ 
og hefur trúna á guðs eingetinn son fyrir hyrning- 
arstein og borgarabrief. 

ð. Sann'eihurinn. Fyrsti dýrgripurinn í guðs 
rlki er sannleikurinn. «í hinn tilkomanda guðs riki 
mun afl skynseminnar aukast .... Uppfræðing 
mannkynsins á fyrir höndum mikinn vöxt og menn 
munu finna kennsluaðfcrðir, sem betur svara til- 
ganginum» (39). Þetta virðist vera sá sannleikur, 
sem höf. hefur fundið dýrðlegastan. «Menn ímynda 
sjer, að endurleysanda sannleik sje hvergi að finna 
nema í ákveðnum oröura og greinum* (256). Hann 
setur ekki sannleikann mikið í sam^ia'^d við Jesúm 
Krist. Höf. kemur ekki til hugar aó lýsa honum 
sem saniileikanum. Og honum virðist vera mjög 
illa við ákveðnar trúarjátningar. AUt á að vera í 
lausu lopti. 

6. Frelsi, Frelsi ogframfarir eru tvö orð,sem 
koma fyrir því sem næst á hverri blaðsíðu og opt 
á sumum. Prjedikanir þœr, sem hjer er um að 
ræða, eru eiginlega ura þetta tvennt. Höf. elskar 
frelsið. En það er ekki unut að sjá af orðum hans, 



187 

aðhannhaflþekkt frelsiðíKristitilhlítar. Að rainnsta 
kosti talar hann ávallt um annað frelsi. Það verð- 
ur naumast borið af höfundinura, að hann raeð ræð- 
um þessum hafl tekið undir hið væmna fram- 
fara og frelsisglamur, sem er svo almennt raeðal 
íslendinga, þótt honura hafi sjálfum verið fuU al- 
vara. 

Einn dýrgripurinn, sem hann bendir á 1 guðs 
ríki, er frelsið. Það er þá einkum fólgið í því, að 
«í hinu tilkomanda guðs riki miinu ráð finnast til að 
Ijetta af manninum þrældórai búksorgarinnar, þegar 
náttúrukraptarnir verða betur kunnir og betur hag- 
nýttir til að Ijetta lífsstörfin og afla lífsnauðsynj- 
anna» (41). Það er hreint eins oí? raaður finni raat- 
arlyktiua leggja á raóti sjer. — Og ófrelsið er eink- 
ura í því tólgíð, «að vjer erum í surau tiUiti háðir 
gömlura skoðunarbáttura og venjura, sem ekki er 
allskostar skynsaralegt, háðir raeira að segja ýmsura 
ósiðura og óreglu, sem vjer gefum lítt gætur, háðir 
freistingum til andvaraleysis og dofinskapar* (41). 
Um ófrelsi í kristilegum skilningi talar hann ekki. 
Það er eins og hann viti ekki af þeim ófrelsirsfjötr- 
um, sem syndin og sjálfselskan leggur manninní. 

7. Köllunin. Út af guðspjallinu ura verkamenn- 
ina i vlngarðinum talar hann ura köllunina. Þeir, 
sera iðjulausir standa á torginu, eru eptir hans skýr- 
ing iðjulausu mennirnir í raannfjelaginu (81). Og 
iðjulausir menn eru aptur hið saraa og frarafara- 
lausir menn (81). KöIIun drottins eptir þessari skýr- 
ing er þá hið sama sem sá vilji hans, að raennirnir 
hafi eitthvað tyrir stafni, láti sjer fara frara að ein- 
hverju leyti. En að guð kalli raennina til iðrunar 



188 

og apturhvarfs og trúar, — um það sýniRt höf. ekki 
vlta. 

«Hverja köllun mun þjóð vor hafa i stundleg- 
tim efnum ? . . • Hún hefur þá óyggjandi köllun aö 
yrkja og rækta sem bezt þennan hólma I hafinu, 
«em vjer byggjum. Hún hefUrþað ætlunarverk aö 
berjast við þau náttúruöfl, sem hjer eiga heima, og 
heiður þjóðar vorrar verður undir því kominiiy 
hvernig þessi barátta tekst* (87). Jeg er hræddur 
iim að þióðarheiður vor verði fremur smávaxinn, ef 
hann á að metast eptir þeim sigri, sem vjer höfum 
hingað til unnið yfir náttúruöflunum. Þessi náttúru- 
<5fl eru: celdur, is, harðindi og einokun, mannfæð, 
"örbirgð og ófrelsi, fáfræði, deyfð, ósamheldni, úr- 
ræðaleysi* (87). Höfundurinn virðist ekki sjA eitt 
einasta andlegt verkefni, sem þjóðin geti haft, þvi 
siður, að honum komi kristindómurinn í hug. Enda 
uegir hann: «Vjer erum framfaralaustfólk ogstönd- 
iim skör lœgra en forfeður vorir» (185). «Jt>að eru 
fáar iiúlifandi þjóðir, sem hafa forfeðrunum minna 
að þakka en vjer» (122). 

8. Vantrúin. «Sú vantrú er skaðlegust þar sera menn 
trúa ekki á neina framtlð eða framför» (36). «Hvað 
kalla menn almennt vantrú ? Svoleiðís kalla þeir 
að hkindum, ef einhver trúir ekki einhverjum bók- 

staf i baruafræðunum En hugrenningar og 

ályktanir, skaltu vita, eru frjálsar (!!)... En það 
er hin eiginlega vantrá, að trúa ekki á vald ogsig- 
ur hins góða» (94). 

Þetta á að vera vantriiin. En vantrú í kristi- 
legum skilningi er allt annað. Það er að hatna 
Kristi og hans hjálpræði og gjöra hann, sem er 



189 

^annorður og trúr, að ]ygara með )því að neita firels^ 
isopinberun bans. 

9. Trúin. Hán er vön að vera aðalatriöið í prje- 
xiilcun kirkjunnar. Aðalmarkmið 'hVers prests er að 
-eignast trúaðan söfnuð. Og þess vegna gengr öm- 
xir af: Trú þú á drottinn Jesúm Krist, þá skált þö 
verða hólpinn, þú og þitt hás, gegn um það orð, sem 
4ntt er frá prjedíkunarstólnum. — Orðið trú kemmr 
<)r8jaldan fyrir i rœðum þessum. Þær eru um ailt 
annað en hína sönnu og sálubjálplegu trú. Sámt ér 
beðið um trú á einum stað. En svona: «Biðjumþ& 
tiimnaföðurinn sem bezt að efla hjá oss trúna á hið 
góða, trúna á sigur Ijóssins yfir myrkrínu, sannleik- 
ans yfir villunni, rjettlætisins yíir rauglœtinu. Það 
€r hin sanna og sáluhjálplega trú» (95—96). Þaö 
lítur út fyrir, að trii höf. hafi verið trii á hið göða 
•en ekki trá á hinn göða. Og um «hid góða> 'talar 
tiann 1 skilningi Sókratesar og Platós en ekki í 
kristilegum skilningi. 

10, Guðs orð. ílöf. hefur einkennllega tihneiging 
til að fletja allar hu^ímyndir út og gjöra þær tor- 
kennilegar. «Quðs orð er ekki einungis að finna ( 
bifliunni, heldur og i öUu þvi, sem satt er og rjett^ 
fagurt og inndœlt. Quðs orð er að flnna i verald- 
arsögunni, því að hún birtir hvervetna elsku guð og 
•eilífa rjettlæti. Guðs orð cr að flnna i lifsreynslu 
mannsins . . . Guðs orð er að flnna i öUura sönnum 
«káldskap og i allri sannri iþrótt> (254). Æðrasess 
-en þetta vill hann ekki gefa guðs orði i bifliunni^ 
J)ví hann segir: «Guðs orð raátt þii ekki hefja yfirguðs 
verk»(255). «Lengi májeg, segijeg, leita 1 biflíunni 
til að flnna greinar, er birti á áhrifameiri hátt hin- 
ar eilifu fegurðarhugsiónir, hina eiiifu elsku og hina 



140 

^ilffu speki en þetta er birt áblómsturmáli jurtanna» 
(254). Skynsemina, sem sýnd er hin lotningarfyllsta 
tilbeiðsla gegn um allar þessar prjedikanir, setur 
hann afdráttarlaust sem dómara yfir guðs orð. 
«Kœrai ritniugin með nokkra grein, er væri á móti 
skynseminni, þá œtti sú grein vissulega ekki að 
standa 1 ritningunni; og gæti jeg, sem aldrei mua 
verða, fundið nokkurt orð i ritningunni, er stæðist 
ekki fyrir dómi heilbrigðrar skynserai, þ;l skyldijeg 
trúa skynserainni betur^ (210). Þetta, sera «aldrei 
mun verða^, hefur náttúrlega þráfaldlega orðið. Þess 
vegna neitar hann fordæraingarkenningunni. Þess 
vegna neitar hann, að hertaka hverja hugsun und- 
ir hlýðni Krists (2. Kor. 10, 5). Þess vegna mis- 
skilur hann guðs orð eins herfilegíi oí? hann gjörir 
hvað eptir annað, eins og þí»r sem hann t. d. talar 
um Níkoderaus (51—52). O^ þess vegna flýr andi 
kristindómsins burt úr orðura hans. 

Það er auð.sjeð, að hann vill láta prestana leggja 
út af fleiru j prjedikunum sínum í kirkjunni en 
guðs orði. Hann er sjálfur nokkuð frjáls í þeim 
sökura. Guðspjöllin eru prentuð fraraan við hverja 
ræðu. En mjög opt er ekki með einu orði í ræð- 
unni vikið að guðspjallinu. Siundura tekur nann 
alltannan texta. Það keraur nokkuð undarlega fyr- 
ir að lesa fyrst guðspjallið um hinn daufa og raál- 
halta á 12. s. e. tr., og svo þar á eptir ræðu urar 
Þú skalt ekki steJa (230). Síðustu tvær ræðuruar 
eru ura Sókrates, hin .alðasta eingöngu, og kemur 
þar frani raeiri lotning fyrir persónu hins gríska 
spekings en annarsstaðar i ræðunum fyrir persóni* 
frelsarans. Enda virðist höf. hafa verið meira hrif- 
inn af anda Sókratesar en af anda Krists. Ýmsar 



141 

^t ræðunum er almennar hugleiðmgar ura hítt og 
þetta, án þess þar sje talað n^kkuð i áttina til krist- 
Indómsins. 

Það er eins og bann vilji rjettlæta þetta med 
dæmí frelsarans. »Sjaldnast er það, að freisannn 
•taki ritningargrein til að leggja út af og vitura vjer 
þó, að þá var gamla testamentið til ekki síður en 
nÚ€ (255). Ef hannhefðisagt »optast« i stað »sjaldn- 
astff, heíði bann verið sannleikanum miklu nær. 
Þegar frelsarinn talaði i fyrsta sinn í sarakundunni 
i Nazaret, las hann upp úr spádómsbók Esajasar og 
talaði siðan út af þeim orðum. Lengstu ræðuna 
sína, fjallræðuna, hjelt hann til að útdkýra boðorðin, 
meðal annars. Siðasta orðið, sem hann talaði áður 
en hann Ijezt, tók bann »af Davíðs munni* o. s. frv. 

»í drottins hús ættum vjer ekkert erindi að 
eiga, næst á eptir því að biðja guð og þakka bon- 
um, annað en það að ihuga sjálf framfaramál lífs- 
ins« (120;. Það er eitthvað annað en að ásetja sjer 
um ekkert annað að vita og út af engu öðru að 
prjedika en Kristi og honura krossfestum, eins og 
postulinn Páll (I. Kor. 2, 2). »Mörg ein ræða, sem 
höndlar um margítrekað og útrætt efui guðfræðis- 
legra trúargreina, sem menn hafa þúsund sinnum 
heyrt upptekið með sörau orðura, gjörir náttúrlega 
ekki annað en að sljóíga og svæfa fiesta tilheyrend- 
ur, svo að ef nokkur andi er til 1 þeim, þá hljóta 
þeir að tara verri frá kirkjunni en þeir korau þar« 
(121)- Hjer liggur sú skoðun til grundvallar, að ev- 
angeliið sje oröið svo úrelt, búið að endurtaka það 
svo opt, að það gjöri menn verri að heyra það leng- 
ur. Þess vegna eitthvert nýstárlegt umtalsefnil 
Hvílík heimska! 



148 

Höf. spyr, hver muni vera böfuðbresturinn viíV 
kenningarnar I kirkjunni, sinar og annara (74). Og^ 
hann svarar: »Vjer rýrum fagnaöarboðskapinn i 
meðferðinni. Vjer flytjum of lítið fagnaðareríndi. . 
• . . Margur lærimeistarinn var Aremur ský, sem 
8l^y(;g^<^í ^ Eristy en geisli, sem af houum stafarc 
(74). Þar hittir hann naglann á höfuðið. Það er 
aðalgallinn á þessum prjedikunum, að það er ltti(y 
sem ekkert evangelium i þeim. Og þess vegna eru 
þær eins og ský, sem skyggja á Krist. Þegarhann 
talar um fagnaðarerindi, þýðir það eitthvert al- 
mennt gleðiefni, eitthvað, sem gjört getur manninn 
ánægðan með Hfið, — en ekki: Svo elskaði gui> 
heiminn, að hann sendi sinn eingetinn son, til þess 
að hver, sera á hann trúír, ekki glatist, heldur hafí eilfít 
llf. Og skýið, sem hann álítur að skyggi á Krist^ 
eru kenningar kirkjunnar, hinarákveðnu trúarkenn- 
ingar, t. d. kenningin um mannlega synd. Þesa 
vegna er honum svo ákaflega illa við bókstafinn 
(174), það er að segja hið ákveðna, fasta i kenning- 
unni; allt á að vera andi og líf. En hvernig skyldi 
fara með andann, þegar bókstafurinn er fyrirlitinn? 
Eins og í þessum rœðum, — hann fer sína leíð. 

11. Endurlausnin Jeg hef ekki getað fundi5 
í rœðum þessum neina ákveðna kenning um guð- 
dóm Krists. Og hana er þar vlst ekki að finna. 
Ein ræðan er um endurJausnina. Þar talar hann 
lengi um marga frelsara, kallar alla þA frelsara^ 
sem eitthvað gott hafa látið af sjer leiða (242 — 
243). Smáfrelsurunum likir hann við stjörnu, en 
Jesú Kristi við sól (244). En þetta verður einung- 
is stærðarmunur, en ekki eðlismunur, eins og t. d. 



143 

Golfat var stœrri en a&iir raenn. í ræöunni er f 
rauninni alls ekkert talad uni endurlausnina sjálfa^ 
heldur a& eins um afleiðingar hennar fyrir manninn. 
Og þetta veröur allt svo óljóst, af þvf annarlegur 
— jeg freistast nœrri til að.sepja heiðinglegur skiln- 
ingur er lagður inn i þessa eins og aðrar hugmynd- 
ir kristindómsins. 

Jeg hef nú minnzt á hið belzta. Ótal margt 
hefur samt orðið útundan. Ef til vill geta ræður 
þessar haft þau áhrit að gjöra einhvern duglegri og 
framkvæmdarsamari i búskapnum. £n kristnari 
beld jeg þær engan gjöri. Og víst er um það, þær 
eru mjög illa fallnar til að vera húslestrarbók. 

Svo spyrjum vjer þA að lokum: Hvaða kenn- 
ing er þetta? Þvl lútersk kenning er það ekki. 

Það er allt, sem bendir í áttina til únitaranna. 
fslenzk alþýða hefur þarna eignazt ofurlitla únltara- 
postillu og til þess, að hún geti enzt allt árið um 
kring þart hún að lesa hana tvisvar á ári, eins og 
bent hefur verið á. — Það er raunaleg tilhugsun. — 
Vlst hefur höf. ekki verið Ijóst íjjAlfum til fulls, að 
bugsanir hans stefndu eins út úr kirkjunni og þær 
gjöra. Til þess hefur hann skort guðfræðislega 
þekking og til þess hefur hann gjört sjej of óljósa 
grein fyrir samhengi kenningar sinnar. 

Jeg hef lesið bókina með sívaxandi sársauka. 
Jeg hef hvað eptir annað spurt sjálfan mig: Er Is- 
lenzka kirkjan að stefna í þessa áttina? Jeg vona 
nú, að það sje ekki. Jeg vona að vjer eignumst 
bráðlega prjedikanasafn, er setja má við hlið sálma- 
bókarinnar. En hræddur er jeg um, að ef ræður 
prestanna á íslandi væru prentaðar upp og ofaa 
eins og þær eru fluttar, yrðu ofmargar þeirra eitt- 



144 

bvað svipaðar þessum á keiminn. £n jeg hugga 
mig við það, að þeir muni þó margir, sem prjedika 
hreinan, óbilaðan kristindóm, samkvæmt játningum 
vorrar lútersku kirkju. Og jeg vona, að drottinn 
láti þann kristindóm að lokum vinnasigur i landinu 
og útrýma þessari væmnu frelsis og framfara prje- 
dikun, sem búin er að gleyma, hvað sannur kristin- 
dómur er. 

Því verður ekki neitað, húu er sorglegt teikn 
tímanna þessi nýja húslestrarbók, sem mjer fínnst 
að muni prjedika krístindómínn meir út úr hjörtun- 
um en inn 1 þau. 

Og ef til viU enn þá raunalegra teikn tímanna 
er það, að engin mótmæla og aðvörunar-rödd frá 
íslenzku kirkjunni skuli hafa látið til sín heyra. 
Ekkert annað en hrós! 

Guð gefi að næsta prjedikunarsafnið, sem út 
kemur á Islenzku, taki í annan streng! 



Undir linditijánum. 

Það er íremur fátt, sem við hefur 

Timarit borið í hinum Islenzka bóka heimi 

Bokmennta- þetta árið. BókmenntaQelagið og 

fjélagsim. Þjóðvina^elagið halda lífinu við og 

eru þó bœði einhvern veginn fremur 
dauf í dálkinn. Eins og kunnugt er, hefur Tímarit 
Bókmenntafjelagsins lengi verið eina tímaritið, sem 
vjer höfum átt, við hliðina á Ándvara. Það hefur 
nú þegar lifað ein 15 ár, og er það sæmilegur ald- 
ur. En fremur litla þýðingu er jeg hræddur um, að 
það rit haíi haft fyrir þjóðlífið í heild sinni og hafa 
þar þó all-margar ritgjörðir góðar verið. En við 
þjóðarinnar andlegu málum hefur þar ekkert verið 
hreift, — eða svo að kalla ekki neitt. Enginn hef- 
ur reynt að tala þar eitt orð til að vekja þjóðina í 
eínu eða öðru. Og engum hefur til hugar koraið að 
rita neitt um andlegar hreifingar úti í heiminum eða 
skýra fyrir mönnum líf og háttu annarra þjóða. 
Nei, það er eins og oss islendingum komi ekkert 
við, hvað verið er að hugsa og framkvæma úti um 
heiminn. En ef einhver ferðamaður lætur sjer eitt- 
hvert orð um munn fara um ísland eða fslendinga, 
hversu ómerkilegt sem það kann að vera, þarí endi- 
Aldamót y. 10 



146 

lega að segja langar sögur af þvi. Þessi rítsjá, sem 
nú er tarín að taka upp heilmikid rúm í tímarítinu, 
á að gjöra Islenzkri alþýðu grein fyrir því, sem er- 
lendir vísindamenn eru að rita um fornöld íslands* 
Væri ekki ýmislegt annað, er legið gæti nœr • og 
bera mætti meiri andlegan ávöxt fyrir íslenzka 
bændur að lesa, en þetta, sem þeir botna ekki i 
nema til bálfs, og ekki það? 

Það er ekki laust við að vakni bros á vörum 
nianns yfir þessum þaullærðu, óralöngu rítgjörðum, 
sem þar standa ár eptir ár um norræna fomfræði. 
Þær eru svo lærðar, að aumingja alþýðumennirnir, 
sem tímaritiö er auðvítaö fyrst og fremst ætlað, vita 
hvorki upp nje uiður, ef þeir fara að lesa þær, Og 
afleiðingin verður þá eðlilega sii, aö þeir gefast upp 
við það, — hugsa með sjálfum sjer: Þetta er fyrir 
einhverja aðra en mig og mina lika. 

Vjer fslendingar höfum ekki efni á því, að 
halda út visindalegum eða hálf- visindalegum tima- 
ritum. Þess háttar timarit eru einungis handa lærð- 
um mönnum. En af þeim eigum vjer ekki nema 
iltöhilega örfáa. Ef þeir vilja ræða vlsindaleg efni, 
verða þeir að láta sjer lynda, að gjöra það í út- 
lendum tlmaritum. Á þann hátt verður llka betur 
eptir orðum þeirra tekið. 

f einhverju útlendu tímariti flnnst mjer ritgjörðin 
eptir dr. Björn M. Olsen: Hvar eru eddukvæðin til 
orðin ? — eiga heima, ef hún annars getur átt heima 
1 nokkru tímariti um víða veröld, þar sem hún er 
133 blaðslður á lengd. Svo löng ritsmlð sýnist fara 
betur sem bæklingur út af fyrir sig, en sem ri tgjörð ^ 
i tímariti. Svo er hún »innlegg« á móti bókumTog 
ritgjörðum, sem út hafa komið erlendis, og samin af 



147 

miklu meiri lærdómi en svo, að alþýðumenn geti 
haft hennar not nema að litlu leyti. Og þó ritar 
höfundurinn bæði lipurt og skemmtilega. Mjer íinnst 
hann rita viðíeldnari íslenzku en ef til viU nokkur 
hinna málfræðinganna, sem nú eru uppi, að þeim 
ðUum ólöstuðum. Þó held jeg hann hetði betur 
gjörty að láta islenzka rjettritun vera í friði um tíma, 
Hún er á nógu mikiUi ringulreið samt. 

Timaritinu hefur annars heldur verið að þoka 
i áttína til að verða alþýðlegt rit. Steftiu þess þyrfti 
að breyta frá rótum, svo það tæri að ræða almenn 
spursmál, sem nú eru á dagsskrá þjóðanna og hafa 
vekjandi og hvetjandi áhrií á hugsun og framtaks- 
semi íólksins. 



En það er eins og íslendingum nú 

Fornfrœðin á tfmum sje ekki unnt að rita um 

stíur i nema sjálfa sig, sína eigin fornöld, 

fyrirrúmi. sögu og bókmenntir. Langflestir fs- 

lendingar vildu víst helzt af öUu 

vera fornfrœðingar Fornfræðin er eina vísinda- 

greinin, sem íslendingar stunda af kappi. Og þó 

eru þeir þar einlægt eptirbátar annarra. Að grufla 

út i visurnar i gömlu sögunum, skilja allar kenn- 

ingamar í rímunum, og að» geta rakið sem flestar 

ættir landsins til Nóa, ef ekki alla leið til Adams^ 

hefur nú hingað til verið álitinn sá glæsilegasti 

fróðlelkur, sem nokkrum manni væri unnt að afla 

sjer. Og úr mörgu og miklu af því, sem ritað hef- 

ur verið á íslandi af landsins gáfuðustu mönnum^ 

leggur myglulyktina úr hálf-fúnum gömlum skræð- 

nm langar leiðir á móti manni. Það er vond lykt. 

10» 



148 

£n það virðist svo sem hún sje orðin eitt af þjódar- 
einkennunum. »Sunnanfari«, eina myndabiaðið, setn 
út kemur á Islenzku, hefur verið troðinn út með 
fomfræðí og ættartölur. Fornfræðin er iátin sitja 
i tyrirrúmi hvervetna. Gáfuðustu menn þjóðarinnar 
beita öUu afli hugsunar sinnar til að lesa sOgu 
fomaldarínnar og ráða hennar rúnir, i stað þess a5 
Ibitast við að ráða þær vandræðarúnir, sem liggja 
íyrir framan þjóðina á yfírstandandi tima. 

Og þrátt fyrir alla fornfræðina treystir engÍDQ 
fijer að rita sögu landsins. Það btður vfst þangað 
til einhver útlendingurinn tekur sig til og leysir það 
Terk af hendi. 



Nýtt tímarit er nú faríð að koma 

^Eimreiðin^, út i Eaupmannahöfu : »Eimreidinc. 

Ritstjóri þess er dr. Váltýr Guðmunds- 

8on. Fyrsta heptið af þessu rítí kom 

mjer í hendur fyrir nokkru siðan, 

en síðara heptið hef jeg enn ekki 

sjeð. 

Þetta fyrsta hepti er fremur laglega úr garði gjört 

í því eru nokkrar smá-ritgjörðir og greinaratúfar 

og nokkur kvæði. Það hefur augsýnilega vakað 

fyrir ritstjóranum, að varast víti Tímarítsins. Þesa 

vegna hefur hann lagt alla áherzluna á fjölbreytn- 

ina. Og er það eflaust rjett. Þó er hœgt að fara 

of langt i þá áttina líka. Lesendunum getur þá 

fundizt, að þetta vera allt saman eintómir sundur- 

lausir molar. 

En svo spyr maður ósjálfrátt, þegar nýtt timar 
rít hleypur af stokkunum: Hvaða hugmynd ætlar 



149 

það að balda fram og berjast fyrir? Hvaöa skoð* 
aÐir á allsherjarmálum mannaQna standa á bak við 
það? Hvers konar málgagn á það að verða? 

Ef þessar spurningar skyldu þykja óviðurkvœmi- 
legar, hlýtur það aö vera vegna þess, að menn álíti 
það viðsjárvert að hafa nokkrar ákveðnar skoðanir 
og vilja endilega halda þeim fram. Og það eru 
hvað eptir annað raddir, sem láta til sln heyra ein- 
mitt i þessa áttina. Allir eiga að hafa sinar skoð- 
anir. Og þeir eiga að lAta hver annan í fi^iði, þótt 
skoðanirnar sjeu hver annarri gagnstœðar. Það á^ 
ekki að vera að berja þessari og þessari skoðun inn 
i almenning, eins og komizt er mjög einkennilega 
að orði. Það er andlegur dauði að líta þannig á. 

Nei. Það eru menn með sterkar, ákveönar 
skoðanir, sem vjer þurfum á að halda. Menn, sem 
eru reiðubiinir til að leggja allt í sölurnar fyrir 
skoðanir sínar. Menn, sem eru að berjast af brenn- 
beitum áhuga fyrir þeira við hvert gefið tækifæri. 

Þess vœri óskandi, að það stæði eitthvað betra 
á bak við þetta nýja tímarit en stundum hefur Att 
sier stað raeð það, sem komið hefur úr sörau Attinni. 
RitstjórJnn er að góðu kunnur, stilltur og gœtinn 
maður að ^sögn, sem ekki vill fósturjörð sinní neraa 
^llt bið bezta. Og þess vegna er vonandi, að hon- 
um tnkist að lAta þetta nýja tlmarit sitt verða 
heillarún 1 vorum fAskrúðugu bókmenntum en ekki 
hið gagnstæða. 

En það mA þA ekki lenda í tómri fornfrœði, — 
jafnvel ekki 1 menningarsögulegri fornfræði, — eða 
þá í trúarnlði. Það þarf að hafa vel og viturlega 
gát A öllu, ef þessi andlega »Eimreið« írA Kaup- 
mannahöfn til Íslands A að verða annað en tAIið ein- 



160 



tómt. Þvi þess verður ekki IsLHgt ad biða, ad meira 
eptirlit verði haft með þeim andlega varningi, sem 
frá EaupmaDnaböfQ berst íqd 1 landið. 



RithöfliQda^y sem enga ábyrgd> 

Heljar%lóðaroruHtU' artilfionig hafa gagnva/t lesend- 

stilL um sinum fyrir það, sem þeiin 

þóknast að rita, heldur láta allt 

jafngott heita og laga ritbátfe 

8inn helzt eptir tali ölvaðra manna, er allan þrem- 

ilinn láta fjuka, sem þeim kann í hug að koma, era 

ein hin lakasta pest i bókmenntum hverrar þjóðar 

sem er. 

Og nú er einmitt sá gállinn á sumum binum 
yngri islenzku rithöfundum, helzt Kaupmannahafnar- 
mönnunura. Þá langar til að rita fjörugt mál. En 
það fjör, sem þeir hafa helzt hugmynd um, er öl- 
æðisfjörið. Svo verður stUlinn eptir þvl, — Heljar- 
slóðarorustu-still. Hann getur verið góður eitt skipti 
fyrir öU á Heljarslóðarorustu. En hann verður al- 
veg óþolandi, þegar á að fara að apa hann eptír, 
og koma honum alstaðar að. 

Hve nær skyldu annars þeir tfmar renna, að 
vjer eignuðumst eins fullkomið forra á óbundnu máli, 
eins og það, sem vjer þegar höfum eipnaztábundnu 
máli? Öll áherzlan hefur verið lögð á skáldskapar- 
málið. En raiklu minni rækt hefur óbundna málina 
verið sýnd Það er langt á eptir. 

En áður en sá stíll myndast, þarf einhverjum 
að hafa veriö heitt innanbrjósts af einhverjum sann- 
leika, sera engan frið lætur hann hafa, fyrr en hann 
hefur hrópað hanu með öllu afli saunfœringar sinn- 



151 



ar inn i ðll þau eyru, sem hann nádi til. Stillina 
•er vopn sterkrar sannfœringar. 



Nýlega bafa komið út tvær is- 

Orimur Ihomsen. lenzkar Ijóðabækur, klæddar I 

pell og purpura, á kostnað fin- 

ustu bókaverzlunarinnar á Norð- 

urlöndum, Oyldendals l Eaup- 

mannaböfn. Flest belztu skáldin 

i Danmörk og Noregi eiga þar atbvarf með bækur 

«inar. Og er það fagnaðarefni, að bókaverzlun þessi 

i3kuii einnig vera farin að taka islenzk skáld upp 

Á arma sjer. Vildi jeg óska þess, að þau gætu 

iialdið bylli bennar sem lengst, þvi það er ánægju- 

legt að eiga bœkur, sem gefnar eru út á hennar 

kostnað. Manni finnst ösjálfrAtt það auka aðal is- 

lenzkra bókmennta, þegar þær birtast í jafn-skraut- 

legum herrabúningi og bókmenntír annarra þjóða. 

Þær tvær Ijóðabækur, sem hjer cr um að ræða, 
€ru eptir Grim Tkomsen og Sigurð Breiðfjörð. 

Það eru 15 ár síðan út kom i Reykjavík dálitlð 
Ijóðasafn epHr Grím Thorasen (1880), að eins 75 
blaðslður að stærð. Þvi var vel tekið og er það nii 
( margra höndum, sem unna islenzkum skáldskap. 
Helði nú æskilegast verið, að þau kvœði hefðu verlð 
innlimuð i þessa bók, sem er miklu stærri (335 bls.), 
8V0 öll kvæði skáldsins hefðu verið i einni heild. 
Á 158 fyrstu blaðslðunum 1 þessu nýja aafni eru ný 
frumort kvæði. Þá koma nokkrar þýðingar úr 
ýmsum málum (159—171). En síðari helmingur 
bókarinnar er allur þýðingar lir grlsku. 

Frumortu kvæðin i bókinni sverja sig öll í 



162 

œttÍDa til hiiiDa eldri. EiDkeDDÍlega frumlegur íorn- 
aldarblær er yfir þeim flestum. Það er eÍDs og^ 
forn-DorrœDt vilcÍDgablóð reoDÍ i œðum þeirra. Þau 
sverja sig 1 œttina til Egils SkallagrimssoDar eina 
eg bent hefur verið á, skáldsins með hiua þungu 
lund oghið dula skap, en meðviðkvæmt hjarta, fullt af 
ólgandi ástriðum undir dularkuflinum. 

Andi sá, sem gengur i gegnum Ijóðagjörð Gríms 
Thomsens flnnst mjer í meiri skyldugleika við forn^ 
öldina en hjá nokkru öðru islenzku skáldí siðan 
Bjarni Thorarensen var uppi. Skaði er það, að Grini 
Thomsen skortir eitthvað til þess að geta gjðrt menn 
eins hugfangna af þeira, sem hann yrkir um, og 
aumum öðrum hefur tekizt; jeg vil nefna t. d. Bune- 
berg og þýzka skáldið Uhland. sem báðir hafa tekið^ 
sjer lík yrkisefni Vjer hljóíum einhvern tíma að- 
eignast íslenzkt skáld, sem kvL'öur út af sögu þjóð- 
ar vorrar svo að allir vikni, eins og þeir hafa gjört.. 
Stunduni hefur Grími tekizt þettu allvel, eins og t. 
d. í kvæðunum um Skúla tógeta i eldra safninu og 
viðar i þessu nýja. En opt og tíðum saknar maður 
einhvers, og hefur einhverja tilflnning af, að skáld- 
inu hefði verið unnt að sýna fleira, lypta tjaldinu 
enn betur frá, láta hugann verða raeira tanginn og^ 
tilfinningarnar enn þá hrifnari en hann gjörir. En 
— satt að segja, jeg hef enn ekki haft tíma til að- 
kynna mjer þetta nýja safn nógu vel, svo jeg geti 
um það dœmt. Því maður þarf að lesa þessi Ijóð- 
opt og mörgum sinnum til að verða þeim vel kunn- 
ugur. Jeg hef ekki rekið mig á neitt i þvl, sen^ 
mjer flnnst taka því bezta i eldra safninu frara*. 
Enda var ekki við þvi að búast. £n vist er um 
það, margt er hjer fagurt og ágætt og miklar þakk- 



153 

ir á höf. skilið fyrir þessa nýju ijóðabók, er talin 
muu verða með því allra bezta í islenzkum skáld- 
«kap. 

Ek'ki iiefur liann trúna og iiina kristilegu von 
í eins mikilli fyrirlitning og uýjustu skáldin vor, og 
'býst jeg viðy að liann fái heldur en ekki ofanigjöf 
hjá þeim fyrir það. En svo tekur hann sjer það 
líklega ekki mjög nærri. Hjer tíet jeg slðasta erínd- 
ið úr kvæðinu um vonina: 

Þeir vita þad, sem tala mest um trúna, 
ad trú er von, og sá sem hana gaf, 
hann gaf oss bifrö.'tt litsins, Ijetta brúna, 
sem liggur yfír efans svarta haf, 
gaí hœgindid oss hugann fyrlr lúna, 
í hálkum þankans traustan göngustaf : — 
og því er hver einn bezt til ferda búinn 
ef bilar hann ei vonin eda trúin. 

Um þýðingarnar úr grlsku hef jeg fátt að segja. 
Ekki er laust við, að þær sjeu nokkuð þunglama- 
legar. Og hræddur er jeg um, að alþýða manna & 
íslandi finni ekki mikið púður 1 þeim. Nauraast 
held jeg böf. takist ad sannfæra þé, sem amast vi5 
griskum bókmenntum, um villu síns vegar með þesa- 
um þýðingura. En eitthvað er það virðingarvert, að sjá 
þennan skáldaöldung eyða æfíkvöldi sinu i að þýða 
forn-grísk kvæði á móðurmál sitt. Manni kemur ósjálf- 
rátt til hugar Gladstone gamli, sem uú hefur nýlega 
verið að stytta sjer stundir með þvl að þýða kvæði 
Sorazar. Það eru ekki aðrir en þeir, sem hafa 
Titsmuni og andlegan þrótt um fram aðra raenn, 
sem þannig verja kvöldstund æfi sinnar. Enda hef- 
ur Qrlmur Thomsen lengi verið álitinn einn af lands- 
ins vitrustu sonum. 



154 

Hin IjóðabókÍD, sem Gyldendat 

Sigurður Breiðfjörd. hefur gefift út, er Sigurður Breið- 

Qörð : Úrvalsrit, búin til prent- 

unar af Einari Benidiktssyni. 

Bókin er 276 blaðsíður að stær& 

fyrir utan formála é 43 bls» 

eptir E. B. Aptast eru ^athugasemdir og skýring- 

ar« og »8krá yfir óprentuð Ijóðmæli Sigurðar Breið- 

fjörðsc, eptir ólaf Davlðsson, sera hvorttveggja nær 

yfir 28 blaðsíður. 

Hitt er allt eptir S. B. sjálfan og mestallt Ijóð,. 
nema óbundíð mál á einum 10 blaðsíðum. Ljóðun- 
um er skipt í 3 flokka: 1. Ýmisleg kvœði, 2. Brot 
og stökur, 3. Mansöngvar og rlmur, og er þessi síð- 
asttaldi flokkur jafn-langur hinum báðum. 

Einar Benidiktsson heíur f formálanum leitazt 
við að Rjöra grein fyrir skáldskap S. B. — »að skýra 
tyrir mönnum, hverja hæfileika til skáldskapar Sig. 
Breiöfjörð hafi átt og hvernig verk hans í þarfir 
bókmennta vorra sjeu tinnin, sýna, ef jeí? mætti svo 
að orði komast, hvernig andi hans var í hátt, og^ 
bregða upp raynd af þvi, sem eptir hann liggur«. 
Þetta hefur honura tekizt svona nokkurn veginn og^ 
hefur hann þó látið margt ósagt, sem hefði átt a5 
verða sagt, úr þvf farið var að grata S. B. upp úr 
þvl cyúpi gleymskunuar, sem hann var fallinn i og 
birta Ijóð hans i þessari dýrindis útgáfu. Þegar 
geflð er út safn af ritum einhvers löngu liðins skálds 
og enginn eiginlegur dómur er kveðinn upp um 
þann skáldskap, verður það ekki afsakað með þvi^ 
að maður »hafl ekki haft i huga eða gjOrt tilraun 
til þess að knýja f^am neitt sjerstakt álit á skáld- 
inu, heldur að eins viljað veita mönnum færi & a5 



165 

dæma, hverjum fyrir sig«. Eptir því œtti helzt 
aldrei að dæma um skáldskap eða skáldlegt gildi 
þess eða hins, heldur láta hvern einstakling hafa 
fyrir því sjálfan. Hvar átti betur við að tala um 
gildi og þýðing rímnaskáldskaparins í heild sinni^ 
en einmitt þegar gefln voru út úrvalsrit rímnafcóngs- 
ins sjálfs? 



Það er nærri því óþarfl að fara. 

»Brennivín8hókin<t. hjer að minnast á »Söngbók 

stúdentafjelagsinsc, þar sem síra. 

Jón Bjarnason hefur gjört það 

í fyrirlestri sínum um forlög, 

sem prentaður er hjer að fram- 

an. Bókin sjálf á það nú naumast skilið, að mikið. 

númer sje gjört úr henni. En faðernið er svo göf- 

ugt að henni, að það gefur henni einskonar »autori- 

tet«. Það lítur svo út, að til sje í Reykjavík fjelag, 

sem kallar sig Stúdentafjelagið. Eptir þvl, sera títt. 

er hjer í landi, mundu menn œtla, að í því fjelagi 

væru piltar af lær ðaskólanum í Reykjavík. En það 

er nú síður en svo. Á Norðurlöndum eru þeir einir 

stiidentar nefndir, sem tekið hafa próf í einhverjum 

latínuskóla. í þessu stúdentafjelagi eru því ekki 

aðrir en lærðu mennirnir í Reykjavík. Hjer í Ame- 

ríku eru sllk fjelög kölluö Alumni assodations. Þeg- 

ar menn hafa þetta í huga, að það eru einmitt 

lærðu mennirnir, embættismennirnir, stærstu Ijósin 

í höfuðstað landsins, er halda uppi þessum fjelags- 

skap sin á milli, á maður von á einhverju, sem 

mergur er í, af slíkum Qeiagsskap. Menn skyldu 

ætla, að hann værí fæðingarstaður andlegra hreyf- 



166 

Inga, er gengju út yflr þjóðllfið til blessunar fyrir 
land og lýð. En hingað til hefur fremur litið borid 
á þess konar áhrifum af þessu lœrðra manna Qelagi 
þarna i Reykjavik. Við og við hafa sjezt bmáaug- 
lýsingar i blöðunum uni fundi, sera það haldí á ein- 
hverju »hótellic bæjarins, og ura fyrirlestra, sem 
haldnir verði á þeim fundum. Þetta er nú hjer um 
'bil allt, sem fólk í fjarlœgð við höfuðstaðinn hefur 
um þetta stúdentafjelag vitað. En svo fór þaö að 
kvisast, að það ætlaði að fara að gefa út bók, — heila 
bók. Og, viti menn, — bókin kom. En um leið og 
hún kom var hún skirð »brennivínsbókin«. 

Parturiunt montes et nascltur ridiculus mus. 

Bókin er að lang-mestu leyti safn af drykkju- 
kvæðum eldri og yngri. Gömlu drykkjukvœðin 
þekkja nú allir; þau hafa margsinnis áður verið 
prentuð. En svo er heill hópur af nýortum drykkju- 
kvæðum, sem nú eru prentuð þarna 1 fyrsta sinn. 
Einkennið á langflestura þeirra er það, að þau eru 
hreinasta buU, — andlaust, hvlnandi buU og hafa 
alls ekkert skáldlegt gildi. Þegar raaður ber þau 
saman við sum þeirra eldri, eins og t. d.: Hvað er 
er svo glatt sera góðra vina fundur, sjest það 
bezt, hve mjög þessari tegund af skáldskap hefur 
farið aptur. 

f þessari bók sjer alþýða manna raunalega raynd 
af embættismannalýðnura, raenntamönnunura, hinum 
andlegu leiðtogura sínura. Hiin sjer þá sitja ölvaða 
í stórum og glæstura sal yflr freyðandi bjórkollum 
eða rjúkandi ^oddy-glösura, syugjandi kærulausa 
söngva, raeðan skortur og neyð, kuldi og kvöl, sult- 
ur og seira þrýsta að henni á allar lundir. 



ALDAMÓT. 



SJÖTTA ÁK. 
1896. 

RITSTJÓRI 
BI^IDI^II^ J. BEI^GMANN. 



Manet immota fide$. 
Efea. 6, 18-17. 



Oeflð út af prestnm hinB ev. lút. kirkjoijel. Islendinga i Yestarlieinii. 



REYKJAVIK. 

PRENTAf) í ISAFOLÐAHFRENTSMIÐJU. 

1896. 



Efni. 

Bls. 

1. Eldur og eldsókn. Eptir síra Ján Biamaaon, 
Fyrirlestur fluttur á kirkjuþingi i.Argjle, Mani- 
toba, 25. júní 1896 1 

2. Hugsjónir. Eptir F. J. Bergmann. Fyririestur 
fluttur á kirkjuþingi 26. júní, 1896 

3. Af hverju kemur það, að það eru svo margir van- 
trúaðirl Eptir 8ira N. S. Thorlaksaon. Fyrir- 
lestur fluttur á kirkjuþingi 28. júní 1896 . . . 

4. ívö kvœði eptir Vaidimar Briem 122 

5. Undir linditrjánum: — VerM ijós! — KirkjublaWö. - 

Þagnarinnar land. — Bókmenntafjelagid. — Ættjarðarást. — 
Kœrleiknrinn er opinskár. — Univeniiy extension. — Hjarta- • 
kuldinn. — Siðfrœði sira Helga. — Islensk bókverslnn . . 



Bldr og' eldsókn. 

Eptir Jón BJarnason. 

Fyrirlestr, fluttr & kirkjuþÍDgi f Argyle, Man., 
25. Júní 1896. 



Eg ætla i þetta skifti að byrja mál mitt með 
þvi, að minna yðr á eldgamalt islenzkt œfintýri, sem 
þér kunnið líklega allir og hafið víst margoft heyrt, 
þegar þér voruð börn. Og það eldgamla œfintýri 
er einmitt út af eldinum, einni af hinum fjórum höf- 
uðskepnum 1 náttúrunni eítir því, sem einu sinni 
var álitið. Æfintýrið byrjar á því, að eitt sinn voru 
öldruð hjón, »karl og kerling«, sem bjuggu búi slnu 
i koti nokkru. Þau áttu þrjár dœtr, sem nefndar 
eru Ása, Signý og Helga. Hinar tvœr eldri systm- 
ar, Ása og Sígný, voru 1 mesta uppáhaldi hjá for- 
eldrum sinum; en yngsta systirin, Helga, var höfð 
út undan, skoðuð bæði af foreldrunum og hinum 
systrunum eins og auðvirðilegasta ambátt. Eiuu 
sinni kom það óhapp fyrir i kotinu, að eldrinn dó. 
Og varð þá náttúrlega llfsspursmál, að fá eld ein- 
hversstaðar að, frá einhverjum nágrannanum, sem 
fijótast og hœgast yrði náð til. Menn kunnu ekki á 
þeirri tlð þá iþrótt að kveykja eld, svo að ef eldr- 

Aldamöt VL 1 



inn á annað borð dó í því eða því húsinu eða hreys- 
inu, þá varð að sœkja nýjan eld úr einhverju öðru 
húsi. Elzta dóttirin, Ása, var send á stað úr kot- 
inu eftir eldi. Hún gekk fram hjá hóli einum, og 
heyrði hún rödd, sem talaði inni t hólnum og spurði : 
>Hvort viltu heldr hafa mig með þér eða móti?« 
Hún svaraði og sagði, að sér stœði öldungis á sama, 
hvort væri, og hélt svo áfram göngu sinni, þar til 
er hún kom að helli nokkrum. Þar sá hún nógan 
eld. Ketill stóð á hlóðura með kjöti í hálfsoðnu. í 
trogi þar rétt hjá sá hún og brauðkökur óbakaðar. 
En engin mannleg vera og engin lifandi skepna var 
par sýnileg. Hún fann til hungrs eftir gönguna og 
vildi því fá sér saðning. Lífgar hún því eldinn, 
hleypir upp suðu í katlinum, alsýðr það, er í hon- 
um var, og tekr kökurnar og bakar eina þeirra 
handa sjálfri sér, en brennir hinar; neytir svo kök- 
unnar og af kjötinu eins og hún gat torgað. f mál- 
tiðarlok kemr allt í einu hundr einn mikiU fram og 
lœtr vinalega að henni, en hún stjakar við honum, 
lemr hann og vill reka hann burt. Þá reiðist rakk- 
inn og bítr aí henni aðra höndina. Hún kenndi 
náttúrlega sársauka, varð lafhrædd, þorði ekki aft 
taka eldinn, og skundaði 1 ofboði eins og fœtr tog- 
uðu heim til sín í kotið. — Þá var Signý, hitt óska- 
bam karls og kerlingar, send á stað eftir eldinum. 
En það fór fyrir henni allt á sömu leið eins og syst- 
ur hennar; enginn annar munr á eldsóknarsöga 
hennar og Ásu en það, að hundrinn beit af henni 
neflð. — Loksins var Helgu skipað að snauta á stað 
og sœkja eldinn. Hún fór. En þegar röddin í hóln- 
um spurði hana að sömu spurning eins og þær systr 
hennar áðry þá svaraði hún: »Eg vil fegineiga þig 



að«. Þegar hún kom í hellÍDn, stóð þar alveg eins 
á og áðr. Hún sauð kjötið í katlinum og bakaði 
kökurnar; en þó hún væri svöng og þreytt, neytti 
hún einskis af mat þessum. Hins vegar ásetti hún 
sér að hvílast og bíða eftir húsráðanda; því henni 
fannst óhœfa að taka eld þaðan burt í leyflsleysi. 
Eftir nokkra bið kom húsbóndi. Það var risi ógur- 
lega stór, og fylgdi honum hundr einn mikill, sá 
sami og áðr er nefndr í eldsóknarsögu hinna systr- 
anna. Dunur miklar og dynkir heyrðust áðr en ris- 
inn gekk í helli sinn, og varð Helga mjög hrædd. 
En hrœðslan fór brátt af henni við það, að risinn 
ávarpaði hana blíðlega og þakkaði henni með hlýj- 
um orðum fyrir það, hve vel hún hefði farið að ráði 
sínu. — Eg ætla ekki að fara lengra út 1 sögu þessa 
nema að eins minna á þessi atriði í áframhaldi henn- 
ar: Helgu heppnaðist að ná eldinum og flytja hann 
heim í kotið tii foreldra sinna. Hún tók hann með 
hjartanlegu leyfl hellisbúans. En hellisbúinn var 
konungssonr í álögum. Og hún leysti hann í þess- 
ari sömu ferð úr álögunum. — Ekki fékk hún ann- 
að en óþökk hjá fólkinu sínu fyrir eldsóknina, alveg 
eins og fyrir allt annað gott, sem hún hafði áðr 
gjört í hinu óverðskTuldaða niðrlægingar-ástandi sínu. 
En ári síðar kom konungssonrinn í kotið og hafði 
Helgu þaðan burt heim í ríki föður síns eins og 
brúði sina. Þau áttust og unnust. Og eftir að faðir 
hans var fallinn frá varð hann konungr í ríkinu, 
og hún þá auðvitað um leið drottning. 

Hún minnir, þessi gamla þjóðsaga, á þá tlð langt 
aftr á öldum, þegar menningarft'amfarir forfeðra 
vorra voru komnar ákaflega skammt. Menn eru þó 
aagsýnllega komnir upp á þaÖ þá, aÖ nota sér hina 



leyndardómsfuUu höfuðskepnu í náttúrunni, sem köll- 
uð er eldr, og eru sér þess meira að segja fullkom- 
lega meðvitandi, að það sé ómögulegt að lifa eins 
og maðr eidlaus. Notkan eldsjns sýnist vera eitt- 
hvert allra fyrsta skilyrðið fyrir þvf, að mannlífíð 
komist upp yfir það að vera dýralif. Enda er vafii- 
samt og jafnvel allsendis óliklegt, að menn hafi 
nokkurn tíma verið í svo villtu ástandi, að þeir hafi 
ekki kunnað að meta gagnsemi eldsins og notað sér 
hann. Og að minnsta kosti hefír enginn mannflokkr 
fundizt meðal villiþjóðanna I heiminum, sem nú eru 
uppi eða sem nokkur spurn er af írá liðnum öldum 
sögunnar, að hann hafí ekki að meira eða minna 
leyti kunnað að nota sér eldinn og haít hann i þjón- 
ustu sinni. Þar á móti hafa menn vitanlega fyr á 
tiðum á hinu lægsta stigi heimsmenningarinnar átt 
dœmalaust örðugt með að varðveita eldinn hjá sér, 
halda honum liíanda á heimilisarni sinum, fela hann 
í hlóðum hýbýla sinna, svo að hann værí æfínlega 
til taks, þegar til þyrfti að taka til matsuðu, bökun- 
ar, upphitunar og annarra óhjákvœmilegra lífsnauð- 
synja á því eða því heimilinu. Og á það mannlifs- 
ástand bendir æfíntýrið. Menn höfðu engin tœki 
hjá sér til eldkveykingar, eða þó þau værí í raun- 
inni allt af til liggjandi hvervetna hjá mönnum í 
náttúrunni, þá voru þau þar á huldu og fóru eins 
og fram hjá mönnum. Ef eldrinn dó út, þá varð 
að fá nýjan eld einhversstaðar að, sœkja hann til 
einhvers nágranna. Og hvað sem það kostaði, þá 
varð endilega að sœkja eldinn; því að lifa eldlaus 
þýddi sama sem dauða eða lif, sem var verra en 
dauði. En svo verðr sagan að hálf-yfírnáttúrlegu 
æfíntýrí, þegar faríð er að sœkja eldinn. Ogvirðist 



mér það atvik benda tíl þess, að sagan hafi raiklu 
dýpri þýðing en þA, er liggr á yflrborðinu. Þjóðar- 
andinn, sem söguna hefir myndað eða að minnsta 
kosti klætt hana í þennan búning, hefir augsýnilega 
verið sér þess meðvitandi, að eldrinn vœri nokkuð 
Akafiega mikið og stórkostlegt og leyndardómsfullt, 
dœmalaust mikilsverð og dýrmœt gjöf tynr líf manna 
ft*á houum, sem er herra náttúrunnar, ómissandi 
hlutr, en jafnframt algjörlega óskiljanlegr hlutr. Það 
er vandfarið með alla dýrmæta hluti, og því vand- 
farnara með þíl sem þeir eru dýrmœtari. Veiting 
þeirra flytr nýja ábyrgð inn í llf þeirra maona, er 
þá eignast, ábyrgð, sem nákvæmlega svarar til ágœt- 
is þess, er í hlutunum liggr. Tíl góðs, stórmikils 
góðs, eiga þeir að verða mönnum og geta þeir auð- 
vitað orðið, verða það æfinlega, ef vel eða rétt er 
með þá farið. En þeir geta líka orðið mönnum til 
ills, svo og svo mikillar ógæfu, verða það alveg að 
sjálfsögðu, ef illa eða óvarlega er með þá farið. Á 
þetta ráðanda allsherjar-lögmál 1 lífinu minnir eldr- 
inn fremrfiestum öðrum hlutum í náttúrunni. Hann 
er svo nytsamr hlutr, að það er ekki unnt að lifa 
jafnvel því lægsta mannlífi án hans. En hann er 
jafuframt sá háskalegasti og hræðilegasti hlutr í 
hinni náttúrlegu tilveru, sem hér um bil getr hugs- 
azt. Hann er ímynd algjörrar eyðileggingar. Það 
þarf að fara varlega, vitrlega og samvizkusamlega 
með annan eins hlut, aðra eins undra-höfUðskepnu, 
aðra eins dýrmæta, gleðilega, hræðilega gjöf bæði 
til Hfs oír dauða. Þegar eldrinn deyr og engin ráð 
til þess að kveykja nýjan eld á þeim sönui stöðv- 
um, og þar af leiðanda þarf að senda eftir eldi ein- 
hversstaðar ftá i tilverunni fyrir utan, þá er mjög 



eðlilegt, að ýmsir erviðleikar komi fyrir, erviðleikar, 
aem benda á, hvað mikið er varið í þennan hlut, 
eldinn, og jafnframt hið leyndardómsfuUa, óskiljan- 
lega eðli hans, skiljanlegt, að þessi eldsóknarsaga 
heflr orðið að hálf-yfirnáttúrlegu œfintýri. Það hœfir 
ekki fyrir þá, sem kunna að meta ágæti eldsins o^ 
ábyrgðarhluta þann, sem eign hans er samfara, að 
láta hvern, sem vera skal, geta sótt þessa leyndar- 
dómsfullu höfuðskepnu lífsins og dauðans, eins og 
að eins væri um eitthvert smáræði að tala. Það 
hœfir ekki, að neinn sé látinn sœkja hann fyrir- 
hafnarlaust. Eldrinn stendr fyrir meðvitund þjóðar- 
andans, sem skapað hefir söguna, eins og guðlegr 
hlutr, og frA því sjónarmiði var ekki nema sjálfsagt, 
að sagan yrði að œfintýri, undrasögu, hálf-yfirnáttúr- 
legri sögu. Enginn náttúrlegr nágranni til, sem 
unnt er að fá eldinn hjá. Eða þó að slíkir nágrann- 
ar að líkindum væri til, náttúrlegir menn, sem áttu 
eld lifanda á arni sinum, þá eru þeir undir þessum 
kringumstæðum eins og þeir væri ekki til. Það 
sést ekki neitt til þeirra, þegar á að fara að sœkja 
eldinn. Utan hinna eiginlegu mannabyggða verðr 
að leita eftir eldinum, á vegi, sem er jafn-leyndar- 
dómsfuUr eins og eðli eldsins er leyndardómsfullt. 
Og ekki er til neins nð senda neinn með öðru eins 
uppeldi og öðrum eius hugsunarhætti eins og þœr 
Asa og Signý tii þess uð sœkja eldinn. Slikir menn 
œtla sér œfinlega að siela eldinum, og það verðr 
undantekningarlaust tii böivunar. Annaðbvort ná 
þeir engum eldi og fá þegar i stað einhvern þanu 
áverka og sársauka, sem aldrei framar fæst lækn- 
ing á, eins og þessar systr, sera hundrinn beit af 
hönd og nef 1 þv| þœr voru að reyna til að ná eld- 



inum. EUegar eldrinn næst og verðr siðar að 
hrœðilegri hefndargjöf, fyrir þá sök, að hann var 
svo iUa og ómannlega fenginn. Og mun eg bráðum 
frekar tala um þetta örlaga-atriði i eldsóknarsögu 
mannkynsins. Að eins sá maðr, sem eins stendr 
andlega á fyrir og yngstu systurinní, Helgu, i œfin- 
týrinu, er hœfi' til þess að sendast í svona löguðu 
erindi. Og hvort sem eldrinn er meðtekinn með 
þökk eða óþökk af þeim, sem hann er fœrðr, og 
hvað illa, ógœtilega og sviksamlega sem þeir fara 
með þann feng eftir að hann hefir verið borinn inn 
í húsið þeirra, þá verðr hann eldsœkjöndunum sjálf- 
um, sllkum eldsœkjöndum, æfinlega til blessunar, 
alveg eins og eldsóknarförin varð Helgu í œfintýr- 
inu. 

Það er auðsætt, að hér er um framfaraþörf og 
framfarabaráttu raannanna að rœða. Tilraun manns- 
andans til þess að lyfta sér eitthvað ótakmarkað í 
fuUkomnunaráttina, flytja sæluna inn í líf manna 
hér á jörðinni, hún stendr með lifandi litum afmál- 
uð fyrir mér I hinu gamla æfintýri. Og þótt eg 
hugsaði ekki lifandi ögn um æfintýri þetta og kast- 
aði þvl burtu frá mér eins og ómerkilegri kerlingar- 
bók, þá gæti eg samt æfinlega út af eldinum i nátt- 
úrunni fengið dœmalaust lærdómsrika hugvekju í 
sambandi við menningarsögu heimsins og baráttu 
þjóða og einstaklinga fyrir því, sem gjört geti lífið 
þeirra að sælu lifi. Af því að eldrinn er eins ómiss- 
andi lifsnauðsyn eins og hann er, og af þvi að hann 
er eins hættulegr og hræðilega eyðileggjandi hlutr 
eins og hann er, og af því hann er sú leyndardóms- 
íulla hðfuðskepna, sem hann er, þá er hann mér 
æfinlega sýnilegt tákn hinna ýmsu og óteljandi gœða. 



8 

sem menn f öUum áttum heimstilyerunnar eru að 
keppast við að handsama og flytja inn í líflð. Hann 
táknar fyrir mér sérhvað eina, sem heflr í sér virki- 
lega sælu fólgna tyrír oss mennina. En þegar eg 
horfl á eldinn sem slikt tákn, þá hlýt eg æflnlega 
nauðugr viljugr að minnast þess, að allt þetta eín- 
staka, sem getr gjört mennina að sælli mönnum, 
heflr lika vansælu-uppsprettu og kvöl 1 sér geymda, 
nákvæmlega eins mikla eins og sælan er mikil, sem 
fengizt getr út úr þessum sömu hlutum. £g sé þad 
svo greinilega sem verða má, þegar eg horfl á eld- 
inn eða hugsa um eldinn, hve varlega verðraðfara 
með allt hið bezta, sem liflð heflr að veita. Eg sé, 
hvernig á því stendr, að þjóðirnar hafa einatt, þeg- 
ar menntan og iþróttir stóðu hjá þeim i hvað mest- 
um blóma, verið sem óðast að sökkva niðr í van- 
sælu og eymd. Og eg skil jafn-vel, hvernig því víkr 
við, að einstakir menn, sem i raun og veru hafa 
komizt yflr svo og svo mikið af gœðum Ufsins, ver- 
ið leiddir að virkilegum sælu-uppsprettum, fundið 
óskastein hamingjunnar og halda á honum i hend- 
inni, eru vansælir menn, enn þá miklu vansælli 
heldr en þeir hefði verið, ef þeir hefði ekki neitt 
haft af þessum góðendum lifsins að segja. Eg got 
lesið alla framfarasögu hcimsins út úr eidinum. Eg 
get lesið allá söguna um sæluna og sársaukann f 
lifl mannkynsins út úr eldinum. Eg get lesið hið 
eillfa lögmál llfsins og dauðans út úr eldinum. Gjörv- 
öll framfarabarátta þjóðanna og mannkynsins yflr 
höfuð að tala er fólgin 1 þvf, að það er veríð að 
sœkja eld og bera hann inn á heimilisarin hinna ein- 
stöku þjóða eða mannkynsins i einni heild. Það 
gengr mjög misjafnt í þeirri eldsóknarsögu. Sumir 



ná engum eldi, eins og þegar heflr verið á bent. 
Hann fæst aldrei fyrirhafnarlaust, því ekkert, sera 
ágætt er í sjálfu sér, má fást eða getr fengizt á 
þann hátt. Sumir skaðhrenna sig á eldinum, og 
suma jafhvel gleypir hann lifandi, leiftir yflr þá al- 
gjöra eyðilegging. Og þó að eldsóknín hafl fuUkom- 
lega heppnazt og mönnum tákist að búa svo um 
heima hjá sér, að hann geti ekki dáið, vill allt af 
öðruhverju falla á hann fölskví. Svo við og við 
þarí allt af að vera að lifga hann við. Og sú si- 
fellda viðlífgan eldsins er eins og nýog nýeldsókn. 
En svo kemr líka nokkuð annað til athugunar í sam^ 
bandi viö þetta mál. Menningarframfarir þær, sem 
fengnar eru á þeim eða þeim staðnum eða þeim og 
þeim tíma i sögunni, fullnœgja mönnunum aldrei. 
Mikið vill œflnlega meira. Það, að hafa náð að upp- 
sprettu sœlunnar, sem áðr var álitin og að nokkru 
leyti var það í raun og veru, vekr æflnlega þrá 
eftir meiri sælu. Sœlutakraarkið fœrist eins og á 
undan manni um leið og maðr heldr för sinni áfram 
á braut raenningarinnar, alveg eins og sjóndeildar- 
hringrinn flyzt með vegfarandanum, svo að blettr 
sá, þar sem hirainn og jörð sýnast mœtast, er f 
rauninni allt af jafn-langt undan. Eldrinn gamli 
liflr á arninum, en hann fuilnœgir ekki; það er eins 
og hann sé dauðr. Það þarf að sœkja nýjan eld. 
Á þennan hátt vorðr mannkynssapan að marg-ítrek- 
aðri, stö'ðugt í\framh;ildandi eldsóknarsögu. Og sú 
saga segir aðsjálfsögðu frá margfaldri blessan, sem 
inn i lif raanna og inu á heimili manna heflr komið 
út af þvi, að hafa fengið og vera sífellt að fá eld- 
inn inn til sin. En hún segir lika jafn-sjálf^agt frá 
því, hve óvarlega og illa menn hafa farið með eld- 



10 

inn, segir frá þvl, hve hörmulega menn hafa oft 
brennt sig á eldinum, segir írá óteljandí eldsvoðum. 
sem fyr og síðar hafa gengið yfir byggðir manna. 
sýnir, hve syndsamlega og raunalega menn hafa 
einatt notað það, er kalla má eld i andlegum skiln- 
ingi, framfara-aflið í heiminum, upplýsingarafl mann- 
kynssögunnar, alveg eins og hinn náttúrleg^ eldinn, 
til þess að gjöra út af við brœðr sína ; sýnir ótelj- 
andi andlegar morðbrennur, Blundketilsbrennur, 
Njálsbrennur og Flugumýrarbrennur, víðsvegar um 
lieim, og lœtr oss heyra angistaróp þeirra, sem á 
þann hátt er verið að brenna inni. Út af tilveru 
þess í mannlegu Iffi, sem hinn náttúrlegi eldr táknar, 
og út af því, að svo makalaust er vandíarið með 
lifsgœðin öll, sem framfaraþrá mannsins keppir eftir, 
•eins vandfarið með þau eins og eldinn, hefir stór- 
ÐaikiII hluti mannkynssögunnar á liðnum öldum orðið 
að hryggilegri tragedíu, átakanlegri harmsögu. Og 
út af þessu sama verðr líf mannanna þann dag 
i dag að harmsögu, þegar þeir hafa ekki vit eða 
Vilja á þvi, að fara vel með eldinn. 

Gömul og göfug saga er til í goðafrœði Forn- 
Grikkja, sem eg get ekki leitt hjá mér að minnast 
á i sambandi við hið nú veranda umhugsunarefni 
mitt. Það er sagan um Promeþevs. Það var í 
rauninni guðleg vera, heyrði til hinu eldra goðakyni, 
sem varð að lúta i lægra haldi fyrir hinum svo 
kölluðu Olympus-guðum. Og með íram af þvi, að 
þetta yugra guðakyn með Seifi eða Júplter í broddi 
fylkingar náði yfirráðunum, kastaði Promeþevs sér 
út i baráttu gegn hinum ráðanda guðdómi, Og kom 
hann i þeim ófriðí fram sem menningarfrömuðr 
meðal dauðlegra manna, eins og ötuU og óþreytandi 



11 

forvlgísmaðr í framfarabaráttunni hér niðri á jörðinni. 
Af tilraunum bans eða afreksverkum í þessa átt 
nœgir hér að geta þess eins, að hann á leynilegan 
og sviksamlegan hátt nær eldi á Olympus-fjalli úr 
hýbýlum þeirra Seifs, flytr hann ofan á jörðina og 
gefr mönnunum hann. Óvissa leikr á þvi, hvernig 
é. því stóð, að mennirnir voru þá eldlausir. Annað- 
hvort höfðu þeir aldrei eignazt eld áðr og höfðu 
þangað til lifað 1 því eymdarástandi, sem eldleysi 
hlaut að vera samfara; ellegar guð guðanna hafði 
tekið frá þeim eldinn til hegningar fyrir það, hve 
illa og syndsamlega þeir höfðu farið að ráði sinu. 
£n nokkuð er það, að þeir á þessu skeiði sögunnar 
voru eldlausir, og Promeþevs færir þeim eldinn. Og 
að sjálfsögðu var það stórt stig, jafnvel allt að því 
öendanlega stórt stig, i framfara-átt heimsmenning- 
arinnar. Það var ómögulegt að segja lyrir, hvað 
langt þessi eldfengr gat leitt mannkynið til framfara, 
favað mikil blessunaruppspretta var með þessari 
veiting orðin til hér í maunheimum. En það var 
lika við því búið, að margir á meðal mannanna 
kynni ekki að fara vel með þessa dýrmætu gjöf ; og 
þannig gat það þá farið svo, að jafnframt blessan- 
inni leiddi gjöíiu nálega óendanlega armœðu og 
faörmung yfir mennina. Promeþevs verðr lika fyrir 
einhverri þeirri hræðilegustu hegning, sem hugsazt 
kunni, fyrir þetta tiltœki sitt, tiltœki, sem frá sjón- 
armiði raannanna hlaut að teljast alveg dœmalaust 
góðverk þeim til handa. Seifr sjálfr leggr á hann 
<i^s]itandi járnfjðtra, keyrir flein í gegn um hann 
miðjan, bindr hann fdstan niðr á klettgnipu einni i 
Kákasus-fjöllum, svo hann getr hvorki hrœrt legg 
Dé lið. Og slðan kemr örn, sem heggr op á brjóst 



12 

hans og kroppar svo öllum dögum saman i lifr bans ^ 
en aldrei þvarr þó lifrin fyrir þá sök, að á nóttvt 
hverri óx hún æflnlega jafn-mikið og hún hafði eyðzt 
daginn á undan. í þessu harmkvœla-ástandi lifði 
Promeþevs voðalega langan tima, gat auðvitað ekkl 
dáið sökum þess, að hann var goðborinn og ódauð- 
legr. Þetta er hegning sú, sem hann verðr að llða 
fyrir það, að stela eldi af himnum og fœra haim 
mönnunum. Og ekki frelsaðist hann frá harmkvæl- 
um þessum fyr en hetjan Herkúles með leyfl Seifs 
sjálfs kemr og skýtr örninn, og um leið eru fjötr- 
arnir af honum leystir. 

Það er auðsætt, að mannsandinn i baráttu hans 
fyrir framförum og menntan, aukinni sælu og vel- 
gengni, heflr í goðasögu þessari verið gjörðr aft 
sjálfstœðri, litandí persónu ; en vel að merkja manns- 
andinn að þvi leyti, sem hann i þessari baráttu sinni 
setr sig upp á móti guðdóminum, treystir á eigin 
mátt og megin og virðir hinn guðlega vilja að vett- 
ugi. Þannig beflr saga þessi œflnlega verið skilin^ 
og þannig hefir eitt af stórskáldum Grikkja til forna, 
Æskýlos, skilið hana. Hann hefir orkt út af henni 
sjónleiki þrjá, sem allir mynda eina mikla harm- 
söguheild. Miðleikrinn einn heflr varðveitzt, og segir 
þar írá Promeþevs í fjötrunum og kvölunum. Þa5 
er víst eitt hinna mestu skáldskaparverka, sem 
nokkurn tíraa háfa verið í letr fœrð. O^ meðal 
annars merkilegt fyrir það, hve skýrt það bendir i 
kristindómsáttina, hve sterklega það vitnar ms& 
ýmsum leyndardómsfyllstu atriðunum í opinberan 
trúar vorrar. Og er þá vert að muna eftir þvl, rA 
þá fyrst lætr harmsaga þessi Piomeþevs verða 
leystan undan hinni skelfllegu hegning, þégar hann 



18 

hefír lært að beygja sig undir vilja guðs hins œðsta 
og með íúsum vi\ja lotið hans yfírráðum. Promeþevs, 
þegar hann er að sœkja eldinn, táknar mannkynið 
að því leyti, sem það er að brjótast áflram til auk- 
innar menningar og upplýsingar, lyfta sér upp á 
það þekkingarstig, að það íær vit á því, að taka hin 
ieyndardómsfuUu öfí náttúrunnar í sína þjónustu. 
Eq sá þáttr um Promeþevs minnir jatnftamt mjðg 
átakanlega og ógleymanlega á það, hve öfugr, sjálf- 
byrgingslegr og hrokafuUr hugsunarháttr ræðr ein- 
att hjá mðnnum í þeirri menningarbaráttu; þvl á 
það er augsýnílega lögð mjög sterk áherzla í sðgunni, 
að Promeþevs nær eldinum á sviksamlegan hátt, 
blátt áfram stelr eldinum. Promeþevs, þegar hann 
er að taka út hinar sáru og langvinhu kvalir sinar, 
táknar mannkynið að því leyti, sem nýr sársauki er 
yfír það kominn með hinni auknu upplýsing og 
menningarframfðrum þess, táknar framfaraeldinn að 
því leyti, sem hann er tekinn til að brenna menn, 
táknar manneðlið að því leyti, sem það fínnr svo 
margfalt sárar til eftir að þessar framfarir bafa 
fengizt, heldr en áðr meðan allt í menningarlegu 
tilliti stóð á sínu lægsta stigi. En sérstaklega táknar 
Promeþevs á þessu skeiði æfísðgu sinnar mennina, 
að því leyti, sem þeir æflnlega hljóta að fá hegning, 
virkilegan kvalaeld, yfír sig, fyrir uppreisn sína á 
móti hinum heilaga vilja guðs, táknar vanheilagt og 
vantrúað mannvitið eftir að það er komið út í sára 
sjálfskapaða píslarsðgu. Og Promeþevs í siðasta 
þætti sðgunnar, þegar kvalaeldrinn hættir og jám- 
fjðtrarnir eru af honum leystir, táknar mannkynið 
að því leyti, sem það hefír beygt sig undir vilja guðs, 
hefír meðtekið guðlega frelsan og um leið fengið til 



u 

sín SYO mikla sælu, að hún yíirbugar allan sársauka 
lifsÍDS og dauðans. 

Eg sagði áðan, að út af framfaraþrá og sælu- 
löngun mannsandans heíði mannkynssagan orðið að 
eldsóknarsögu, sem st og æ héldi áírara. Og þá 
skal eg nú taka það fram, að það hefir aldrei verift 
eins mikiU ftamfaraeldr brennandi á heimilisarni 
mannkynsins eins og einmitt nii. Menntunarfram- 
farirnar nii orðnar alvegmakalausar; ogþeimfleygir 
íram með hverju líðanda ári með þeim hraða, sera 
fyr á tíðum var alveg óþekktr, svo miklum hraða> 
að í sannleika sætir undrum. Menn hafa lært að 
verða herrar yflr náttúrunni eíns og aldrei áðr. 
Náttúruöflin hafa verið handsömuð og leidd inn I 
félagslíf manna eins og óteljandi, óþreytandi, yfir- 
náttúrlegir þjónar þeðs. Allskonar vélar^ knúðar á- 
fram af þessum huldu, en handsömuðu öfium, eru i 
öUum áttum hins menntaða heims 1 gangi árið út og 
árið inn til þess að vinna nauðsynjaverk fyrir líf 
mannanna, afla þeim fœðu, útvega þeim klæðnað, 
flytja þá fyrirhafnarlaust með flughraða nálega hvert 
sem þeir þurfa að ferðast, flytja lífsnauðsynjarnar og 
lífsþægindin inn í húsin þeirra. Líflð í hinum mennt- 
uðu löndunum er fyrir þessar auknu framfarir orðið 
eins og nýtt líf, sem algjörlega stingr í stúf við lífið 
eins og það var fyr á tíðum. Heimrinn þar eins og 
nýr heimr. Visindunum fieygir áfram. Nýjar mik- 
ilsverðar uppfundningar frá hálfu vlsindamannanna 
svo að segja daglega að koma fram. Með sjónauka 
visindanna sjá menn nú orðið nálega í gegn um holt 
og hæðir; og það vitið þér allir, að menn geta nú 
hindrunarlaust og tafarlaust talazt við yflr þœr mestu 
vegalengdir^ sem til eruájörðinni. Og ekki aö eins 



15 

þekkÍDgarauki hjá hinum eiginlegu frömuðum eða 
forvlgismönnum visindanna. Þekkingín hjá almenn- 
ingi 8V0 dœmalaust mikið aukin og vaxin út yfir 
það, sem áðr var, enn þá miklu meira aukin að sínu 
leyti heldr en þekkingin hjá vísindamönnunum. 
Þessi tlð er íremr öllu öðru alþýðumenntunarinnar 
tíð. Almenningr menntalandanna veit nú svo marg- 
falt meira en nokkurn tíma áðr í sögunni. Og hann 
veit svo miklu meira fyrir þá sök, að menningar- 
færin eru nii orðin svo margfalt betrí og fleiri en. 
áðr. Skólar, sem allir eiga aðgang að, nú í gangi, 
nAlega óteljandi, 1 öllum áttum. Skólabœkr langtum 
betri en áðr. Kennslumátinn margfalt vitrlegri og 
þægilegri heldr en áðr. AIU gjört til þess, að allir 
geti menntazt sem bezt, á sem skemmstum tima og 
með sem rainnstri fyrirhöfn. Enda er það virkilega 
svo, aö á þeim skólum, þar sem kennslufyrirkomu- 
lagið er nú í fuIlkomnu<%tu horfl, eiga menn á sama 
timanum kost á að iæra miklu meira en á tilsvar- 
andi uppfræðslustofnunum hinna fyrri kynslóða. — 
Bókmenntaheimrinn nú orðinn eins og hafsdjúpið, 
alveg ótœmandi. Og óteljandi ágætar bœkr eftir 
hina miklu anda mannkynsins, höfuðrithöfunda þjóð- 
anna frá fyrri og síðarí tlmum, liggjandi fyrir al- 
menningi í svo ódýrum útgáf um, að hver fátæklingr- 
iun getr í þœr náð, lesið þær og uppbyggt með. 
þeim anda sinn, flutt þaðan nýjan andlegan eld inn 
i Ilf sitt. Og ekki að gleyma hinum svo kölluðu 
dagblöðum eða timaritum, sem daglega, að minnsta 
kosti vikulega eða mánaðarlega, leggja fram fyrir 
allan hinn lesanda almenning ýmist tiðindi um það, 
sem er að gjörast sögulegt i heiminum nær og flær,. 
ellegar hugleiðingar um ýms þýðingarmikil lifsspurs-. 



16 

mál, sem uppi eru 1 mannfélaginu á hinni yfirstand- 
andi tíð. Eg veit það vel, að mörg blöð og tímarit 
eru léleg og sum algjörlega siðspillandi. En 1 heild 
sinni geta þau hiklaust skoðazt sem eitthvert mikils- 
verðasta menningargagn nútíðarinnar. Það menn- 
ingarverkefni má heita kornungt, sérstaklega til- 
heyranda þessari öld, og þó fyrst verulega orðið 
eins og eign almennings á síðustu áratugum aldar- 
innar Og vér hijótum allir að viðrkenna, að með 
hverju einstöku hinna óteijandi blaða og tímarita 
fié i einhverjum skilningi verið að bera eld inn á 
heimili almennings. Og eg ætla í þessu augnabliki 
að eins að hugsa um þann eld að því leyti, sem það 
er eldr til aukinnar þekkingar og menntunar, sann- 
kallaðr framfaraeldr. 

Það yrði alveg ótœmanda efhi, ef ætti aö tlna 
allt það til, sem heimrinn í menningarlegu tilliti nú 
á þessari tlð hefir fram yfir það, sem hann hafði 
fyr á öldum. Eg ætla þvi í viðbót við það, sero 
þegar er tekið fram, að eins að benda á eittatriði: hin 
miklu lifsþægindi manna, sem stafa af hýbýlahætt- 
inum í nútiðar-menntalöndum heimsins. Á dögum 
saxnesku konunganna á Englandi bjuggu tignustu 
43tórmenni þjóðarinnar i svo kölluðum höUum, sem 
voru langlikastar islenzkum skemmum, að því und- 
-anteknu, að veggirnir voru ekki úr torfi og grjóti, 
heldr úr trébjálkum, sem hlaðið var hverjum ofan 
á annan, eins og á húsum þeim, sem landnemar 
reisa sér hér fýrst í nýbyggðunum í Ameriku meðan 
allt er hjá þeim i barndómi. Til hátíðabrigða voru 
veggirnir að innan klœddir tjöldum, eins og lengi 
iiefir tíðkazt á íslandi, þegar skemmumar þar voru 
notaðar til veizluhalda. £n gólflð œfinlega moldar- 



17 

gólf. Og i eitthvert hornið á sliku hallargólfí var 
svo, þegar menn sátu uodir borðuro, kastað hnútum 
og öðrum beinum jafnóðum og af þeim var 
búið að kroppa, i eina allsherjar-beinahrúgu. Og 
iðulega var ekki betr búið um þessa miðaldarskála 
en svo, að þegar vindr blés úti, voru veggtjöldin 
öll á sifelldu iði, blöktu til og frá af dragsúgi þeim, 
er lék á milli bjálkanna. Menn geta nærri, hve 
bágborinn heflr verið hýbýlaháttur fátœklinganna og 
kotunganna á þeirri tlð. Bœndrnir hérna í byggð- 
inni búa i miklu betri og notalegri húsum og njóta 
þar langt um meiri þæginda en konungarnir, sem 
sátu með hirð sinni i mörgum af þessum svo kölluðu 
höllum á miðöldunum. Almenningr nú í mennta- 
löndum heimsins á — með einu orði að segja — 
margfalt betra en almenningr fyrri tíða. Framfar- 
irnar eru alveg stórkostlegar. 

En nú kemr eitt mjög merkilegt atriði til skoð- 
unar, sem oft er gleymt, en ætti aldrei neinum að 
gleymast. Jafníramt þvl, að eldr til framfara, auk- 
inna lífsþæginda og upplýsingar, heflr borinn verið 
inn i mannkynssöguna, hefír líka verið borinn þangað 
inn eldr til stórvægilegs sársauka. Mönnum líðr 
yfír höfuð að tala hvervetna, þar sem verulegar 
menningarframfarir hafa náð sér niðri, miklu betr 
en áðr meðan menn i flestu voru börn náttúrunnar, 
og Ilfíð getr sagzt að hafa verið í nokkurskonar 
villudómi. En undir eins og mönnum tók að þoka 
áleiðis í menningaráttina, jókst tilfínning þeirra fyrir 
annmörkum og óþægindum lifsins að sama skapi. 
Og á þvi er ekki minnsti vafí, að menn Jiafa 
aldrei i mannkynssögunni fundið eins miJcið til 
eins og einmitt nú. Sæluefni fyrír lif manna 

Aldamót VI. ð 



18 

aldrei áðr eins mikið til; eða að minnsta kostl 
aldrei eins almennt lagt upp í hendr á almenn- 
ingi. En sársaukinn nú meiri og almennari ea 
nokkurn tlma áðr. Menntanin þýðir það, að mena 
fá au^u á nýjum og nýjum lifsgœðum, líkamlegum 
og andlegum, sem áðr lágu á huldu í tilverunni, fá 
þau til sln inn í lífið og hœfilegleik til að njóta þeirra^ 
Llfsþægindin aukast. Sælu-uppspretturnar fjölga. 
Því sjóndeildarhringrinn hínn andlegi hefir fœrzt út 
í allar áttir. Heimrinn eins og orðinn svo miklu 
stœrri en áðr. Heimrinn allt af að fara stœkkandi. 
En menntanin þýðir það og, að augun opnast að sama 
skapi fyrir óþægindum lifsins og annmörkum tilver- 
unnar. Innan takmarka hins nýja, útvíkkaða sjón- 
deildarhrings sér maðrinn miklu raiklu meira myrkr 
en áðr meðan sjóndeildarhringrinn var þrengri, 
meira af vansælu þeirri og eymd, sem lífstilverau 
heflr til brunns að bera, fleiri hættur, fleiri óhöpp, 
fleiri slys vofandi yflr mannliflnu 1 öllum áttum. 
Maðrinn gjörir meiri krötur til Ilfsins en áðr. Það^ 
sem hann áðr gjörði sig ánægðan með, fullnœgir 
honum ekki lengr. Það, sem áðr fannst honum vera 
sæla, er nii fyrir hann engin sæla. Hann þráir sœlu, 
meiri sælu, nýja sælu, og heimtar hana. En me5 
útvíkkan sjóndeildarhringsins sjást takmarkanir þær^ 
sem maðrinn i firamsóknarbaráttu sinni 1 áttina til 
sælunnar er háðr, æ betr og betr. Arangrinn af 
menntunarbaráttunni samsvarar ekki sæluþránni^ 
hinni sívaxandi sæluþrá, hinni sivaxandi þrá eftir 
meiri sælu. Og út af þessu, að sá árangr samsvar- 
ar ekki sæluþránnl, flnna menn áreiðanlega og mjög 
eðlilega meira til mitt uppi i framförum þeim, sem 
menntanin heflr af sér getið, en áðr. Menn flnna 



19 

meira til hins illa í lifinu og tilveruQDi. Sárari til- 
finning. Meiri sársauki. — Einn stórvitr maðr & 
norðrlöndum, sem fyrir fám árum er hniginn til 
moldar, Monrad biskup í Danmörk, bendir á tvö 
andleg stórveldi 1 heiminum, sem aldrei hafi neitt 
líkt því eins mikið borið á eins og á vorri tíð. Það 
er óánœgjan og öfundin. Það er dagsanna. Það 
var dagsanna fyrir tuttugu árum, þegar þessi orð 
voru fram borin. Og dagsanna nii jafnvel enn þá 
fremr. Það stendr í beinu sambandi við hinar miklu 
menntaframfarir í heiminum á slðustu tlmum, að 
þessi andlegu öfl eru orðin að sannkölluðum stór- 
veldum 1 lífi mannanna. Og þau hafa fremr öllu 
öðru á vorri tlð orðið að stórveldum í heiminum 
fyrir þá sök, að menntanin, sem nú ekki lengr er 
eign hinna fáu og útvöldu, heldr er farin að verða 
sameign allra, heflr komið til almennings með sí- 
vaxandi kröfur til Ilfsins, hefir komið til almennings 
með meiri sæluþrá en samsvari gœðum þeim, sem 
hin aukna þekking eða menntan hefír flutt inn í líf 
þeirra. IJt aí því kemr óánœgja; og út af saman- 
burðinum við aðra menn, sem betr eru settir eða 
betr sýnast settir, þetta Ijóta, sem kallað er öfund. 
Menntanin orðin að sársauka, eldi, sem brennr svo 
ákaflega víða í nútiðarlífl almennings. Og enginn 
vafi & því, að þegar óánœgjan og öfUndin eru nefnd- 
ar á naín, þá eru það einhverjar átakanlegustu teg- 
undir af sársauka mannlegs lifs; og því fer vist ekki 
mjög fjarri, að þar einmitt sé brennipunktr þess 
sársauka, sem inn 1 mannkynssöguna er kominn með 
hinum veraldlegu menningarík'amförum þjóðanna. 
Sársaukinn 1 þessarí mynd ber vott um syndaeðli 
mannanna, og hann er vitanlega beinlinis synd. 



20 

En hann stendr eins fyrir þvf í óaðskiljanlegu sam- 
bandi við guðlegt allsherjar-lögmál, sem rœðr í til- 
veru gjörvalls lífsins á jörðinni. 

Því fullkomnara og œðra sem lífið er, því meiri 
tilfinning hjá einstaklingnum, sem það líf á. Þvl 
ófullkomnara eða lægra sem lifið er, því minni og 
daufari tilfinningin. Menn eru ekki vanir að tala 
um tilfinning í plöntulifinu eða jurtarikinu. En engu 
að siðr er til hjá einstaklingum þess rikis og þess 
lífs einn sérstakr eiginlegleiki, sem alveg svarar til 
tilfinningarinnar hjá dýrunum. Og sá eiginlegleiki 
kemr fram i þvl, að villijurtirnar eru yfir höfuð að 
tala svo miklu harðfengari en þær jurtir, sem rœkt- 
aðar eru á iþróttarlegan hátt af höndum manna. 
Þessar siðar nefndu plöntur þola svo miklu minna 
af harðneskju náttúrunnar, en hinar fyr nefndu. Það 
er eins og rœktanin fiytji nokkurskonar viðk^æmni 
eða sársauka inn í jurtarikið. Þegar til dýraríkisins 
er litiðy þá kemr þetta lifslðgmál auðvitað enn þá 
miklu skýrar fram. Því vitanlega finna dýrin öll 
til. £n fullkomnustu tegundir dýranna finna mest 
til. Og óíullkomnustu tegundir dýranna finna 
minnst til. En ekki að eins það, heldr lika nokkuð 
annað. Það má, eins og allir vita, með sérstakri 
meðferð og aðhjúkran írá hálfu mannanna hefja ýms 
af dýrunum til meiri fullkomnunar en þau hafa í 
villtu ástandi. En sú fullkomnan flytr æfinlega nýjan 
sársauka inn i lif þeirra. Þau fínna margfalt meira 
til fyrir bragðið. Og þegar kemr upp fyrir dýra- 
ríkið, til rikis þess í sköpunarverkinu, er maðrinn 
skipar, þá rœðr þar augsýnilega sama lögmálið, bsðði 
að þvi, er snertir hið likamlega og hið andlega lif. 
Af þvi að maðrinn stendr œðst af þvl, er lifir hér 



21 

á jörðinni, er kóróna sköpunarverksins, þá liggr i 
hlutarins eðli, að í lifi hans komi þetta lögmál allra 
skýrast fram. £ngin lifandi skepna fíunr líkamlega 
eins míkið til eins og maðrinn. Og svo fyrir utan 
það, sem hann flnnr til líkamlega, allr sá sársauki, 
sem honum heyrir til eða fyrir honum liggr út af 
því að vera skynsemi og frjálsrœði gœddr andi, 
ódauðlegr andi, skapaðr 1 guðs eigin mynd, en jafn- 
framt syndbundinn andi, sem vitandi eða óafvitandi 
þráir frelsan frá syndinni og sælu hins eilífa lífs í 
guði. 

En það er tiltölulega mjög lítið, sem maðrinn 1 
villtu eða hálfvilltu ástandi fínnr til bæði llkamlega 
og andlega í samanburði við það, sem verðr eftir að 
hann til muna hefír hafizt í menntunarlegu tiUiti. Þér 
heyrið þess mjög sjaldan getið, að menn, sem heyra 
til hinum eiginlegu villtu þjóðum eða mannflokkum 
heimsins, fremji sjálfsmorð eða fi'eistist til þess að 
taka Ilflð af sjálfum sér. Skyldi það benda á það, 
að þá skorti hug til þess hræðilega tiltœkis? Það 
getr naumast nokkrum með fullu viti til hugar kom- 
ið. Orsökin er allt önnur. Þeir flnna svo litið til. 
Þeir kenna svo Iltils sársauka, á hverju sem gengr 
í lifl þeirra. Eldrinn heflr ekki enn þá verið fluttr 
inn til þeirra, hvorki tll sæluauka né heldr til sárs- 
auka. En t hinum menntaða heimi aftr á móti 
sjálfsmorðin svo hryggilega tíð; og tala þeirra fer 
víða vaxandi að sama skapi og menningarframfar- 
irnar eru að aukast og kjör almennings að batna. — 
HuíTSÍö ura líf forfeðra vorra í heiðni eftír |wí, sem 
því er ]ýst i fornsögunum íslenzku. Takið K jálssögu 
eða Eyrbyggju eða Laxdœlu eða Grettissögu, eða 
hverja aðra sögu, sem þér haflð við höndina, og 



22 

lesið þar ofr-litínn kafla, þar sem veríð er að segja 
írá vígaferíum og blóðsátbellingum þeim, sem þeir 
meim fomaldar vorrar stóðu svo að segja dagleg^a 
uppi 1. Þær eru nærri þvi óteljandi, lexiurnar fyrir 
lifið, sem blasa við oss i þeim íornritum. En sú 
lexían, sem raér að rainnsta kostí nú fínnst mest am, 
er fólgin í því, að þar kemr svo skýrt, svo átakan- 
lega og svo ógurlega íram, hvað maðrinn i þvi lífs- 
ástandi, á þvi stigi menntunarinnar eða menntunar- 
leysísins — hvort sem þér heldr viljið kalla það — 
gelr fundið lítíð tíL Það er eins og tilfínningin sé 
nálega alveg horfln úr mannlegu lífl, eða eins og 
hún sé ekki enn komin inn i manneðlið. Menn eru 
brytjaðir niðr eins og slátrfé. Og þeir, sem fyrir 
þvi verða, sýnast i langflestum tilfellum taka sér það 
eins létt eins og hinir, sera á þeim vinna. Það eru 
höggnar af raönnum heudr og fœtr; og enginu 
kveinkar sér. Og það kerar jafnvel fyrir, að menu 
eru ristir á hol og þarmarnir raktir úr þeim, þang- 
að tíl þeir á svipstundu hniga niðr örendir. £u 
ekkert œðruorð, ekkert sársauka-andvarp heyrist. 
Og þessi harka, eða karlmennska, eða tílfinningar- 
leysi, ekki að eins hjá höfuðmönnum sögunnar, hin- 
um eiginlegu söguhetjum, heldr Ilka hjA öllum öðr- 
um, — hjá sraámenuunum nærri þvi eins og hja 
stórmennunura, hjá þiælura nálega einsog bjá frjáls- 
bornum mönnura. Oi; þó að konur ekki beinlinis 
tœki þátt í slíkunt afrtksverkum eða hrydjuverkum 
aldarinnar, þá er þó augsýnilega sami harðneskju- 
andinn einnig yfir þeim. Þær finna að sinu leyti 
jafn-Iltíð tíl eins og brœðr þeirra, synir þeirra og 
teðr. Ef tíundi partrinn af þeim voða og þeim skelf- 
ineam^ er á. þe&Ecx: tiS SBQgDi yffir hyg^iir ^SSsol 



vorrar, og voru svo að segja daglegt brauð manna 
þá, kœmi fyrir rétt snöggvast mitt uppi í mannfé- 
lagi voru á þessum tíma, þá myndi hvert manns- 
barn 1 þeim hópi algjörlega standa á öndinni af 
«ársauka. Hinir særðu og limlestu menn myndi ekki 
þola við fyrir líkamlegri kvöl, og hinir allir, sem 
að eins vœri þar sjónarvottar, myndi ekki heldr 
þola við — fyrir andlegum sársauka. — Oss er 
gjarnt að lita á þessa fornu tið i sögu forfeðra vorra 
eins og glœsilega gullöld. Og vér höfura hetjurnar 
1 fornsögunum í stórmiklum heiðri fyrir hreysti þeirra 
og frægðarverk. Og það er brýnt fyrir oss af 
skáldum vorum og öðrum rithöfundum, að feta sem 
bezt i fótspor þeirra, og fremr öllu öðru að læra af 
þeim hugrekki og karlmennsku. Ekki er vert að 
kasta þeim hugsunum og þeim kenningum álgjörlega 
á glœ. En stórmikið af hreysti þessara heiðnu hálf- 
villtu fornmanna, forfeðra vorra, er ekki annað en 
llkamlegt og andlegt tilfinningarleysi, þýðir ekki 
annað en það, að sársauki menntalifsins var ekki 
enn til þeirra kominn. Það er óeðlilegt og i raun- 
inui ómögulegt á vorri tíð að íinna eins litið til út 
af skelfíngum lifsins eins og þessir menn gjörðu á 
sinni tíð. Þess er enginn kostr fyrir aðra en þá 
menn, sem fœðzt hafa og upp alizt i svipuðu þjóð- 
lifsástandi og kynslóðin á víkinga-öldinni. Og til 
þess að hitta sllka menn nú þurfum vér þó i raun- 
inni að leita út fyrir allt eiginle^t þjóðlff, með öðr- 
um orðum inn í heim algjörðra villimanna eins og 
Svertingja 1 Afriku, sem enn þá eru að miklu eða 
öllu leyti ósnortnir. af heimsmenning nútiðarinnar 
eða nokkurri annarri eldri menntan. Þér hafið það 
vlst allk fyrir satt^ aft mannætofnar í viUinuiiiiia* 



24 

heimÍDuin finni skelfilega Iftið til. Þar sem menn 
taka upp á öðrum eins ósköpum, þar sem önnur 
eins ónáttúra getr orðið að almennum sið eða réttara 
sagt ósið, sem íylgir heilum mannflokkum eins og 
nokkuð alveg sjálfsagt kynslóð eftir kynslóð og öld 
eftir öld, þar getr augsýnilega ekki verið um neitt 
eiginlegt tilflnningarlíf að rœða. £n fyr getr nú 
verið tilfinningarleysi en það, sem þetta allra hrylli 
legasta villidómseinkenní bendir á. Tilfinningin er 
undr lítil hjá öllum viUiþjóðum. Villidómrinn hefir 
svæít eða deyft tilfinningar-hœfilegleikann, og sá 
hœfilegleiki vaknar ekki eða lifnar ekki við fyr en 
eldr úr œðra heimi, nýr andans eldr til menntunar 
og framfara hefir verið borinn inn til þessara aumu 
manna. Þá rís tilfinningin eins og af sjálfu sér, og 
þó jafnframt eins og á yfirnáttúrlegan hátt, upp ft-á. 
dauðum. 

Þegar Stanley fyrir tuttugu árum var á einni 
af sinum heimsfrægu ranusóknarferðum i Mið-Afiriku 
og fregnirnar um tramgang hans voru að breiðast' 
út um löndin, þá man e^ eftir þvi, að blöðin sum í 
Bandarikjunum íelldu ákafiega þungan dóm yfir 
honum fyrir hörku þá og f;rimmd, sera hann ætti 
að beita við suma af villimannafiokkunum, er fyrir 
honum urðu þar í hinu »niyrka meginlandic Þa5 
var talsvert satt 1 þvl, að hann hafði við ýms tœki- 
fœri beitt talsverðri hörku. Hann hafði, þegar því 
var að skifta, séð sig neyddan til að skjóta yHli- 
menn niðr; og það kom jafnvel fyrir á einni voða- 
förinni hans, að hann lét beitt dauðahegning vi& 
nokkra hinna svörtu fylgismanna sinna fyrir það, 
sem virðast mætti litil^örlegr matarstuldr af vista- 
forða þeim, er hann hafði með sér handa fðruneyti 



25 

siDU og BJálfUm sér. Blöðin, sem felldu hÍQQ þuQga 
dóm yflr Stanley, gleymdu því eða létu vera að 
taka nokkurt tiUit til þess, að eins og á stóð hafði 
hanu ekki að eiQS rétt, heldr líka beinlínis skyldu 
til þess, að íara nákvæmlega eins að og bann fór. 
Það var lífsspursmál ekki að eins fyrir Stanley 
sjálfan persónulega, heldr Ilka fyrir heimsmenningar- 
erindi það, sem hann var að reka, að beita allri 
þeirri harðneskju, sem hann beitti. Og þó yrði þetta 
ekki fullkomlega réttlætt frá sjónarmiði mannúðar* 
innar og mannkœrleikans, sem nú fyrir opinberan 
kristindómsÍDS er kominn inn i mannkynssöguna og 
hina siðferðislegu meðvitund menntaþjóðanna 1 heim- 
inum, ef ekki kœmi annað atriði til skoðunar. 
Þessir villimenn í Afrlku, sem Stanley var við að 
eiga, voru í þvi lífsástandi, að þeir fundu nálega 
ekkert til. Harkan, sem hann beitti við þá, var, þó 
að hann, menntaðr og kristinn maðrinn, tœki hana 
sér undr nærri, nálega engin harka í samanburði 
við það, sem hún hefði verið, hefði henni verið beitt 
við menntað fólk eða fólk, sem fœðzt hefði upp í 
einhverju af meinitalöndum heimsins. Enda stendr 
Stanley nú fyrir löngu al-réttlættr í meðvitund alls 
hins menntaðaheims fyrir þetta, sem einu sinni af ein- 
stðku öfundarmönnum hans og sumum þröngsýnum 
blaðamönnum var verið að leggja honum út til synd- 
ar og skammar. 

En jíifn-þrönírsýnir eða andlega blindir eru þeir 
vantrúatmenn nútíðarí?)nar, sem allt af eru að glamra 
með það, hvað mikil og óþolandi grimmd komi fram 
hjá stórraennunum mörgum á ttð gamla testamentis* 
ins, sem eftir því, er kristin kirkja með nýja testa- 
mentið í höndum sér trúir og kennir, störfuðu og 



26 

töluðu i ísrael í umboði hins algóða og réttláta guðs 
x>g innblásnir voru af hinum heilaga kœrleiksanda 
hans. Vantrúin, og sérstaklega nútiðarvantrúin með- 
al vor íslendinga, er si og æ að stagast á því, hve 
"ófyrirgefanlega harðir og grimmir aðrir eins gamla 
testamentis menn eins og þeir Móses, Jósúa^ Samúel, 
Davíð og Ellas hafl verið, þar sem þeir, þegar því var 
^ð skifta, hafi látið slátra mönnum, óvinum ísraelslýðs 
eða þeim meðal ísraelsmanna, er svikið höíðu trúar- 
málefni þjóðarinnar, eins og hefði verið óarga dýr, 
Og ðnnur eins framkoma af hálíu þessara gamla 
testamentis manna, önnur eins harka, önnur eins 
grimmd, beri þó sannarlega vott um állt annað eo 
það, að þeir hafi haft guðs anda yfir sér. Með þess- 
um dómi á að dauðrota gamla testamentið sero hei- 
lagt, guðinnblásið ritsafn. Með þessari röksemda- 
Tœrslu á að gjöra kenning kirkjunnar um guðlegan 
innblástr ritninganna að hlœgilegri heimsku. Með 
þessu vopni á að leggja kristna kirkju og kristna 
trú að velli. Vantrúin meðal vor íslendinga, þegar 
hún er að vinna verk missíónar sinnar, heldr stöð- 
ugt á þessu vopni i hendinni, hampar þvi aðmönn- 
um, reiðir það á loft, alveg eins og Golíat til forna, 
er hann með kylfuna sína óð fram fyrir fylkingar 
ísraelsmanna. Hún þykist með þessari Goliats-kylfu 
eiga sigrinn visan rétt eins og að sjálfsögðu. En 
eins og forðum ekki þurfti nema litið til að gjöra 
út af við Golíat, þrátt fyrir hans risavöxt og raup, 
og þrátt fyrir hið œgilega vopn hans, nefnilega einn 
ungling fyrir innan tvitugt, nálega vopnlausan, eins 
og Ðavið, alveg eins þarf ekki nema litið til að slá 
þessa Gollats-kylfu, sem vantrúin hefir uú fi'emr 
ölia öðnr fsrir sig að beni^ úr hemáL Iiennar: Og 



27 

tíl þess þarf þó í rauninni enn þá minna. Það, sem 
langhelzt hjálpaði Ðavið til þess að vinna sigrinn 
yfir Goliat, var trúin haDS á guð Ísraels, hinn eina 
sanna guð, vissan i hjarta hans um það, að guð 
væri raeð honum. £n til þess að slá Goliats-kylfu 
þá, sem nú er um að rœða, úr hendí vaDtrúarinn- 
ar, þarí allsendis enga trú. Það þarf ekki annað 
en ofr-lítið af heilbrigðri skynsemi. Því ekkert ann- 
að en óvit og heimska er það, að leggja mælikvarða 
nútiðarmenningarinnar og nútiðartilíinningarinnar á 
fornaldarmenn, sem uppi voru í heiminum eínum 
Díu til fiimmtán hundruðum ára fyrir Erists fœðing. 
Skynsemin sér óðar, ef hún að eins fœr að njóta 
sín, að i dómi þeim, sem fella á yfir slikum fornald- 
armönnum, verðr vandlega og samvizkusamlega að 
taka tillit til lögmáls þess, sem ræðr yfir mannlegu 
eðli og í mannkynssögunni að þvi, ersnertir tilfinn- 
inguna. Skynsemin sér, undir eins og hún gætir 
sln, að raannkynið gat ekki fundið neitt líkt því 
eins mikið til, eÍDs og á stóð í heiminum meðan 
meginið af gamla testamentis sögunni var að 
gjörast, eins og á vorri tið eða yfir höfuð að tala á 
hinum seinni öldum hinnar kristnu heimsmenningar. 
Vitanlega var engan veginn alveg menntunar- 
laust i austrlöndum á dögum Mósesar og Ðaviðs. 
Vitanlega höfðu menn þar eystra að sumu leyti náð 
allhárri þjóðmenning jafnvel löngu áðr. En það var 
ekki uema i sumum greinum, og einmitt ekki í þeira 
greinum, sem mesta þýðing hafa fyrir tilfinningar- 
ilflð. Vér höfum enn í nútlðinni þjóðmenning, sem 
fer mjög nálægt þvi að samsvara þjóðmenning þeirri, 
sem ísraelsmenn til forna höfðu allt í kricg um sig 
og^ 9Ít nfthr iejtí tímt upp i. Þaft er áfe Japan, að 



því leyti, sem það land heldr enn hinum gamla sið,. 
en einkanlega 1 Kína, sem enn er nálega ósnortid 
af heimsmenningunui krístnu, hefír í menntunarlegu 
tiUiti dagad uppi í heiminum eins og nokkurs kon- 
ar nátttröU frá því þúsundum ára fyrir fœðing Krists. 
Þér hafið beyr.t getið um lífhaðarháttu almennings 1 
Kína, hýbýlahátt alþýðamanna þar og hinar óskilj- 
anlega fAu þarflr þeirta, eða kröfurnar, sera þeir 
gjöra til þess að geta lifað þægilegu eða að minnsta 
kosti fuU-viðunanlegu llfl. Það bendir á það, að það* 
fólk finni býsna lltið til. Og þó að margt sé ólíkt i 
þvi svo kallaða menntalifi, þvilffi, sem ísraelsmenn 
í fyrndinni lifðu og nágrannaþjóðirnar I kring um 
þá, þá er þó margt svipað, og sérstaklega líkt aí^ 
þvi, er snertir tilfinninguna eða tilfinningarleysið- 
fyrir þvl, sem mennirnir, er fengið hafa hina kristnu 
þjóðmenning yfir sig, finna hvað sárast til út af. 
Það þýddi ekki meira fyrir tilfinning manna undir 
heimsmenning þeirri, er til forna réð i Vestr-Asiu og^ 
Egyptalandi, þó að beitt væri hörðustu og œgilegustu 
hegnÍDgunui, sem getið er um i gamla testamentinu að 
út hafi verið látin ganga að boði guðs yfir einstaka 
menn og heila mannfiokka, heldr en það þýðir á. 
vorri tlð, þegar ýmsura hegningartegundum, sem út 
af fyrir sig eru margfalt minni og vægari, er í rétt^ 
vísinnar nafni beitt við menn i löndunum, sem njóta 
hinnar kristnu þjóðmenningar. Mönnum getr eblU 
lega á vorri tíð fundizt voðalega mikið til um hörkui 
þá, sem beitt var af Jósúa við hina ýmsu kanverska 
þjóðfiokka í landi fyriiheitisins, þepar hann að boðl 
guðs, eftir því, sem ritningin vottar, var að vinna 
þjóð sinni, ísraelslýð, þetta land til fullkomins eigu**^ 
arhalds. Þvi þjóðfiokkarnir eru sumir, þegar því er 



29 

BÖ skifta, strádrepnir niðr, að þvi, er virðast má, 
algjörlega vœgðarlaust. Konur og börn verða að 
liða binn hræðilega dauðann með binum fullorðna 
karlmannalýð. í fljótu bragði sýnist þetta og ann- 
að eins i hinni helgu sögu gamla testamentisins al- 
veg óþolandi harka, ekkert annað en mannlegt, 
nijög syndsamlegt griramdarœði, sem beri vott um 
það, að sá andi, sem heimtaði slíkar refsingar, hafi 
ekki getað verið binn réttláti og kærleiksfulli andi 
guðs, og sá guð, sem ísraelslýðr trúði á, hafi því 
ekki heldr getað verið hinn sanni guð. En þessi 
röksemdafœrsla er hin fráleitasta vitleysa, helber 
heiraska. Harkan og grimmdin, sem á er bent hjá 
Jósúa i hernaði þeím, er þá stóð yfir, er fyrir þann 
tlma og það fólk, er þjóð hans var þá við að eiga, 
ekki lifandi ögn meiri en sársauki sá, er heilirhóp- 
ar saklausra manna I Bandarlkjunum urðu nauðug- 
ir viljugir út að taka aftr og aftr i hinu míkla 
borgarastrlði, sem stóð yfir á árunum 1861 til 1865, 
fyrir þann tíma og þaö fólk. Og eg tek einmitt 
það söguatriði til samanburðar fyrir þá sök, að eg 
veit, að hinn menntaði heimr allr gengr nú út frá 
þvi eins og nokkru sjálfsögðu og algjörlega viðr- 
kenndu, að þar hafi af hálfu þeirra manna, er sigr- 
inn báru úr býtum, verið barizt fyrir einhverju því 
mesta mannkærleiksmáli og réttlætismáli, sem unnt 
er að hugsa sér, og að hinn góði andi guðs hafi 
áreiðanlega kallað þá út í þann ófrið. Og i annan 
stað bendi eg á það söguatriði til samanburðar fyrir 
þá sök, að i þeim ófriði hefir vafalaust verið beitt 
meiri mannúð af hálfu sigrvegaranna en komið hef- 
ir flram i nokkurri annarri af hinum miklu styijöld- 
um i mannkynssögunni. En það getið þér verið al- 



80 

veg vissir ura, að það heflr verið fullt eins sárt fyr- 
ir fjölda fólks, er mest tók út í þeim ófriði, það, 
sem út yfir það varð að ganga, eins og skeiflngarn- 
ar allar, sem frá er sagt i gamla testamentinu, 
bæði á dögum Jósúa og endranær, fyrir það fólk, 
sem fyrir þeim varð. Og eg hefl það jafnvel fyrir 
satt, að menn hafl enn þá raeira tekið út, enn þá 
sárara ftindíð til, út af þessum retsidómi drottins, 
sem kom fyrir í sögunni fyrir rúmum þrjátíu árum, 
en fólkið í Kanaanslandi fyrir meira en þrjú þiis- 
und árura fann til út af þeíra drottinlegu refsidóm- 
um, er það varð þá að þola. 

Sársaukinn verðr að metast eftirþvl, hvaðmik- 
ill eða hvað litill eldr til menningar og framfara 
bæði 1 likamlegu og andlegu tilliti heflr á þeim og 
þeim tlmanum verið fluttr inn i mannkynssöguna 
eða á þœr einstöku sögustöðvar, sem um er að rœða. 
Annars verðr ekkert mannlegt vit, og því siðr nokk- 
urt guðlegt vit, í dómi þeim, sem felldr er. Dómr- 
inn ekki annað en heimskulegr og ranglátr sleggju- 
dómr. Þegar gamla testamentið er lesið, þá verða 
menn ávallt að muna eftir þvi, á hvaða menningar- 
stigi fólk það stendr, sem þar er af guði sjálfum 
beinlinis verið við að eiga og við að tala. Hinn 
heilagi guð, sem er kœrleikrinn, er hinn sami þar 
og þá eins og hann er æflnlega, hinn sami i gær 
og í dag og að eillfu. En einmitt fyrir þá sök, að 
hann er hinn fullkomni, al-réttláti kærleikrinn, hlýtr 
hann eðlilega i afskiptum sinum af fólkinu, er upp- 
alið skyldi til þess að taka á móti hinni flillkomna 
ft*eIsisopinberan með Jesú Eristi, að taka nákvæmt 
tillit til menntaástands og tilflnningarlifs þessa sama 
fólks og annarra þjóða, sem því stöðu næstar. Og 



81 

sérstaklega hlaut hínu guðlega refsiugarlögmáli á 
þeim tiraa og hjá því fólki að vera beitt þannig, að 
algjörlega samsvaraði þeirri harðneskju, er þá var 
allsheriar-einkenni á mannlegu eðli og hlaut að vera. 
eins og þá stóð á f sögunni. 

Ekki er vert að gleyma því, að guð i reynd- 
inni heimtar að sumu leyti miklu minna af mönnum 
í siðferðislegu tilliti á gamla testamentisins tíð ea 
liggr og lá frá upphafi í hinu heilaga lögmáli hans. 
Hann notar menn með ákafiega miklum siðferðisleg- 
um ófuUkomleikum og göllum í sinni þjónustu, svo. 
miklum göUum, að virðast mætti, að þeir fyrir þá 
sök hefði hlotið að vera algjörlega óhœfilegir til að. 
reka erindi drottina eða halda uppi merki hins hei- 
laga i heiminum. Enda bendir lika vantrúin einatt. 
á þá galla hjá stórmennum gamla testamentisins 
sem sönnun fyrir því, að guðstrúin f ísrael hafl ekki 
verið annað en heiðindómr, og þá um leið fyrir þvi,. 
að ritningar gamla testamentísins geti ekki haft neitt 
guðlegt gildi. En Jesús Kristr sjálfr gjörir mjög 
skiljanlega og eðlilega grein fyrir öllum slfkum ófull- 
komleik i gamla testamentinu f sambandi við eitt 
siðalærdómsatriði, sem farfsear báru undir hann l 
því skyni að koma honum f vandræði. Þeir spurðu 
hann, hvort maðr mætti skilja við konu sfna fyrir 
hverja sök, sem vera skyldi. Hann neitaði þvf þvert 
og sagði, að það sem guð hefði sameinað, mætti maðr- 
ínn ekki skilja. Þá spurðu þeir: »Hví bauð þá 
Móses að gefa skilnaðarskrá og skilja svo við konu 
sína?« — >Vegna harðúðar hjarta yðvars*, svarar 
Jesús, og minnir um leið á, að þannig hafl það ekki 
verið í öndverðu. Og geflr þeim jafn-ótvfrœðlega][að. 
skilja, að slfkt leyfi eígi ekki framar að gilda. Þeg- 



82 

ar Jesú3 neftiir þetta orð, >harðúö hjartans<, þá á. 
hann þar augsýnilega við harðneskjuna eða tilðnn- 
ingarleysið, sem á hinni fornu gamla testamentis 
tið einkenndi mannlegt eðli. Quð tekr í ðllum af- 
skiftum sínum af israelsmönnum tíllit til þessarar 
harðneskju eða harðúðar, bsdði þegar hann sýnist 
slá af kröfum hins heilaga Iðgmáls síns, og alveg 
€ins, þegar hann lætr beitt ýmsum hegningarteg- 
undum, sem mðnnum nú á tímum i löndum hinnar 
kristnu heimsmenningar geta algjörlega ofboðið. Til 
þossa atriðis verðum vér þá lika vandlega að taka 
tillit í dómum vorum um hina helgu sögu gamla 
testamentisins og erindsreka drottins, er þá voru 
'Uppi. — En vér þurfum jafn-samvizkusamlega að 
taka tillit tii þessa atriðis, þegar um þá menn er 
að rœða, sem löngu síðar i sögu kristinnar kirkju 
ihafa rekið erindi drottins meðal villtra eða hálfvilltra 
'þjóða, menn, sem sjálíir hafa heyrt þeim þjóðum til 
og hafa með þeim verið hluttakandi 1 harðneskjueðli 
timans. Eg vil benda á aðra eins menn eins og 
Ólaf konung Tryggvason og Ólaf helga, sem verk- 
fœri urðu í hendi guðlegrar forsjónar tíl þess að 
greiða kristíndóminum inngöngu meðal hinnar norsku 
þjóðar. Það eru harðir menn og frá nútlðarinnar 
sjónarmiði hræðilega grimmir menn; og oss getr 
fundizt mjög raunalegt að hugsa um það, að slíkri 
'hörku og hjá þeim kemr fram skuli hafa beitt verið 
til stuðnings þvl mesta mannúðarmálefni, sem til er, 
kristindóminum. En bœði er það, að enginn vegr 
var tíl þess, að menn öðruvlsi skapi farnir hefði á 
.þeirri tíð getað rutt kristninni veg til Norvegs. Og 
annað það, að þessír menn voru börn vikinga-aldar- 
innar með sömu harðneskjunni í eðli sinu eins og 



83 

gjörvöll kynslóð aldarinnar. Kristindómrinn var 
þeim áreiðanlega heilagt sannleiksmálefni. En mildi 
þáy sem liggr i trúnni á Krist, gátu þeir eðiilega 
ekki skilið, enda vissu, að þeir áttu við það fólk að 
eiga, sem gekk með harðneskju hins heiðna viliidóms 
í eðli sinu og nálega ekkert gat fundið til. Frá 
þessu sjónarmiði verða þeir menn að dœmast og 
allir aðrir, sem eins stendr á i menningarsögu og 
kristnisögu þjóðanna. Slíkir menn í sögu kristninn- 
ar koma fram eins og þeir hefðu heyrt til gamla 
testamentis tíðinni; og i fiestum tilfeiium hljóta þeir 
að koma þannig fram fyrir þá sök, að nálega eng- 
inn eldr til framfara og menntunar er um þœr slóð- 
ir og á þeim tima kveyktr meðal almennings, og 
mannlegt eðli þA líka með eins lítilli tilflnning, eins 
litlum tilfinningarhœfilegleik, eins og það forðum 
hafði mörgum hundruðum ára fyrir Krista fœðing. 

Það líðr hér um bil hálf fimmta öld frá því hin 
guðinnblásna tíð i sögu israels er á enda eða hinum 
helgu ritverkum gamla testamentisins er iokið og 
þangað til mannkynsfrelsarinn Jesús Kristr kemr 
fram á sjónarsvið heimsins. Og það er á þessu sama 
tímabili aðallega, að hin fræga menntan Forn-Grikkja 
er að þroskast og verða að því mikla andlega stór- 
vcldi, sem hún varð i þátíðarheiminum, svo miklu 
stórveldi, að hún bókstaflega lagði gjörvallt róm- 
verska heimsrikið undir sig. Aldrei áðr hafði ann- 
ar eins menningareldr verið fluttr inn í mannkyns- 
söguna. Nálega allar tegundir bókmennta komu þá 
fram og hófu sig svo hátt, að jafnvel hin hálœrða 
og háupplýsta öld, sem vér lifum á, getr orðið al- 
veg forviða, þegar skyggnzt er inn i þann bók- 

Aldaxnót VI. 8 



84 

menntaheim. Skáldskapr, heimspeki, sagnaritan, 
mælakufrœði — hvert meistaraverkið öðru fegra og 
fulikomnara í þeim greinum. Og ýrasar tegundir 
Iþróttarinnar svo fullkoranar, að það, sem ágœtast 
er f nútíðinni í þeirri grein getr naumast við jafn- 
azt. Og samfara þessu eins og að sjálfsögðu alveg 
dœmalaus framför 1 öllum atvinnumálura: verzlan, 
akuryrkju, iðnaði, o. s. frv. HAmenntað líf, fínt líf, 
glœsilegt líf, fullt af þægindum og nautn, hjá öllum, 
sem á annað borð höfðu nokkur ráð til að lifa. Og 
þegar eg kemst svo að orði, þá á eg með því við 
hinn frjálsa hluta mannfólksins. En eg get sagt 
enn meira. Allstór hópr þræla eða þeirra manna, 
sem voru eign húsbœnda sinna, hjá Grikkjum og 
Rómverjum, var menntaðr, og sumir þeirra meira 
að segja hámenntaðir menn, spekingar að viti og 
lœrdómi, höfðu auga fyrir gœðum lífsins og gátu 
notið þeirra. Svona langt komst heimrinn til forna 
fyrir sakir þess elds, sem Grikkir fluttu til sfn inn 
í söguna og kveyktu á heimilisarni slnum. Og svona 
stóð heimrinn rómversk-grlski, þegar hann í upphafl 
nýja testamentis tiðarinnar birtist oss sameinaðr i eitt 
allsherjar-menntaríki undir hinni keisaralegu stjórn 
Ágástusar og næstu eftirmanna hans. En með allri 
þessari menntan var nýr, ákaflega mikill sársauki 
kominn inn i lif almennings, allra þeirra, ermennt- 
unarinnar nutu, inn 1 hið andlega lif og inn 1 hið 
likamlega lif einnig. Sársaukinn og sæluaukinn, 
sem menntanin hafði haft í för með sér, héldust 
augsýnilega i hendr. Sársaukinn var langmestr hjá 
menntuðustu mönnunum og yflrgnæfði þar hinn 
fengna sœluauka algjörlega. Menn höfðu aldrei 
áðr í heiminum íundið eins sárt til eins og einmitt. 



a5 

þá^ Og þegar heimrinn, menntaheimrinn gríak- 
rómverski, er kominn á þetta stig í tilflnningarlegu 
tilliti, þá er fyrir guð tími til að láta kristindóminn 
með sinum andlega eldi til sársauka og sælu koma 
inn 1 söguna, Heimrinn var áreiðanlega þá fyrst 
móttœkilegr fyrir hina fuUkomnu opinberan guðs^ 
frelsisboðskapinn um Jesúm Krist, þegar hann 1 and- 
legu og likamlegu tilliti var farinn að finna eins 
mikið til eins og hann i sannleika gjörði á þessum 
tíma. Nokkrum öldum éðr en þetta merkilega 
menntalif náði sér niðri í heiminum, og nokkrum 
öldum slðar, eftir að menntalíf þetta er hnigið í rúst- 
ir, hefði sá boðskapr verið almenningi með öUu 
óskiljanlegr, hefði ekki getað náð sér niðri hjá þjóð- 
unum, og það fyrir þá einu sök, að þœr, bæði fyr 
og síðar, fundu svo Iltið til. Guð bíðr með sending 
sonar síns í heiminn þangað til þessi merkilega 
grisk-rómverska menntan hefir fullkomlega náð sér 
þar niðri og manneðlið fyrir hana er búið að fá svo 
mikla tilfinning inn i sig, að það veit af frelsisþörf 



1) Mennirnir, sem trú^ii á hina svo köllndii stóiskii 
heimspeki, eru þó fullkomnar undantekningar irá þessu. Me5 
hinni sérstðku dyggdarkenning sinni og forlagatrú tókst þeim 
einum af öllum menntamðnnum fomaldarinnar, ad því er 
vir^ast jná, nœrri þvi á yfírn&ttúrlegan h&tt, a^ gjðra tilfínn- 
inguna hér um hil algjðrlega útlœga úredli sinu. Hámennt- 
a^ir eins og allmargir þeirra voru og ab sumu leyti gðfug- 
astir allra heiðinna heimspekinga íundu þeir n&Iega ekki til, 
hvorki andlega né likamlega. £n framkoma hinnar stóisku 
heimspeki og hins óskiljanlega og í raanlnni alveg ón&ttúr- 
lega tilfinningarleysis, sem hún leiddi til hj& j&tendum sfnum, 
bendir þó & hinn bógian akýrt á þad, ad mannedlid hi5 
menntada þoldi & þeim tíma ekki vi5 fyrir s&rsanka. ÞaJb 
er flótti mannlegs edlis unðan s&rsauka liisins. 

8» 



86 

smni og heflr þar með fengið hœíilegleik til að skilja 
og meðtaka allsherjar-sArsauka- og sælu-erindi kristia- 
dómsÍDs. Og guð blðr með að láta rómverska heims- 
ríkið líða undir lok, hníga fyrir hinum hálfvilltu, 
harðvltugu og tilfinningarlausu nágrannaþjóðum, 
þangað til kristindórarinn er búinn að leggja þenn- 
an sama rómverska menntaheim andlega undir sig^ 
og þar með áþreifaniega sýna, að hann er af guði 
sjálfum ákvarðaðr til að vera alheimstrúarbrögð. 
Þegar Grikkirhnigu fyrir Rómverjum, þávargríaka 
menntanin orðin svo sterk, að sigrvegararnir, Róm- 
verjar, urðu andlega að beygja sig fyrír henni. Og 
þegar Rómaveldi féil fyrir hinum hálfvilltu nábúa- 
þjóðum, þá var þó eitt andlegt afl til í hinu hníg- 
anda heimsríki, sem þessar þjóðir nauðugar viljugar 
hlutu að beygja sig fyrir, — kristindómrinn. 

Kristindómrinn er hin f ullkomna opinberan guðs, 
ákvarðaðr til þess að vera alheimstrúarbrögð, og 
þess vegna lika hafandi i sér hœfilegleik til þess að 
fullnœgja þjóðum og einstaklingum á hverju mennt- 
unarstigi, sem vera skal. Aðalmarkmið kristindóms- 
ins er að gjöra manninn sælan, sælan í guði, út af 
frelsi þvl frá synd og dauða, sem er I Jesú Kristi. 
Og sú sæla er þess eðlis, að hana getr maðrinn 
eígnazt og notið hennar i lægsta og ófuUkomnasta 
menntunarástandi og alveg eins i hæsta og full- 
komnasta menntunarástandi. Með tilliti til annars 
lifs eða eilifðarinnar þurfa lika allir vitanlega jafn- 
mikið á kristindóminum að halda. En þegar um 
þetta lit er að rœða, þá má með fullum rétti segja, 
aðþörfin á sælu þeirri, sem liggr í kristindóminum, 
sé ekki eins mikil, eða að minnsta kosti ekki eins 
hrfn og auðsæ og áþreifanleg hjá öUum. Þjóðunum, 



87 

sem mestrar menntunar njóta, liggr áreiðanlega raest 
á kristindóminum og þeirri sælu, sem honum er 
samfara, fyrir þetta líf. Og því hœrra, sem hver 
einstakr maðr stendr í þekkingarlegu eða menntun- 
arlegu tilliti, því meira ríðr honum á kristindómin- 
um og þeim sæluauka, er þaðan kemr, fyrir þetta 
líf. — Það lætr, býst eg við, í eyrum sumra krist- 
inna manna eins og villukenning eða vitleysa, þetta; 
en það er sannleikr alveg eins fyrir því. Það stendr 
Ijóst fyrir hinum guðinnblásna spekíngi, sem til sin 
lætr heyra 1 Prédikarans bók í gamla testamentinu, 
að með því að auka þekking sína, lyftast svo og svo 
hátt 1 menntalífsáttina, með því einu út af fyrir sig 
auki maðr aðallega raunir slnar, svo stórvægilega, 
að þá fyrst verði lííið að ömurlegum hégóma og 
sárri kvöl, O^ það sýnist hafa staðið nálega jafn- 
Ijóst fyrír meðvitund mestu spokinganna, sem uppi 
voru 1 heiðna heiminum undir grísk-rómversku 
menntaninni, þegar hún stóð sem hæst. Eg vil þar 
til nefna annan eins mann og Tacftus, hinn fræga 
rómverska speking og sagnaritara á síðara hluta 
fyrstu aldarinnar eftir Krists fœðing, hinn síðasta 
stóranda 1 þoim bókmenntaheimi. Öli gœði hins þá 
'veranda heiðna menntalífs lágu opin fyrir honum. 
Stórauðugr var hann; hálærðr og hámenntaðr var 
hann; virðingamaðrinn mesti og glœsilegasti A sinni 
tíð; göfugustu og fegrstu dyggðahugsjónir lífsins 
vöktu fyrir anda hans; heimilisllfið hanseins ánœgju- 
legt eins og nálega var unnt að hugsa sér. Og þó 
að voðalegt eymdardji'ip væri til rétt fyrir augum 
hans iy^ allra í menntalifl aldarinnar, þrælahaldið 
og allar þær hörmungar, sem áttu heima í lægsta 
lagi mannfélagsins, hjá mönnunum, sem enn ekki 



38 

nutu neinna eiginlegra mannréttinda og voru skoð- 

aðir eins og dýr, þá fór það allt hér um bil algjör- 

lega fram hjá honum eins og öllum öðrum, sem 

heyrðu hinum menntaða flokki til. En hve sárt 

hann samt sem áðr finnr til mitt uppi í velsælu 

rómverska menntalífsins! Hvað sáran sting hann 

gengr með í hjartanu út af ógæfu þeirri, sem liggr 

í loftinu uppi á hinum háu menntalifsstöðvum hans 

sjálfs og samtlðarraanna hans! Hve sárt hann sakn- 

ar hinnar fornu tíðar í sögu hins kæra föðurlands 

slns, þegar menntanin varíbarndómi og menn voru 

svo miklu nær því að vera börn náttúrunnar! Og 

þogar hann lítr út fyrir menntaheiminn rómverska 

á sinni tíð til hinna menntunarlausu, hálfvilltu þjóð- 

fiokka í norðrátt, Þjóðverja, sem Rómverjar áttu þá 

allt af annað veifið í ófriði við og kepptust svo mjög 

við að smula inn 1 heimsríkið sitt, hvað hann þá 

hefir lifandi tilfinning fyrir þW, að í rauninni sé þó 

það fólk svo margfalt sælla 1 sínu menntunarleysi 

og náttúrulífs-ástandi heldr en allir þeir, sem nutu 

gœða rómversku menntunarinnar. Og þessir Þjóð- 

verjar, sem þá voru uppi og sem Tacítus er um að 

hugsa, það vor nú i rauninni alveg samskonar fólk 

eins og forfeðr vorir í Norvegí og á íslandi ura 

það leyti, sem kristiiidómrinn nlu öldum siðar kora 

tíl þeirra, Sæla slíks lífs, ef sælu skal kalla, er 

aðallega fólgin í því, að menn finna svo uudr lítið 

til bæði í likamlegu o- andlegu tilliti. Og þeir finna 

svo lítið til af því, að enginn eiginlegr eldr til menn- 

iiigar og trarafara hefir enn verið borinn inn til 

þeirra og þá ekki heldr tekinn til að brenna í sara- 

vizku þeirra og lífi. Þaö getr verið fullkomin ástœða 

til að halda þeirri sœlutegund hj4 sér eða eiguast 



hana þangað til menn eiga kost á þeirri sérstöku 
sælu, sem kristindómrinn heflr meðferðis og býðr 
mönnum upp á. 

En kemr þá ekki kristindómrinn með eld, 
brennanda eld, inn í mannkynssöguna ? Vissulega. 
£g er hvað eftir annað hér á undan búinn að gefa 
það f skyn, að kristindómrinn sé greinilegasti sárs- 
auki. Eg hefi gengið út frá því eins og nokkru al- 
veg sjálfsögðu, að manneðlið sé út af kristindómin- 
um farið að finna svo raargfalt meir og sárar til 
heldr en áðr. Og eg held þvl fram einsog nokkru 
ómótmælanlegu, að þeir menn allir, sem kristindóm- 
inn meðtaka, fái þar með makalausan sársauka inn 
í líf sitt. »Eg er«, sagði Jesús Kristr sjálír, »kom- 
inn til þess að senda eld á jörðu« (Lúk. 12, 49). 
Og rétt 1 því frelsarinn var að koma fram 1 ísrael, 
sagði Jóhannes skirari samtiðarmönnum sinum og 
lærisveinum það fyrir: »Hann raun skíra yðr með 
heilögum anda og eldi« (Matt. 3, 11). Saga aldanna, 
sem slðan eru liðnar, er óslitinn, áframhaldandi 
vitnisburðr um sannleik þessarar yfirlýsingar og þessa 
spádóms. Spádómr þessi heflr allt af verið að rœt- 
ast. Kristindómrinn hlaut að verða eldr i heimin- 
um. Kristindómrinn þýddi það, að guð var mönn- 
um opinberaðr i íylling kærleika sfns og heilagleika. 
Sú opinberan þýðir eld brennanda. Mannshjörtun 
öll taka til að brenna, þegar þau ^vita aí guði hjá 
sér og i sér. Menn hugsuðu um guð eins og eld 
við brennifórnirnar á gamla testamentisins tfð. Guð 
talar til Mósesar úr hinum loganda þyrnirunni, þeg- 
ar hann kallar hann til hinnar miklu sendifarar til 
Egyptalands og býðr honum í sfnu nafni að hrffa 
lýð ftinn ilt úr eymdinni og ánauðinni þar og koma 



40 

honum á stað til hins fyrirheitna lands. Guð fyigir 
ísraelsmönnum á eyðimerkrför þeirra í og meðhinu 
eldlega skýi, sem allt af var 1 augsýn. Þessi yfir- 
náttúrlegi eldr er tákn þess, að hinn heilagi kéer- 
leikrinn er með í þessari sögu og stýrir henni. Guð 
fann ekkert eins hœfllegt tákn í rlki náttúrunnar 
upp á sjálfan sig eins og eidinn. Hvað í þvl tákni 
lá, skildu menn vísfe ekki nema að litlu leyti þá, a& 
, minnsta kosti ekki almenningr. En þegar hinn fyrir- 
heitni Messías, drottinn vor Jesiis Kristr, er kominn 
fram í sögunni með þessa yflrlýsing: »Eg er kom- 
inn tii að senda eld á jörðuc, þá eiga allir að geta ' 
skilið það tákn. Guðs kærleikr 1 ailri hans dýpt og 
hæð, breidd og lengd, blasir nú við heiminum. Og 
út af þeírri opinberan eiga öll mannshjörtu að geta 
farið að brenna. Hér er kominn sá kærleikseldr, 
sem brennt getr sigg tilfinningarleysisins burt úr 
hverju einasta mannshjarta. Eldr — að því leyti, 
sem hver einstakr, er kristindóminn meðtók, fann 
nú svo sárt til syndaeðlis sins og hinna einstöku 
synda sinna. Eldr — að því leyti, sem menn vissu 
nii af guði í hans kœrleik og náð svo nálægt sér. 
Eldr sársaukans — út af þvi, að nieiin fundu uú 
ekki að eins til sinna eigin persónulogu synda og 
sorga, heldr líka til þess, sem á sama hátt gekk að 
öllum hinum mannsltfunum. Öll bin óteljandi manns- 
líf í öUum áttum tilverunnar með þoirra synduin og 
sorgum og öUum hinum dýpstu þörfum þeirra oru í 
persónu frelsarans og opinberan kristindómsins knýtt 
saman í eitt. Hann liðr og deyr tíl þess að frelsa 
þau öll. Þeir allir, þessir óteljandi mcnn, eiga að 
verða lifandi limir á þeim andlega líkama, sem hann 
er höfuðið á. Svo nú er ekki lengr að eíns að hugsa 



41 

um það, sera gengr að hverjum einstökum og næstu 
ástvinum hans, heldr líka um það, sem hinir allir 
nær og fjœr í heimínum hafa til brunns að bera af 
líkamlegu og andlegu böli. Og ekki að eins að 
hugsa um það böi, þá synd og neyð, sem þessir ó- 
teljandi 1 heiminum fyrir utan mann hafa hugmynd 
um hjá sjálfum sér og kveljast af, heldr líka um það. 
böl að því leyti, sem hinir eiginlegu eigendr þess 
eru alpjörlega tilfinningarlausir út af því. Þvílíkr 
dœmalaus sársauki það er, sem inn í mannkynssög- 
una er kominn með kristiudórainum ! Þegar elsku 
Jesú Krists er út helltyfir mannshjörtun, hvaðmaka-- 
laust raikíð þau hjörtu þá hljóta að finna til! 

Menn sleppa að sjAlfsögðu við þann sérstaka. 
raikla sársauka, sera trúnni á Jesúra Erist er sara- 
fara, með því að varna kristindóminura inngöngu í 
hjarta sitt. Og það er enginn rainnsti vafi á því^ 
að út af hrœðslu við þann sársauka, sera vér getum 
kallað Krists kross, hafa heiiir hópar fóiks bæði 4 
fyrri og slðari tímum veriö ófáanlegir til að ganga 
inn 1 rlki Krists, og heilir hópar fólks sömuleiðis 
stokkið út úr þvi, hætt að vera kristnir raenn. En 
mannlííið jarðneska nú er verra \ iðreignar i heira- 
iuura en nokkru sinni áðr. Manneðlið 1 raenntalönd- 
ura heirasins heíir sera sagt aldrei fundið eins raikið 
til eins og nú. Og þó raenn flýi út úr kristninni til 
þoss að koraast lijá þoim sérstaka sársauka, sera þar 
nœtir öllura, þá er lioilt haf uf sársauka þar fyrir 
utan, seni óraögulcgt cr hjá að koraast. Því raenn- 
ingareldrinn logar i öilura áttum, og út af þeim eldl 
er tilfinningin i mannlegu eðli fyrir óþægindura og 
böli llfsins orðin svo afar rik. Menn þyrfti þvi að 
fiýja enn lengra en út úr kristninni til þess að kom- 



.42 

ast bjá sársauka lifsins. Menn þyríti algjðrlega að 
flýja út úr öUu menntalí8y komast á það stig, sem 
forfeðr vorir stóðu á i heiðni, verða aftr að 
börnum náttúrunnar, eða jafnvel algjörlega verða 
að dýrum. Um eitthvað svipað var Rousseau að 
hugsa, þegar hann á 18. öldinni bar sitt náttúrullfs- 
evangelíum frara fyrir hina frakknesku þjóð og 
heiminn yíir höfuð að tala. Hann ætlaði með 
'þeim boðskap að slökkva menntunareldinn, sem 
þá brann svo tilfinnaulega á arni þjóðanna. En það 
misheppnaðist. Út af þeirri kenning kviknaði nýr 
•eldr, hinn hræöilegi eldr, sem logaði upp úr þjóðar- 
hjartanu í hinni miklu frakknesku stjórnarbylting 
1789 og næstu árum. Um eitthvað svipað hefir anar- 
kista, sócíalista og nihilista þessarar aldar verið að 
"drcyma. En út af því hefir ekkert annað komið en 
öý illvirki, nýr sársauki, nýr kvala- og eyðilegging- 
ar-eldr. Um eitthvað svipað eru víst hinir svo 
kölluðu i^naturiens^ á Frakklandi að hugsa á yfir- 
fitandandi tíð. Það er flokkr einn, sem með fyrir- 
iiða þeim, er Gravelle nefnist, heflr komið sér sam- 
an um að taka sig út úr nútíðar-menntalifinu, mynda 
náttúrulífs-uýlendu út af fyrir sig, þar sem þeir 
verklega œtla að sanna heiminum, »aðskuldbinding 
sú til að vinna, sera liggr á öUum þeim, er eigna- 
lausir fœðast, er ekki annað en óeðlileg og ranglát 
hefðarkvöð*. Þeir ætla sér að flýja burt frá þraut- 
um og sársauka menntalifsins, en komast vafalaust 
bráðum að þeirri niðrstöðu, að þeir geta það ekki 
og að engin slík paradís er framar til á jörðu eins 
og þá er að dreyma um. O^ loks skal eg nefna 
eitt, þólt lítilfjörlegt sé, sökum þess það liggr oss 
ÍslGDdingum nær en allt hitt. Það er draumrinny 



48 

«em einii Kaupmannahafnaríslendinginn, Þorstein 
iJíslason, dreymdi um árið út af því, hve sælir menn 
niyndi verða, ef menn að eins fengist til þess að 
hætta að ganga uppréttir og fœri eins og aðrar 
skepnur að ganga á fjórura fótum; — sæludraumr, 
sera honura fannst svo mikið um, að hann áleit það 
<5missanda, að hann birtist íslenzku þjóðinni 1 »Sunnan. 
fara«. Eg heíi áðr opinberlega minnzt á þetta 
»fenomen« í nútíðarbókmenntum vorum eins og aðra 
hlœgilega vitleysu. En eg heíi síðan séð, að það er 
-ekki tómt hlátrsefni. Það er vitleysa, sem er mjög 
alvarleg. Og þess vegna nefni eg hana aftr á ný. 
Það er játning úr vantrúaráttinni um það, að ekki 
sé til neins fyrir neinn mann A vorri tíð, að flýja 
að eins lit úr kristinni kirkju til þess að komast hjA 
sársauka llfsins. Menn verði lika að flýja út úr 
menntalífinu, og jafnvel út úr mannheimum, hœtta 
að vera menn, stíga algjörlega niðr i dýraríkið. Það 
er vitnisburðr um það, hvað Islenzka menntania 
er komin langt 1 einni sérstakri átt þjóðlífs vors. 
JÞað er spádómr trá einu hinna ungu og upp rennandi 
<»kálda vorra um það, til hverra óyndisúrræða fólk 
það, er ekki fæst til þess að meðtaka kristindóminn, 
muni í framtlðinni hljóta að grlpa, ef það eigi að 
geta af borið sársauka heimsmenningarinnar. 

Eldrinn eða eldleysið er mælikvarði fyrir menn- 
ingarástandið í heiminum. Og svo er það þá einnig 
að því, er vora litlu Islenzku þjóð snertir. Og með 
tilliti til íslendinga sýnist meira að segja mega hafa 
eldinn f bókstaflegura skilningi, hinn náttiirlega eld, 
að þvf leyti, sem hann hefir verið leiddr inn l hús- 
llf almennings, fyrir mælikvarða, þegar um það er 
að ræða, hvað langt eða stutt þessi sami almenningr 



44 

er kominn inn 1 heimsmeuning nútlðarinnar. Paö 
er eldhús til á hverjum einasta bœ á íslandi, alveg* 
að sjáltsögðu. En það má segja eins fyrir því, ad 
alþýða þar hafi ekki nema að hálfu leyti fengiö eld, 
náttúrlegan eld, hjá sér kveyktan, og naumast einu 
sinni það. Meginþorri hinna eiginlegu íbúðarhúsa á 
Íslandi er enn oínlaus; eldrinn ekki uotaðr húsunum 
til uppbitunar. Hitinn, sem notaðr er í almennum 
íslenzkum baðstofum, er, eins og þér vitið, fram 
leiddr á allt annan hátt. — Þegar eg fyrir ekki full- 
um sjö árum skrapp heim til íslands, fór eg meðal 
annars yfir þvera Þingeyjarsýslu, sem hefir orð fyrir 
að vera sú sýsla landsins, sem eínna lengst er kom- 
in í raenningarlegu tiUiti. Það var um haust, en 
tíðarfarið þá eins og um hávetr væri. Jörð alsnjóa 
og napr kuldi i loftinu. En ekki kom eg nema inn 
í einn einasta bœ tii sveita, þar sem lagt vœri í ofu,. 
og það af þeirri góðu og gildu ástœðu, að hvergi 
nema á þeim eina bœ var ofn til. Og svo gestrisi^ 
og góðviljað sem fólkið er og reyndist raér, þá gat 
eg ekki notið þess fyrir sakir ónota þeirra, sem ofn- 
leysið i hiisunum hafði í för með sér. Svona var 
það um allt land, þegar eg var að alast upp, og 
svona mun það að miklu leyti vera hjá alþýðu 
manna á íslandi þann dag 1 dag. — Þetta ástand í 
húsllfi almennings á Islandi bendir á það, að þjóðin 
þar heinia eigi enn þa býsna laugt 1 land með að 
komast inn 1 það, er vanalega er kallað menntað líf. 
Þrátt fyrir alhi Kaupmannahafnar-menntanina, sem 
ráðið hefir yfir þjóðlífi íslendiníia um hinar raörí^u 
liðnu. aldir, o*c öU þau andlegu útbú, som hún hettr 
komið upp í landinu sjálfu, er menutalifsbtraumrinn 
ekki kominn lengra cn það, að þjóðin sitr enníotn- 



45 

lausum, óupphituðum húsum! — Eg er nú að vona, 
að menntastraumarnir, sem koma til íslands, frá 
Norvegi, Bretlandi og jafnvel frá Ameriku, verði 
bráðum svo sterkir, að þeir beri eintrjáningsmennt- 
anina frá Kaupmannahöfn algjörlega ofrliði. Og þá 
fá Íslendingar yl og eld inn i sin ibúðarhús eins og 
hvert annað »civiliserað« fólk. Og þó að þeir, sem 
Ðú ráða rikjum þar heima, kunni að segja, að þetta 
sé stolinn eldr, úr þvi hann ekki kom Kaupmanna- 
hafnarveginn, þá gjörir það ekki lifandi ögn til. 
Alþýða mun fagna yflr hinum auknu lífsþægindum 
og hinum nýja sæluauka. Eu það geta hins vegar 
aliir verið vissir um, að þessi eldfengr menntunar- 
innar verðr þjóðinni verulegr sársauki. Alþýðan öll 
fer að flnna eins mikið til út af þvl, sem að er í 
llfinu, eins og þeir tiltölulega fáu nú, höfðingjarnir, 
sem kallaðir eru, sem þegar hata fengið eld fluttan 
inn til sin og lifa að vetrarlagi í notalegum ofn- 
hlýindum. Og þegar öll þjóðin er búin að fá eldinn 
inn til sin og þann sársauka, sem honum er samfara, 
þá ríðr henni fyrir þetta lif meira á því að vera 
kristin þjóð heldr en nokkurn tlma áðr. Henni rlðr 
■á sælunni úr kristindómsins átt til þess að sársauki 
híns menntaða lífs ekki gjöri lit af við hana. Og 
það er Ilfsspursmál fyrir þjóðina, að vera búin að 
fá lifanda kristindóm inn 1 sig áðr en hún fyrir fullt 
og allt kemst inn í heimsmenninguna. 

Það brot af islenzku þjóðínni, sem nú á heima 
vestan hafs hér í Ameriku, er vitanlega miklu meir 
-en fólkið heima á íslandi orðið hluttakanda í nútið- 
armenning heimsins. Og þarf í því tilliti að eins að 
minnast á það, sem getr virzt smáatriði, en er i 
rauninni stór-atriði, að hér er ekki eitt einasta is- 



46 

lenzkt hús eða hreysi ofnlaust. Eldr til upphifuÐar 
og allra þeirra lífsþæginda, sem þar með fylgja, & 
hverju einasta heimilí. Sá eldr bendir á nærrí því 
óteljandi gœði og lífsþægindi, er vér allir njótum 
fram yfir það, sem almenningr heíir enu af aft 
segja á íslandi. En vér íinnura allir að sama skapi 
meira til út af ýmsu og ýmsu en vér gjörðum með- 
an vér sátum heima. Kröfurnar til lífsins meirí. 
Þarfirnar fleiri. Og þær fara sívaxandi. Nýr og 
nýr sársauki með hverju spori, sem vér stígum lengra 
áfram inn i heim menningarinnar. Og þegar svo er 
komið, þá er sýnileg og áþreifanleg ástœða fyrir 
allt vort fóik hér til þess, að halda dauðahaldi 1 
kristindóminn, Kfsspursmál að hafa þá andlegu stofn- 
an hjá sér, sem flutt getr inn 1 hús og hjörtu manna 
þá sælu, sem yflrgnæfír allan bæði nýjan og gamlan 
sársauka lifsins. 

Kristin kirkja er nú vitanlega þvllík stofnan. 
Fyrir tilveru hennar hjá yðr eigið þér kost á því, 
að halda hjá yðr sælunni, sem syndugum mann- 
heiminum er veitt með Jesú Kristi. Og ekki ein- 
ungis hjá sjálfum yðr, heldr líka tryggja kynslóðinni, 
sem á eftir yðr kemr, þessa sælu. — Hlynnið þá a5 
kirkjunni yðar af öllum mætti. Henni einni er til 
þess trúanda, að sœkja hinn guðlega eld og flytja 
hann inn i hús manna þeim til eilifs sæluauka. — 
Munið eftir, hvernig fór fyrir þeim Ásu og Signýju 
í æflntýrinu, þegar þær áttu að sœkja eldinn. Helga 
ein er hœf til sllkrar eldsóknar. Það er eitt af 
heiðrsnöfnum kristinnar kirkju, að hún heitir hin 
TieUaga — Helga. Haflð hana ekki út undan. Sjáið 
ekki ofsjónum yflr því, sem þér þurflð að leggja 
íram henni til lifsviðrvœris. 



Hugsjónir. 

Fyrirlestur 

eptir Fr« J* Bergmann. 



I. 
Hngmyndir og liagsjónir. 

Það er til eitt orð á voru máli, — undur dular^ 
fullt og háfleygt orð, sem optast kemur fyrir hjá 
skáldunum, en stundum lika hjá öðrum dauðlegum 
mönnum, sem fást við að setja hugsanir slnar í letur, 
— orð, sem fjöldi manna ekki skilur, en lœtur sjer 
þó vera vel við og ber lotningu fyrir, af því menn 
hafa hugboð um, að það þýði eitthvað fagurt, háleitt, 
göfugt. 

Það er orðið hugsjón. Hvað þýðir það orð? 

Til er annað orð, sem stendur i nánu sambandi 
við það, — orðið hugmynd. Það orð er látið tákna 
myndina, er skapast í huga vorum af því, sem vjer 
verðum varir víð umhverfls oss. Mannleg sál er 
eins og skuggsjá, eem allt speglar sig i, er nærrí 
henni kemur. Myndir, sem þannig koma fram í. 
skuggsjá huga vors af þvi, sem vjer bregðum henni 
yfir, köUum vjer hugmyndir. 



48 

Þegar vjer lesum lýsiDgar af fjarlægum löndum, 
sem vjer höíum aldrei sjeð, fáum vjer raynd af 
löndum þessum 1 huga vorn. Enn Ijósari og full- 
komnari verður myndin, ef vjer ferðumst sjálfir um 
löndin, sjáum þau með eigin augum, því sjón er sögu 
ríkari. Vjer hverfum svo heim aptur með þessa 
mynd í huga vorum, og hún lifir með oss í endur- 
minningunni eins lengi og sálarkraptar vorir eru 
tiskertir. 

Hugmyndir vorar eru þannig að miklu leyti 
Ijósmyndir af hlutunum umhverfis oss, — Ijósmyndir 
af umheiminum, skýrar eða daufar eptir þvf, hve 
næmur og vakandi sjónarhæfileiki sálar vorrar er. 

En hugmyndir vorar eru líka margar hverjar 
^ldungis andlegs eðlis. Þœr koma ekki allar utan 
að, heldur einnig innan að. Þær eru ekki allar 
Ijósmyndir af hinum líkamlega heimi, sem vjer lif- 
um í, heidur einnig af andans heimi. Þær tákna 
þá einstök atriði hugsunar vorrar. Þær eru þá 
einstakar öidur, sem rísa upp á hinu hulda hafi hins 
innra meðvitundarlífs vors. 

Vjer veröum varir við ýmsa andlega eigínleg- 
leika hjá sjálfum oss. Sumir þeirra eru siðferðislegs 
-eðlis eins og t. d. það, að vera sannorður. Vjer 
metum þessa einkunn mikils, því hin innri meðvit- 
und vor segir oss, að þá fái hið rjetta manneðli 
vort að njóta sín bezt, þegar vjer tölum satt og 
förum ekki með fals. En um leíð og vjer hugsum 
um þetta, kemur fram í huga vorum mynd, sem 
dregin er af þessari einkunn, Vjer gefura þeirri 
mynd nafn og köUum hana sannleikann. Þaunig 
höfum vjer eignazt hina dýrðlegu hugraynd um 
«annleikann. 



49 

Eins aðrar andlegar hugmyndir. Maðurinn fann, 
að það var eðli hans samkvœmt að ráða fyrir sjer 
sjálfur. Svo tók hann að hugleiða með sjálfum sjer, 
í hverju það væri fólgið, og á þann hátt eignaðist 
hann hugmyndina um frelsið. — Hann fann hjá sjer 
hæiileikann til að elska. Hann fór að hugsa um 
þessa áköfu tilfinning hjarta sins, er sett gæti allan 
hans innra mann eins og í Ijósan loga. Við þessa 
umhugsun kom fram í huga hans mynd af þessum 
eiginlegleika og hann gaf henni nafn og kallaði hana 
kærleika eða ást. 

Sannleikurinn, frelsið, kærleikurinn o. s. frv. 
eru hugmyndir, — persónulausar myndir, sem mað- 
urinn ber i hugskoti sinu. 

En hugsjónirnar, — hvað eru þær? 

Hugsjónin er persónugjörfing hinna göfugustu 
og æðstu hugmynda mannanna. Hugmyndirnar eru 
persónulaasar stærðir. En hugsjónirnar eru persónu- 
legs eðlis. Þær eru hugmyndir, sem tekið hafa á 
sig hold og blóð, ef svo má að orði komast. Hug- 
myndirnar eru byggðar á reynslu, andlegri eða llk- 
amlegri reynslu. En hugsjónirnar liggja reynslunni 
ofar, — svo miklu ofar, að þangað nær engin 
reynsla. 

Vjer hugsum oss mann, sem væri algjörlega 
írjáls, — mann, sem leitt hefði hugmynd frelsisins 
svo inn i lif sitt, að hún stýrði öllum athöfnum hans 
til orða og verka. Það er hugsjón frelsisins. 

Eða vjer hugsum oss persónu, þar sem allar 
göfugustu hugmyndir mannlegrar fullkomnunar eru 
orðnar að veruleik, — persónu, sem vjer gætum 
sagt um : Þarna birtist manneðlið 1 fullkomnun sinni, 
— þarna kemur manneðlið í Ijós eptir eilífrí ákvörð- 

Aldamót VL i 



50 

un þesa, — það er eigi unnt að lypta því upp í 
hærra veldi, — þarna er maðurinn í allri dýrð sinni, 
laus við allt ófullkomleikans gróm. 

SjA, þar höfum vjer fyrir oss mannsandaDS ei- 
lífu hugsjón! 

n. 

Hagsjónin og einstaklingarinn. 

Hvort lltið eða mikið verður úr lifl einstaklings- 
ins er allt undir því komið, hvort á bak við orð 
hans og gjörðir stendur nokkur hugsjón, — hvort 
tilflnningin er vakandi hjá honum fyrir því, hvernig 
orð hans og breytni í hverju einstöku tilfelli ætti 
að vera. Hann hugsar sjer öldungis f ullkominn mann, 
standandi i þeim sporum, sem hann stendur. Og 
svo spyr hann sjálfan sig: Hvernig mundi hann 
tala og hvernig mundi hann breyta í mínum spor- 
um? Þegar honum er orðið það Ijóst, leitast hann 
við að haga sjer eptir því eins vel og honum er 
unnt. Hann verður þess á eptír ætíð var, að hann 
heftir verið mjög fjarri hugsjóninni. En hann lætur 
ekki kærleika sinn til hennar þverra fyrir það. 
Hann lætur líf sitt smá-þokast áfram í áttina til 
hennar. Hún er sporinn, sem knýr hann áfram, 
röddin, sem kallar á hið göfugasta og bezta, .sem 
til er í fari hans, — dómarinn, sem rekur hið Ijóta 
og Ijelega smámsaman i útlegð. 

Að lifa fyrir einhverja hugsjón, — öðlast þegar 
i æsku göfuga, háa og skýra mynd af manninum 
eptir hans eillfu ákvörðun, — fá hana brennda inn 
i sálu sina, svo hún aldrei hverfl, — hugsa sjer ein- 
hverja stöðu i mannfjelaginu og segja við sjálfan sig: 
Þama vil jeg standa, þetta verk vil jeg vinna, ekki 



51 

sofandí, heldur vakandi, þannig að jeg fái litið stjörnu 
hugsjónarinnar síblikandi yflr mjer, án þess að láta 
nokkurt næturmyrkur verða svo dimmt, að jeg 

gleymi henni, leggja alla krapta mína ( söl- 

urnar, — helga þessari stöðu allt líf mitt, hjarta 
mitt, hugsun mína og framkvœmd, — halda sömu 
stefnunni, hvernig sem vindurinn blœs, einbeittastur 
þá, þegar örðugleikarnir eru mestir, — aldrei að 
svlkja lit^ — aldrei að falla fram og tilbiðja aðra 
guði, þótt öll ríki veraldarinnar og þeirra dýrð sje 
í boði, — aldrei að vera hálfur, heldur heill, — 
aldrei að selja frumburðarrjett sinn eins og Esaú, 

— aldrei að svlkja meistarann eins og Júdas, — en 
standa frammi fyrir gyðinglegu ráði blindra farísea 
og segja: Framar ber að hlýða guði en mönnum, 

— eða frammi fyrir voldugum keisarastóli spillts 
tlðaranda og segja: Hjer stend jeg; jeg get eigi 
annað ; guð hjálpi mjer. Amen ! — og láta sig aldrei 
bresta hug til að slöngva steininum, þó maður sje 
ekki nema smaladrengur! 

Nafnfrægi listafræðingurinn Taine endar hið 
merkilega ritverk sitt um bókmenntasögu Englands 
með þessum orðum: Það er einungis eitt ætlunar- 
verk til í heiminum, sem manninum er samboðið, — 
að leiða fram sannleika, sem vjer helgum líf vort 
og trúum á. 

Hugsjónírnar eru ekki einungis fyrir þá, sem 
ferðast efyt i mannfjelaginu, heldur fyrir alla jafnt, 
hvort sem þeir standa ofarlega eða neðarlega í mann- 
Qelagsfitiganum. En syndin — glæpurinn, sá hinn 
mlkli og voðalegi, að svilga, verður eptir því stœrri, 
sem maðurinn stendur ofto. £ptir þvi sem staða 



62 

haDS er æðriy dregur hann fleiri með sjer og slekk- 
ur laeiri Ijós. 

Einstaklingslíiað fer þá allt eptír þvl, hvort hinn 
einstaki maður á nokkra bugsjón, er hafi vald yfir 
lífl hans. Dýrin hafa enga hugsjón, — ekkert, sem 
knýr þau áfram, nema eigið bundið eðli þeirra. Eigi 
maðurinn alis enga hugsjón, enga mynd af þvi í huga 
sinum, hvernig lif hans ætti að vera, og sjeu engin 
tilþrif hjá honum í áttina þangað, — þá er hann, 
þessi göfuga vera, með andans upplyptu sjón, ekki 
farinn að sjá lengra en dýrið. Hann er þá orðinn 
blindur eins og moldvarpan. 

III. 
Hagí^óiiir þjóðar vorrar. 

Hið andlega lif, sem uppi er meðal þjóðanna, 
fer eptir þvi, hve hugsjónirnar eru margar og göf- 
ugar, sem láta þar á sjer bera. Þar sem ekki verður 
vart við neinar slíkar hugsjónir, höfum vjer það 
fyrir satt, að hið andlega lif hafl kulnað út. Þar er 
ekkert almennt áhugamál, ekkert fjelagslif, engin 
mannssál hefur þar nokkurn boðskap að bera nokk- 
urri annarri sál, — lífið er þar eins og gróðurlaus, 
upp blásinn melur. 

Vjer íslendingar heyrum einni hinni allra minnstu 
menntaþjóð heimsins til. Þótt allir menn af islenzk- 
um uppruna flyttu byggð sína saman í einn bœ, 
yrði sá bær býsna neðarlega 1 tölu stórbæja heims- 
ins. Samt sem áður hefur haldizt við nokkurt and- 
legt líf meðal þjóðar vorrar fram á þennan dag. 
Hún hefur ávallt í sögu sinni átt einhverja menn, 
•er haft hafa einhverjar hugsjónir, — eitthvað tíl að 



68 

lifa fyrir, helga llf sitt, stríða og starfa fyrir. Og 
hún á þá enn þann dag í dag. 

En hugsjónirnar hafa of opt snúið öfugt við 
þjóðllflnu. Þær hafa of opt verið fyrir aptan osb, 
en ekki fyrir framan oss. Það kemur mjer svo 
fyrir sjónir, sem það sje stöðugt heill hópur af ís- 
lendingum, menntuðum og gáfuðum mönnum, sem 
hafa hugsjónir sínar fyrir aptan sig, en eiga enga 
framundan sjer. Það keniur svo átakanlega fram í 
þessu litla, sem ritað er. Meginið af öllum hugsun- 
ura vorra gáfuðustu og menntuðustu manna snýst 
utan um fornfræðina. Fornöldin er þeirra eitt og 
allt. Það er eins 0$: þeím þyki allt gott og gull- 
vœgt, sera er nógu gamalt. Það er algjörlega öfug 
hugsjón. Og það kemur líka fram á þann hátt, að 
þessum mönnum, lang-flestum, virðist alls-ómögulegt 
að láta sitt fornaldargrúsk bera nokkurn ávöxt fyrir 
yfirstandandi tið. 

Jeg segi ekki þetta af því að jeg beri eigi fuU- 
komna virðingu fyrir hinu gamla. Vjer stöndum á 
öxlum liðinna alda. Að slá striki yflr hið liðna og 
virða það vettugi, er að kippa grundvellinum undan 
fótum sjer. Hin sögulega þekking vor ætti að gjöra 
osa að fœrari mönnuro til að leysa af hendi þau 
skylduverk, sem fyrir framan oss liggja. Hún á 
ekki að draga huga vorn svo til sin, að vjer snúum 
öfugt við þvi Iffl, sem rís i háum öldum umhverfls 
oss. Hún á að skapa bærri og sterkari hugsjónir 
fram undan oss og hjálpa oss til að leiða þær inn 1 
Iff vort og þjóðar vorrar. Ef hún fær því eigi til 
leiðar komið, er hún öfug og ónýt. 

Öíugar hugsjónir eru ónýtar hugsjónir. Menu 



64 

sem snúa öfugt við lifinu og viðhafast í gröfum fram- 
liðinna, eru í raun og veru ónýtir menn. 

Það tel jeg einn hinn allra mesta gróða, sem 
vjer höfum haft við að flytjast hingað vestur, að 
vjer höfum hætt að horfa stöðugt aptur fyrir oss. 
Fáar og fátækar eru hugsjónir vorar, — miklu færri 
og fátækari en þær ættu að vera. En það hafa 
þær til sins ágætis, að vjer höfum þær fram undan 
oss, að þær snúa ekki öfugt við lííinu, að það eru 
hinar sameiginlegu menningarhugsjónir nútímans. 
Og vildi jeg af heilum hug óska þess, að það mætti 
þeim ætlð til gildis telja. 

Pað eru til hugsjónir, sem eiginlega eru ekkert 
annað en draumsjónir. Þegar framkvæmdina vantar 
og allt lendir i afllausum draumórum, án þess leit- 
azt sje við að leiða hugsjónirnar inn 1 líflð og láca 
þær verða meir en fagran draum, verða þær lltils 
virði. Vjer eigum tiltöiulega mikið af slíkum dreym- 
andi hugsjónum í þjóðlífi voru, 

Þegar um eitthvert framfaraspor eða fyrirtœki 
er að ræða, lendir ailt i eintómum orðasveim og 
ráðabruggi. Endalausum fylkingum af örðugleikum 
og afsökunum og imynduðum grýlum er skipað fram 
á vigvöllinn og skothriðin látin ganga, þangað til 
hvert Iltið fyrirtæki er af lífi tekið og ónýtt oröið. 
En svo er fitjað upp aptur, — byrjað á nýjum draum. 
Allir eru hugfangnii nieðan það er eintómur draumur. 
En þegar til framkvæmdarinnar kemur, fer með 
þennan draum nákvæmlega eins* og hinn fyrri. Og 
svona koll af kolli. Mikið dæmalaust er þetta rót- 
gróið í fari voru. 

Jeg man eptir þvl, hvað einn mjögskynsamur hjer- 
lendur maður, þó af útlendu bergi brotinn, sagði eitt 



66 

8inn við mig ura íslendinga. Hann er sjálf ur miUjóna- 
eigandi, hefur átt mjög mikil viðskipti við íslend- 
inga í einni stærstu nýlendunni og er einn af þeim 
mönnum, sem hefur framúrskarandi vakandi auga 
fyrir einkunnum þeirra manna, er hann skiptir við. 
»íslendingar eru beztu menn til að bollaleggja. Ea 
8vo rífa þeir ætíð niður um leið og þeir eru búnir, 
Jeg hefi sjeð þá sitja heihin dag á fundi og halda 
glymjandi ræður um það, sem þeir höfðu íyrir síafni. 
En svo hafa þeir veríð öUu fjær framkvæmdinni 
€ptir en áður, verið búnir að tala úr sjer allan 
kjarkinn, þegar hver fór heim til sín«. 

Hvað eptir annað hefur þetta verið tekiö fi'am. 
En vjer megum eigi þreytast á að láta segja oss 
það, þangað til vjer höfum fengið skömm á öllum 
dreymandi hugsjónum og dáðiausu orðaglamri. 

Ofurlítið kunnura vjer að hafa lœrt hjer fyrir 
Testan 1 þessu tilliti. En vjer skulum muna eptir 
Jvi, að vjer eigum enn undur langt í land. Vjer 
-ættum að standa hjer vel að vigi. Vjer búum með- 
a1 þeirrar þjóðar, sem allra þjóða hefur bezt tekizt, 
að koma hugsjónum sínura i framkvæmd, að svo 
miklu leyti, sem það er unnt. 

Ðreymandi hugsjónir eru einungis til spillingar. 
3>að er satt og kjarngott, sem segir: Vegurinn til 
Jielvítis er brúlagöur góðum áformum, — með öðrum 
orðum : fögrum hugsjónum, sem aldrei knýja til 
neinnar framkvæmdar. Það eru of fallegar hellur 
á svo Ijóta leið. 

Ein hin allra stærsta þýðing menntunarinnar er 
i þvi fólgin að gefa raönnum háar, sannar og göf- 
.ugar hugsjónir, Og vist er um það, að skólastofn- 
anir þjóðanna n& vel eða illa tUgangi sinuQi allt 



66 

eptír þvi, hvernig þeim tekst að geta Demendum 
sinum sterkar og göfugar hugsjónir til að lifa fyrir. 
Öllum kemur saman um, hve óendanlega mikla þýð- 
ing dönsku lýðskólarnir, sem kenndir eru við 
Orundtvig, hafa haft fyrir þjóðllf Dana, þrátt fyrir 
marga og mikla annmarka, sem á þeim hafa verið. 
En lifsaflið, sem gengið hefur út frá þeim skólum^ 
er einmítt innifalið i þvi sterka hugsjónaliíl, sem 
þeir hafa kveikt í brjóstum æskulýðsins. 

Dáð og dugur hinna ensku-mælandi þjóða hefur 
fengið beztu næring sína á binum ágætu skólum, 
sem þessar þjóðir eiga, þar sem kennararnir sjálfir 
með orðum og athöfnum og öllu lífl sínu kveikja 
eld kærleikans i brjóstum nemandanna til alls þess, 
sem gott er og göfugmannlegt, en hatur og viðbjóð 
gegn öllu Ijótu og Ijelegu, sem leggjast viU eins og 
ryð á stál viljans. Þegar sá eldur er kveiktur i sál- 
um ungra gáfumanna á námsárunum, slokknar hann 
vanalega ekki siðar i lifínu. Þessír skólar gefa nem- 
endum sinum heilbrigt og göfugt programm fyrir lifi 
sinu og kenna þeim að standa við það í llfinu eins 
og menn. 

Hvillkum stakkaskiptum mundi ekki liflð taka 
meðal vor, ef allir islenzkir námsmenn mættu sækia 
menntun sina, svo sem um 25 ára tímabil á enska 
skóla. Hve mundu þá eigi nýjar hugsjónir streyma 
inn yfir þjóðlif vort, nýr dugur og dáð til Iram- 
kvæmda, nýtt þrek til að standa við eitthvert ær- 
legt lifsprógramm meðan aldur endist. 

Háskólinn i Kaupmannahöfn er vlst að mörgu 
leyti ágæt menntastofnun. Nálega allar llfsskoðanir, 
sem nú eru uppi meðal þjóðanna eiga þar fulltrúa, 
— þær, sem byggja manntielögin bezt upp og þser 



57 

sem brjóta mest niður. Á seinni árunum virðast 
hinar slðari fremur hafa haít yflrhönd. En á 
Hafnarárum sínum virðast lang-flestir islendingar 
hnfga i faðm þeirra lífsskoðananna, sem brjóta niður. 
Þeir komast í óvináttu við raannfjelagið og hin bind- 
andi öfl þess, — láta lifsstefnu slna renna í farveg 
socialista, anarkista og guðsneitenda. Fæstir þeirra 
eignast eiginlega nokkrar hugsjónir, nema þá að 
njóta llfsins og kœra sig kollótta, eptir þvl sem óp- 
inberlega kemur fram. Á námsárunum sveifla þeir 
blóðrauöum uppreisnar-fána yfir höfðum sjer og tala 
mörg stór orð. En nokkrum árura seinna eru þeir 
koranir út í lífið, og þá eru þeir annaðhvort algjör- 
lega dottnir úr sögunni, orðnir alls ekki neitt, eða 
þá embættismenn, Ijúfir eins og lömb, stjórnhoUir í 
anda, með mjög mikinn ýraugust á öUu uppreisnar- 
tali. Þeir hafa snúizt algjörlega og líta hálfgjörðum 
meðaumkvunaraugura á sinar fornu Hafnarslóðir, 
þar sera þeir sjá að ný kynslóðaf samlöndura þeirra 
er farin að leika nýjan þátt i þessura garala harm- 
söguleik. Leifarnar af hinum garala manni þeirra 
eru fólgnar 1 hjartgrónu trúleysi A allar hugsjónir, 
Þeir álita það viifírringu næst, að berjast fyrir nokk- 
urri hugsjón. Það sje um að gjöra að láta sjer líða 
sem bezt, meðan maður sje hjer, og skipta sjer sem 
allra minnst af því, hvernig allt veltist. 

Þessi mynd af enibættisraanninura hefur sokkið 
djúpt niður í nieðvitiindarllf þjóðar vorrar. Þess 
vegna heíur víst engin af hinum raörgu og snildar- 
lega hárbeittu háðvísum eptir Steingrim Thorsteimon 
eins hitt naglann á hausinn i áliti íslenzkrar aU 
þýðu og þessi: 



58 

Þegar runninn af þjer er 
idealski sviminn, 
ne^st vid askbotn undu þjer 
med asklok fyrir himin. 

Það er ein hin mesta gæfa fyrir hvert þjóðlíf, 
að eiga embættismannalýð með heilbrigðar og hrein- 
ar hugsjónir, sem eru þjóð sinni til sannrar fyrir- 
myndar i rjettlæti, trú og sönnum mannkostum. £n 
það er um leið hin stærsta ógæfa fyrir hvert þjóð- 
líf sem er, að eiga embœttismenn með óhollar, sjúk- 
ar og kærulausar lifsskoðanir, því almenningsaugað 
er glöggt og þó verið sje að fara i felur raeð þær, 
Verður það hvað eptir annað vart við að þær stinga 
höfðunum út á milli vestishnappanna, — embættis- 
menn, sem látið hafa tröll guðsneitunarinnar spretta 
i sjáaldur auga sins og hverfa allri sjón sinni & lií- 
inu. 

Það er ekki að búast við, að auðvelt sje að kenna 
þeirri þjóð að elska hugsjónir, sem orðið hefur þess 
vör, að embættismannalýðurinn, landsins æðstu menny 
andlegu leiðtogarnir, hafa allt of almennt um lang- 
an aldur gjört lltið úr öUum hugsjónum með orði 
og eptirdæmi. 

Hvernig ráða megi bót á þessu, — fram úr því 
verður komandi tíð að ráða. Við svo búið má eigi 
standa. Og við svo búið verður eigi látið standa. 
Til þess er tilfinningin að verða of almenn og of 
8ár. Það er ómögulegt annað en sú menntun, sem 
alls engar hugsjónir gefur, og ekki kennir neinum 
að elska neitt nje standa við neitt, komist í mak- 
lega fyrirlitning, Og ef einhver þjóð, hvort heldur 
það er stórþjóð eða smáþjóð, er svo óheppin, að all- 
ur þorri hinna œðstu embœttismanna hennar sje 



69 

atheistar, er það beilög skylda bvers þess mannSy er 
ber örlög þeirrar þjóðar fyrir brjósti, að gjöra allt, 
sem í bans valdi stendur, til að koma þeirri mennt- 
un í fyrirlitning, sem orðið befur orsök til svo ómet- 
^nlegs böls. 

Þjóð vor verður að finna upp viturleg ráð til 
a.ð koma bugum binna ungu námsmanna sinna und- 
ir bollari ábrif en þeir bafa verið um langan tíma. 
Og það ætti að vera unnt. Jafnvel Danir eiga 
marga ágæta menn, sem láta sjer vera um það bug- 
að, að leiða bugina í rjetta átt. Í binu litla þjóðlifl 
Dana eru mörg frelsandi ðfi sistarfandi. Ogæfan 
hefur verið sú, að vjer böfum veitt óbollu og skað- 
vænlegu straumunum úr þjóðlífi þeirra ínn í vort, 
•en gengið fram bjá hinum, sem hefðu mátt verða 
þjóðlifi voru til frelsis og blessunar. Siðustu timar 
benda sterklega til þess, að vjer getum fengið bolla 
og frelsandi lifsstrauma inn i þjóðlif vort einmitt 
^rá Eaupmannaböfu. 

En svo œttum vjer nú líka að vera komnir svo 
langt að vita, að til eru fieiri menn i heiminum en 
Danir. Og eins og það er óhollt að einskorða verzl- 
un sina við eitt land, vilja ekki eiga verzlunarvið- 
fikipti nema við eina þjóð, er það ekki siður skað- 
vœnlegt, að hafa menntunarleg mök að eins við eina 
þjóð og skoða alla bluti gegnum hennar gleraugu. 

Þvi ekki virðist skólunum i landinu sjálfu tak- 
ast betur. Ekki virðast bugsjónirnar vera i meira 
afbaldi þar, eða þeim, sem þaðan koma, ganga bet- 
ur að standa við þær. Menntunin, sem fæst viö 
innlendu skólana, virðist fremurlokka hugina út úr 
lieími trúarinnar og beilbrigðra hug8jónay belduren 



60 

inn i bann. Á meðan svona er ástatt, er ekki tíö 
góðu að búast. 

En frá öllu þessu eru beiðarlegar undantekning- 
ur, — því skulum vjer aldrei gleyma. Eins og áð- 
ur var skýrt tekið fram, bafa ávalltverið til menn, 
og eru enn, sem halda bugsjónum þjóðar vorrar ví5 
lýði. Drottinn láti þá menn Qölga. Þeir eru enn 
mikils til of fáir, og eiga þvl margfalt örðugra meft 
að fá fylgi þjóðarinnar en annars þyrfti að vera. 

Jeg dreg þá allar þessar bugleiðingar saman i 
eina setning og segi: Aðalgallinn á islenzku þjóð- 
lífi nú á dögum er sá, að hugsjónirnar eru fáar og^ 
íreraur daprar; það ber svo undur lítið á göfugum 
sterkum, brennandi bugsjónum, sem verma hjörtun, 
brýna viljann, knýja hina andlegu leiðtoga þjóðar- 
innar til frarakvæmdar og fyrirmyndar; þeir eru svo- 
undur fáir, sem bafa nokkuð að liía fyrir og leggja 
lif sitt í sölurnar fyrir. 

Þetta leiðir huga vorn að hinu stærsta fjelags- 
máli kirkjufjelags vors, — þeirri hugsjón, að koma 
upp menntastofnuii fyrir vorn fslenzka æskulýð bjer 
í landinu. Fyrst og fremst skulum vjer þó minnast 
þess, að standa vel og drengilega við þá hugsjón^ 
svo hún verði raeir en fögur hylling, er vjer sjáura 
1 fjarska. En það, sem vjer fyrst og fremst skul- 
um heimta af þeirri stofnun, ef hún á annað borð 
kemst á fót, er það, að hún gefl þeim, sem þar 
kunna að njóta náms, hngsjónir, — hreinar, heiU 
brigðar og háleitar hugsjónir, og kenni þeim aft 
standa við þær í lífinu. Þvf jeg fæ ekki betur sjeð, 
en það sje hið æðsta raarkmið allrar menntunar. 

Látum hvern mann á meðal vor hafa það bug- 
fast, að hann raeð framkomu sinni leggur sinn skerf 



I - 



61 

til heiðurs eða minnkunar þjóðar sinnar. Ef oss 
skortir mátt til að koma 1 veg fyrir, að þjóð vor 
gangi á vondum vegum, getum vjer að mínnsta 
kosti eitthvað gjört til að leiðbeina og lypta hugum 
hinna fáu og leiða líf þeirra inn í annan farveg, 
Bvo íinnast mættu ætið frelsandi leifar meðal fólks 
vors, lifandi og starfandi 1 heimi sterkra og heil- 
forigðra hugsjóua. 

IV. 
Husffijónirnar og skáldin* 

Skáldin eru um fram aðra menn til þess kölluð, 
að halda hugsjónum þjóðanna vakandi. Hjá skáld- 
unum er hið skapandi imyndunarafl vanalega yflr- 
gnæfandi. Andans heimur stendur þeim opnari en 
^ðrum mönnum. Þar sem skáldskapargáfan er á 
háu stigi, er eins og andi skáldsins sjái gegn um 
bolt og hœðir. Og það, sem skáldin sjá þannig um 
fram aðra menn, sýna þeir aptur i skáldskap sínum. 
Þessar sýnir skáldanna, — útsýnið, sem þeir gefa 
inn i andans hulda heim, — eru hugsjónir. 

Nú á siðastliðnu vori heftir skáldið Björnstjerne 
Björnson^ sem fyrir löngu er orðinn beimsfrœgur 
maður, látið ritgjörð eptir sig birtast i timaritinu 
Forum, sem út kemur 1 New-York, um hinar nýj- 
ustu bókmenntir Norðmanna. Hann byrjar með þvi 
að lýsa, hvílíkur straumur af fólki mundí verða nið- 
ur til strandarinnar, ef rú fregn bœrist út hjer fyrir 
vestan, að bókmenntaflotar Norðurálfunnar vœru 
væntanlegir yflr hafið. Hin einstöku skip lætur 
bann tákna höfundana. Fyrstan lætur hann rúss- 
neska flotann koma; en þvi næst hinn frakkneska. 
Þar er ósköp um dýrðir, skot og hljóðfærasláttur og 



62 

söngur. En þegar nær dregur, fara áhorfendurnir 
að taka eptir fánuuum, sera upp hafa verið dregnir 
á skipura þessum. Á fána þess skipsins, sem á und- 
an fer, sjá þeir hauskúpu af raanni. Og skipin, sem 
á eptir fara, hafa sömu hauskúpuna fyrir merki, 
með fótleggi lagða í kross fyrir neðan á ýmisleíra 
litura grunni. En hvar er þá lífsgleði Frakklands, 
spyrja raenn. Hún kemur siglandi á eptir. En þar 
eru dansandi manna beinagrindur dregnar á fán- 
ana. 

Það eru hugsjónir frakknesku skáldanna, sem 
Björnson táknar þannig. 

Vjer viljum nú láta hinn litla íslenzka bók- 
menntaflota sigla hjer frara hjá oss og íá, þótt ekki 
sje nema augnabliks sýning af fánunum, sera þar hafa 
verið dregnir upp. 

Fyrsta látura vjer þá sigla Bjarna og Jónas 
og rjett á eptir þeira Jón Thoroddsen. Þeir hafa 
allir dregið upp saraa fánann, — fána föðurlands- 
ástarinnar. Þá keraur Benidikt Gröndal á mjög ein- 
kennilegri kænu; á hans fána sjáum vjer fáránlega 
mynd af skógarguðinum Pan^ og er það dularfuUt 
merki. Þá Gisli Brynjúlfsson raeð fána ástarinnar. 
Þá Steingrlmur Thorsteinson með fána fegurðarinnar. 
Þá Matthias Jochumsson ifleð fána vonarinnar, Þá 
Grímur Thomsen með fána karlmennskunnar. Þá 
Hannes Hafstein með fána lífsgleðinnar. Þá Krist- 
jdn Jónsson og Gestur Pálsson raeð fána heimssorg- 
arinnar. Þá Einar Hjörleifsson með fána mannúðar- 
innar. Þá Valdimar Briem með fána trúarinnar. 
Þá Þorsteinn Erlingsson, rekandi lestina^ með dans- 
andi beinagrind dregna upp á sinn fána. 



Þetta er nú f rauninni býsna álitlegur skipastóll^ 
þegar maður tekur tíllit til þess, að það eru að eina 
70 þúsundir manns, sem gjöra hann út. 

Þarna höfum vjer þá fyrir oss helztu hugsjón- 
irnar, sem vakað hafa fyrir islenzkum skáldum. Þaft 
er álitlegur hópur. Hann er jafn-litiUi þjóð til stór- 
mikils sóma. Samt höfum vjer margs stórmennis að 
sakna. Enginn hefur enn, að jeg held, dregið upp 
fána kærleikans. 

Mjög óHk áhrif hafa hugsjónir þessar haft á 
hugsun þjóðarinnar. Skáldskapur þeirra Bjarna og 
Jónasar og Jóns Thoroddsen virðist mjei; hafa fallia 
1 beztan jarðveg og borið mestan ávöxt. Þeir hafa 
kveðið föðurlandsástina inn í þjóðlif vort. Það hef- 
ur komið fram í vaxandi þjóðrækni, en eínkum hef- 
ur það komið fram í þeirri rækt, sem lögð hefur 
verið við tungu vora, að fegra hana, hreínsa og fuU- 
komnalþeirra andaog samkvœmt þeirri fyrirmynd, 
er þeir börðust fyrir. 

Það, sem mjer finnst nú helzt vera að öllum is- 
lenzkum skáldskap, er það, hve laus hann er við 
lifið, — að hann skortir afl til að knýja hug þjóð- 
arinnar áfi'am. Hann kennir mönnum að dreyma 
fagra drauma, kreppa hnefann í vasanum, en naum- 
ast að leggja út í orustuna. Hann kennir mönnum 
að láta sjer verða vel við það af þessum hugsjón- 
um, sem annars er unnt að láta sjer verða vel við, 
en naumast að elska þær svo heitt, að maður helgi 
þeim líf sitt og leggi lif og krapta I sölurnar fyrir 
þær. 

Ekki hafa stærstu skáld heimsins lagt meiri 
áherzlu á neitt heldur en þá skyldu mannsins^ aft 
standa við hugsjónir Bíoar i liflnu, ~ að yera ekki 



64 

hálfur, heldur heill — að láta líf sitt vera satt en 
«kki ósatt. Með ótal móti hafa þau leitazt við að koma 
þeirri meðvitund inn hjá þjóð sinni, að það að svíkja 
æsku-hugsjónir sfnar væri mannsins stærsta synd. 
Og það hefur borið ávöxt. Það hefur skapað marga 
menn og margar konur, sem lifað hafa eins og skáld, 
þótt aldrei hafi þeir ort eina vísu; llf þeirra hefur 
verið eitt einasta langt hetjukvæði í þjónustu hug- 
sjónanna. Og það eru eigi einungis þjóðanna þörf- 
ustu menn, heidur langmestu menn. 

Það vantar söguhetjur í islenzka skáldskapinn, 
vegna þess hann er nœrri því allur lýriskur. En 
það eru söguhetjurnar, — hetjukvœðin, hvort held- 
ur í bundnum eða óbundnum stýl, sem sýna hug- 
sjóniruar bezt og hafa mest dragandi afl fyrir hug- 
ina. Gömlu söguhetjurnar frá fornöldinni eru nærri 
því einu bókmenntalegu fyrirmyndirnar, sem vjer 
'oigum. En það er sá galli á þeim, að þær snúa öf- 
ugt við liflnu, eru fyrir aptan oss, en ekki fyrir 
framan oss. 

íslenzku skáldin verða að leggjast dýpra, leit- 
ast við að ná hærri tónum, leggja enn meiri rækt 
við gáfuna guðdómlegu, sem þeim hefur gefln ver- 
ið, — til að vekja og kalla á þjóð vora og kenna 
henni að elska mannsandans eilifu hugsjónir, svo 
þær fái nýtt vald yflr lífl hennar. 

V. 
Hugsjónlrnar og krÍBtindómurinn. 

Þegar vjer látum huga vorn hvarfla yflr mann- 
kynssöguna, er eins og hann lypti sjer sem fuglinn 
fljúgandi yflr láð og lög, og — horfandi niður af 
«inhverjum skýjabólstrinum eins og öðrum Qalls- 



65 

tindi, sjáí yfirborð jarðarinnar ^rir neðan sig, með 
gnæfandi fjöllum og gróðursælum dölum, frjóvsömu 
sljettlendí og œgilegum eyðimörkum, breitt út eina 
og landabrjef. 

Fjall eitt sjáum vjer þá gnæfa langt upp yflr 
önnur fjöll og er eins og dalirnir og fjalllendið og 
sljetturnar og eyðimerkurnar raði sjer 1 kring ura 
það og standi í einhverju leyndardómsfullu sam- 
bandi við það. 

Það er fjallið, sem talað er um 1 spádómsbók 
Daníels, — fjallið, sem tók yfir alla jörðina, guðs- 
ríkið, er Kristur stofnaði meðal mannanna, — kristin- 
dómurinn, sem gefið hefur mönnunum þeirra göfug- 
ustu hugsjónir. 

Um leið og vjer nefnum nafnið Jesús Kristur, 
nefnum vjer mannsandans dýrðlegustu hugsjón, — 
þá hugsjón, sem ein er nógu háleit til að draga alla 
hugi til sín, er á annað borð koma auga á hana. 
Hjá honura finnura vjer allar göfugustu hugsjónir 
mannanna sameinaðar, — þeira er öUura lypt uppi 
hærra veldi og mynda til samans eina guðdómlega 
persónu. 

Aldrei verður mannkynið svo gamalt, að eigi 
hafi það þessa hugsjón fyrir framan sig. Þvl vjer 
skoðura ekki ævi mannkynsfrelsarans liðna nje starfl 
hans lokið um leið og hið likamlega lif hans hjer á 
jörðunni var á enda. Og vjer skoöura ekki kristin- 
dóminn, eins og vjer nú finnum hann í lífi mannanna, 
einungis sem afleiðing þess, er Kristur eitt sinn 
gjörði. Heldur skoðum vjer persónu hans og verk 
áframhaldandi og eilíft. Hann er lifandi og starf- 
andi í sögu mannkynsins. Hann er lifandi og starf- 

Aldamót VL 6 



andi i hjarta hvers manns, sem gefur sig honum á 
vald. Hann er lifandi og starfandi i útbreiðslu og 
efling ríkis síns hjer á jörðunni og verður það til 
daganna enda, eins vissulega og hann forðum með 
lifl sinu og fórnardauða hratt þeirri starfsemí á 
stað. 

Prjedikun kirkjunnar er eígi prjedikun um það, 
sem eitt sinn var, heldur um það, sem stöðugt er og 
verður. Hiin er eigi ura það, sem vjer höfum oss 
að baki, heldur um það, sem vjer höfum fyrir fram- 
an oss. Hún er eigi vitnisburður um lif, sem eitt 
sinn var starfandi mönnunum til frelsis og blessunar, 
heldur um það lif, sem fæðast má i hverri mauns< 
sál og verða henni til frelsis. Hún heldur stöðugt 
upp fyrir mönnunum hinni dýrðlegustu hugsjón, sem 
nokkru sinni hefur opinberað sig fyrir anda manns- 
ins. 

Og þrátt fyrir allt, — hvilikt dragandi og vekj- 
andi afl hefur kristindómurinn fyrir mannssálirnar ! 
Þvi hann talar beint inn i samvizkur manna. Hann 
talar til þess i manneðlinu, sem þrátt fyrir allt stöð- 
ugt er að dreyma um guð. Hann kallar á það í 
brjóstum vorum, sem segir oss, að vjer sjeum af 
guðlegu bergi brotnir. 

Hvar og hvenær sem kristindómurinn kallar, 
hlýtur hann að vekja bergmál i sálum manna. Þær 
kannast þar við sinn fegursta draum, — sjá og 
skilja, að það er meira en draumur. Reyndin er 
þar óendanlega hafin yfir drauminn, — upp^lling- 
in miklu dýrðlegri en þráin. 

Og svo guðdómlega háleit er hún, þessi hug- 
i^ón, að aldrei hefði mannsandanum verið unnt að 
skapa sjer hana sjálfur. Honum var að eins unnt 



67 

að dreyma og þreifa fyrir sjer og fálma í átt- 
ina. 

En þegar hann hafði dreymt og þreifað og fálm- 
að sig þreyttan til dauðs, gaf guð son sinn einget- 
inn, að hver^ sem á hann trúir, ekki glatist, heldur 
öðlist eilíft líf. 

Hve líflð var orðið gamalt og lúið og lamað, 
þegar hann kom i heiminn. Mannkynið var á þeim 
dögum eins og maður, er notið hefur alls, sem unnt 
er að njóta, eytt hefur aleigu sinni, ráfar heimilis- 
laus fram og aptur, unz hann kemur á fljótsbakka, 
sezt þar niður og hugsar með sjer: Nú er ekki til 
neins að halda lengra; jeg ætla að láta vatnið veita 
mjer likn. 

Með öðrum orðum: Hugsjónirnar voru dánar. 
Og þegar þœr deyja, verður svo óttalega dimmt og 
nistingskalt i aumingja mannshjártanu. Maðurinn 
hefur þá alls ekkert að lifa fyrir. 

En þá var hrópað frá hinum fljótsbakkanum: 
Maður, líttu upp fyrir þig ! Og hann smálypti höf ð- 
inu hœrra og hœrra — fjallið gagnvart honura var 
svo hátt, — þangað til hann sá upp á brúnina. Og 
hann sá lávarð lífsins standa þar sjálfan: Eomiðtil 
min, þjer, sem þreyttir eruð; jeg mun veita yíiir 
hvild. 

Slðan hefir einn hluti mannkynsins verið að 
ganga upp Qallshliðina. Margur krókurinn heftir 
verið farinn og mörg lykkjan lögð á leiðina. Samt 
&em áður hefur göngunni þokað áf^am, nœr honum, 
sem draga vill mennina til sin. 

Og einungis um þenna hluta mannkynsins er 
nimt aö Begja, að hann hafi lifað. Hlnn kristni 
heimur hefur borið mannkynssðguna á heröum sjer. 



(j8 

Siðan saga kristÍDdómsÍDS hófst, er beíðingjaheimur- 
inn að mestu leyti sögulaus heimur. Og að þvi 
leyti sem beiðingjaheímurinn átti sögu áður en frels- 
arinn kom i heiminn, er það sagan um leit manns- 
andans eptir honum, leit eptir þeirri hugsjón, sem 
hann gaf mönnunum, — leit eptir því, sem meg^ 

ftiða og frelsa og gefa löngun til lífsins, leit 

eptir því, sem sje nógu göfugt fyrir mannssálina til 
að fleygja sjer i faðminn á og elska af öllum mætti. 

Að eiga bugsjón kristindómsins l bjarta sinu og' 
bafa fyrir framan sig þá útsýn, sem bún gefur inn 
í eilífðina, — það er eina líflð. Að eiga enga hug- 
sjón — ekkert til að lifa fyrir, það er dauðinn. 

Þetta er satt um hverja einstaka mannssál. Og 
það er satt um hverja einstaka þjóð. 

Hugsjónalausu mennirnir eru dauðu punktarnir 
i lífl bverrar þjóðar. Því fleiri, sem þeir eru, sem 
ekkert verulegt Ufsmið bafa, þeim mun fleiri verða 
dauðamörkin með þjóðliflnu. Matarástin sezt þar í 
hásætið. Menn fljúgast á um brauðbitann. Asklokið 
verður að himni. Ejristindómslaust þjóðlíf verður 
um leið hugsjónalaust þjóðlíf. 

VI. 
Hagsjónirnar og kirkjan. 

Það er kirkjan, sem á að varðveita kristindóm- 
inn i hjörtum mannanna. Það er hún, sem á að 
bera fram bugsjónir kristindómsins, — opna augu 
þjóðanna fyrir þeim, kenna mönnum að elska þær 
og gefa sig þeim á vald. Þar, sem kirkjan er í 
blóma, eru bugsjónirnar i blóma. 

En 1 þvi þjóðllfl, þar sem vantrúin er I blóma, 
deyja þœr út, slokkna. Vantrúin er I innsta eðli 



slnu vantrú á gðfugustu bugsjónir mannanna. Hún 
kemur ekkl auga á guðdómsdýrð frelsarans, hneyksl- 
ast á honum, segist ekki vilja hafa hann. Það hefn- 
ir sín á þann hátt, að hún smámsaman missir allt 
traust, ef ekki á hugsjónunum sjálfum þegar í stað, 
þá að minnsta kosti á mönnunum. Hún segir: Það 
er óðs manns æði að lifa fyrir nokkra hugsjón. Þeir, 
sem lifa fyrir hugsjónir, hljóta að vera viti sínu 
fjær. 

Því mennirnir eru úlfar. Og þegar úlfarnir sjá 
einhvern einmana riddara hleypa hallarbrúnni niður 
og halda einan út á hjarnið á sinum stolta gæðingi, 
œsist úlfablóðið. Þeir reka upp ógurlegt angistar- 
kvein úr þúsund hungruðum börkum, æða út á hjarn- 
ið, — umkringja hann — tæta hann svo f sundur. 

Nei, þá er betra að hleypa aldrei hallarbrúnni 
sinni niður, — fara aldrei út á hjarnið, — láta sjer 
aldrei til hugar koma, að lifa fyrir nokkra hugsjón, — 
lofa úlfunum að eiga sig. 

Það úir og grúir af gáfuðum og mikilhæfum 
mönnum meðal þjóðar vorrar, sem hugsa, tala og 
breyta svona. 

£n svona hugsar ekki kirkjan. 

Hún seeir: Faðir, fyrirgef þeim, þvl þeir vita 
ekki hvað þeir gjöra. Það eru mannssálir 1 myrkri, 
-- bliudir menn. Jeg vil gefa þeim Ijós, leysa þá 
úr úlfahamnum, kenna þeim að lifa. 

Og svo hleypir hún niður sinni hallarbrá og 
sendir eríndsreka sina út á hjarnið. Og þar lifa 
þeir og deyja fyrir þá hugsíón, að gefa öðrum 
mönnum Ijóa, lypta hugum þeirra upp úr sorpinu 
og kenna þeim að geta sig þeim leiðtoga á vald, er 



70 

verða megi frelsari þeirra. Margan úlflnn hefur hún 
gjðrt að manni. 

Þegar kirkjan lifir fyrir þessa hugsjón, lætur 
frelsi sálnanna vera eina œtlunarverkið sitt, álitur 
allt annað einkisvert hjá þessu eina — hve heitt 
er hún þá eiskuð af sínum og hve miklu fær hún 
þá eigi til leiðar komið. 

Hún er þá sterkasta aflið i mannfjelaginu. Ein- 
beittur áhugi og óþreytandi starfsemi eru þá ein- 
kenni hennar. Hún hugsar þá ekki um nein völd, 
önnur en þau, sem hún hefur fengið hjer að oían. 

En um leið og hún fer að gefa sig við öðru, 
blanda starfsemi sinni saman við hin og þessi ver- 
aldleg raáleftii, strita viö stjórnmál og gjörast vika- 
drengur allra, — kólnar kærleikur fólksins til henn- 
ar og kærleikur hennar til fólksins. Hún missir að 
þvi skapi sjónar á eigin œtlunarverki sinu sem 
hún gefur sig við annara. Hún fer þá að snúa Gróttu- 
kvðrn heimselskunnar. Smámsaman missir hún þá 
álit sitt. Það kemur þá loks þar að, að talað verð- 
Hr um að nema þá stofnun úr gildi, sem er lífs- 
skilyrði mannanna. 

Og hún á þá ekki betra skilið, þvi hún hefur 
þá gleymt að standa við hugsjón sina. 

Á þá kirkjan að láta sjer nokkuð mannlegt óvið- 
komandi? Nei. En iiún á ekki að álita það ætlun- 
arverk sitt að gefa sig við ðllu mannlegu fyrir það, 
Ef henni tekst að koma náðarboðskapnum os^ kær- 
leika Jesii Krists inn í hjörtun, — ef henni tekst 
að láta trúna verða hið berandi afl i Iffl mannanna, 
hefur hún hrundið þeim öflum út i mannliflð, sem 
sjálfkrafa kenna mðnnum að rækja kðllun sina og 



71 

elska hugsjónirnary bvort heldur i þingsalnum eöa 
á torginu. 

Með þvi að prjedika hreint og óbrjálað evan- 
gelíum frá prjedikunarstólunum hefur kirkjan miklu 
meiri og blessunarríkari áhrif á stjórn landanna en 
með því að fylla þingsalina með prestum. Og ná- 
kvæmlega hið sama á við um öU önnur veraldleg 
störf. 

Ætlunarverk kirkjunnar er göfugt — hið göfug- 
asta af öllum œtlunarverkum. En það er um leið 
hið örðugasta af öllum ætlunarverkum. Og þó hún 
hugsi einungis um það eitt og geíi sig ekki við neinu 
öðru, verður œtíð óendanlega mikið óunnið af þvi 
œtlunarverki. 

Lífsskilyrðið fyrir hana er að láta allt Ilf sitt 
vera fórn á altari þeirrar hugsjónar, sem drottinn 
hefur gefið henni. En að yflrgefa sitt eigið musteri 
og láta sjer særara þykja að þjóna annarsstaðar, — . 
það er dauðinn. 

Látum vesturislenzku kirkjuna ávallt muna þetta 
og lifa eptir þessari reglu. Og látum hana halda 
henni fram með orðum og eptirdœmi eins lengi og 
hún fœr að vera til. 

vn. 

Hugsjónirnar og presturinn. 

1, Prestsatadan. 

Til er staða, ólik öllum öðrum 1 mannfjelaginu, 
óálitleg hið ytra, ógirnileg 1 augum flestra, — vondir 
menn hafa ýmigust á henni, — benda flngrum að 
þeim, sem i henni eru, — segja hróðugir: Sjáið 
hrsðanarann! Þíer þekkið hana. Þai^ er pre&taataÖaD. 



72 

Og þó er hún 1 raun og veru hverri annarri 
stöðu göfugri. Um fram aðra menn er presturinn 1 
þjónustu drottins, — hans erindsreki í sjerstökum 
skilningi, — sjálftir kallaður til að kalla aðra — fá 
þá til að hafna hjegómlegum og syndsamlegum hlut- 
um og ganga sannleikanum á hönd. 

Aðbera mannkynsfrelsaranum vitni, — aðkenna 
mönnum að þekkja sjálfa sig og muna, hve háleitt 
ætlunarverk þeirra er, — að sýna þeim guðlegan 
kœrleika og fyrirgefning, — að reisa upp krossinn 
Krists og kenna mönnum að krjúpa þar, — að friða, 
hugga og gleðja mannssálirnar, — að kenna mðnn- 
um að biðja sinn himneska föður og sækja til hans 
krapta og þrek til að lifa eins og hans börn, ~ að 
útbýta þyrstum sálum náðarmeðulum drottins, — 
að líkna og græða og lina sársaukann eptir því sem 
unnt er, — að miðla mannssálunum hinni æðsta 
auðlegð, sem til er, og kenna þeim að ganga gegn 
um neyðarkjör mannlegs lífs eins og sigri hrósandi, — 
að Jifa fyrir aðra, sllta kröptum sínum upp í kær- 
leikans þjónustu öðrum til blessunar, — að kenna 
mönnum, í einu orði, að elska hið æðsta og göfug- 
asta, sem til er, og gefa sig því á vald — — það 
er preststaðan. 

Göfugasta staðan í niannQelaginu. Guðs rödd 
á meðal mannanna. Guðs orð innan um brjAlaða 
háreysti andvaralausra orða. Menn með eilíft lifog 
krapta komandi aldar. Menn með eilifar hugsjón- 
ir, — erindsrekar kærleikans, triiarinnar, vonarínn- 
ar, með frið og huggun og fyrirgefning fyrir hverja 
iðrandi mannssál. í sannleika dýrðleg staða! 

Hún er svo háleit, að hún er manninum í raun 
og veru öldungis ofvaxin. Hún hefur líka verið 



73 

köUuð onus et angelicis humeris tremendum, — byrði^ 
sem kæmi jaf nvel englaherðura til að nötra. Vist er 
um það, að enginn stendur i þeirri stöðu nema eins 
og leiguliði, ef hann finnur eigi herðar sinar nötra 
undir þeirri ábyrgð, er stöðunni fylgir. 

Hugsjónin er há, — guðdómleg. Og þegar hver 
einstaklingur, sem tekizt hefur þessa stöðu á hend- 
ur, fer að hera frammistöðu sína saman við hug- 
myndina um prestinn, getur ekki hjá þvi farið, að 
hrollur komi i herðar honum og angist i hjarta hans, 
ef samvizkan er vakandi. 

Þegar jeg hugsa um þetta efni, miklast jeg yflr 
þvi annars vegar, hve dýrðlegt það er að vera um- 
boðsmaður drottins, að helga honum líf sitt, verja 
því mönnunum til frelsis og sáluhjálpar. Mjer kem- 
ur það svo íyrir sjónir, sera maðurinn i þeirri stöðu 
fái ef til viU orðið fleirum til blessunar en i nokk- 
urri annarri stöðu, látið leiða meira gott af sjer, 
starfað betur að þvi háleita ætlunarverki, að kenna 
mannssálunum að þekkja skapara sinn og skilja ei- 
llfa ákvörðun sfna. 

En hins ve*:ar verð jeg gagntekinn af þeirri 
ábyrgð, sem þessu fylgir, — yfir þvf, hve hörmu- 
lega þetta er af hendi leyst af sjálfum mjer, — 
hvilika dýrðartiíín drottinn hefur gefið mjer, en hve 
aumléga hún fer mjer. Hugsun Davlðs verður mjer 
þá bkiljanle^: HvcMt get jeg farið frá þinum anda? 
Hveit flúið Irá þinu augliti? 



2. Prestaskólinn. 

Það er áður tekið fram, að eitt af aðalhlutverk- 
um skólanna sje það, að gefa æskumönnunum hug- 



74 

fijónir, kenna þeim að elska þær og standa við þær 
1 líflnu. 

Á prestaskólunum eiga nemendurnir að eignast 
þá hugmynd um prestinn, sem gefin er í guðs orði. 
Hugsjón prestsstöðunnar á þar að brennast inn i 
sálir þeirra og hjá þeim á þar að vakna brennandi 
löngun til þess, að standa í þeirri stöðu samkvæmt 
drottins vilja. 

Þess vegna er það Iffsskilyrði fyrir kirkjuna, aö 
lögð sje hin mesta rækt við þá stofnun, sem elur 
upp presta fyrir þjóðfjelagið. Til að hafa kennara- 
stöðu á hendi við slikar stofnanir ættu að veljast 
^inungis þeir menn, sem skara fram úr öðrum mðnn- 
um kirkjunnar, — kristilegir fyrírmyndarmenn í 
guðrækni og sönnu siðgæði, — menn, sem kunnir 
«ru að brennandi áhuga á velferð kirkjunnar, — 
einlægir trúmenn, sem hafnir eru yfir allan grun 
um tvískipting hugarfarsins, — menn, sem ekki er 
unnt að se^ja um, að standi með annan íótinn i 
kirkjunni og hinn í heiminum. Þvi ef kennararnir 
eru hálfir, hvernig geta þá nemendurnir orðið heilir? 
Vjer erum allir meira og minna likir mönnunum, 
sem mest áhrif höfðu á oss l æsku vorri. 

Og svo er ekki rainnst um það vert, hver andi 
er rikjandi meðal nemendanna sjálíVa á prestaskól- 
unum. Þeim verður að vera það Ijóst, að þeir eru 
að búa sig undir lifsins vandasömustu stöðu. Og eng- 
um ætti að vera unnt að vera þar til lengdar, sem ekki 
hagar lifi sinu svo sem þeirri stöðu sæmir, er hann 
hefur valið sjer. Sá andí og sú alvara, sem þar 
ríkir, ætti á skömmum tima að reka hvern þann, 
er ósæmilega hegðar sjer, þaðan i útlegð. Sá hinn 
sami á þar ekki heima. 



76 

Jeg hefi tekið þetta firam, því yfir þessu þarf 
•söfnuður hinna trúuðu raeðal nverrar þjóðar að vaka. 
Ef vatnið í uppsprettunni sjálfri er fúlt, verður það 
ódrekkandi og jafnvel banvœnt, þegar nokkuð dreg- 
w frá. 

Vjer íslendingar eignumst víst aldrei neina slíka 
stotnun hjer í landinu. Til þess eru að rainnsta kosti 
TDJög litlar likur. Vjer erum til þess of fáir og smáir, 
En vjer œttum að vera vakandi og varasamir í þeim 
^f nura og ekki þiggja prestaefni nema frá þeim guð- 
fræðisskólura, sem bezt leysa ætlunarverk sitt af 
hendi. 

En að þessu leytinu stöndura vjer fremur vel 
«ð vlgi, Því þann vitnisburð eiga lútersku presta- 
Bkólarnir bjer i landinu með rjettu, að þeir halda 
bugsjón prestsstöðunnar hreinni og lifandi og móta 
bana inn i hugarfar og lifsstefnu hinna ungu. Enda 
vaka söfnuðirnir yfir prestaskólunum sinum eins og 
Bjáaldri auga sins og leitast af öUum mætti við að 
balda þeim helgidómi sinum hreinum. 

Og hið sama þarf hinn trúaði hluti þjóðar vorr- 
ar að gjöra gagnvart prestaskólanum íslenzka. Hann 
verður að láta sjer koma það við, hvað þar er kennt 
og hvernig þar er lifað. Og það þarf um frara allt 
að heimta, að þaðan komi menn með hreinar, alvar- 
legar, einlægar hugsjónir, er kunni að standa við 
þær í lifínu og helga þeim alla krapta sina. 

3, Presturinn sem fyrirmynd, 

Þegar presturinn kemur út i lifið, er það af hon- 

«m heimtað, að haim sje fyrirmynd. Guðs orð tek- 

ur það skýrt og skorinort frara, . að presturinn, sá, 

«em keQmmRÐiile^t embœttl hetuc á hendi, eigi að 



76 

vera fyrirmynd. Pjetur postuli talar um prestini^ 
sera fyrirmynd hjarðarinnar (1. Pjet. 5, 3). Og post- 
ulinn Páll gefur Timóteusi það boð, að vera trúaðra 
fyrirmynd í lœrdómi, hegðun, elsku, trú, skírlífí. 
(1. Tím. 4, 12. sbr. Tít. 2, 7; Fil. 3, 17). Hann á 
að vera kominn þeim mun lengra í kristindóminum 
en aðrir, að meira samræmi sje milli trúar hans og 
Ufernis en hjá öðrum. Náðarboðskapurinn ætti að 
skína út úr orðum hans og athöfnum. Söfnuðurínn 
á að íinna til þess, að það er sami maðurinn, sem 
hann um gengst dagsdagtega og sá sem ílytur guðs 
orð írá prjedikunarstólnum i kirkjunni. Hann má. 
ekki breytast um leið og hann fer i hempuna eöa 
upp á prjedikunarstólinn. 

Það var prestur einn á Englandi, mælskur og 
miklum gáfum búinn, sem sagt er um, að söfnuður- 
inn hafi óskað, að hann færi aldrei ofan úr prje- 
dikunarstólnum, þegar hann var í honum, en þegar- 
hann hafi verið kominn ofan úr honum, hafi söfn- 
uðurinn JHfn-eindregið óskað, að hann færi aldrei 
upp í hanu aptur. Hanri hefur víst verið góður 
ræðumaður, en Ijeleg fyrirmynd. 

Þetta má auðvitað ekki koma fram á.þann hátt^ 
að verið sje að leika fyrirmynd. Ekkert getur verið^ 
andstyggilegra en það. En það á að koma fram á 
þann hátt, að allt Ijótt sje prestinum viðurstyggð og 
honum sje misboðið með því, að koma raeð slíkt. 
nærri honura, en hann dragi aptur hið góða að sjer 
með ómótstæðilegu segulafli. Framferði hans ætú 
að vera þannig, að söfnuðurinn fyrir daglega fram- 
komu prestsins þekkti náðarboðskapinn betur, elsk- 
aði hann meir, tryði honum innilegar, — sæi fyrir 



77 

•augum sjer, hvilikan krapt hann hefur til að endur- 
^æða og helga manneðlið. 

Hve megum vjer allir varpa oss á ásjónur vor- 
ar í duptið, þegar vjer hugsum um það, sem vjer 
eigum að vera og berum það saman við það, sem 
vjer erum! 

Jeg er hrœddur um, að hugmyndin um prestinn 
sje komin nokkuð á ringulreið hjá oss íslendingura. 
Að minnsta kosti fannst mjer það koma nokkuð 
berlega í Ijós fyrir einum 12 — 14 árum slðan. þegar 
fyrst var farið að tala um drykkjuskapinn á íslandi. 
Prestarnir voru dregnir fremur ómjúklega inn 1 þær 
umræður, eins og við var að búast. En þá man jeg 
^ptir því, að þeir rituðu hver á fætur öðrum í blöðin 
og voru eins sárir og framast mátti verða út af því, 
að talað skyldi vera meir og óvægilegar um drykkju- 
skap meðal presta en annarra, — bentu á það sjer til 
varnar, að la^knar og sýsluraenn drykkju engu minna 
«n prestarnir. Þeira fannst það sú dæraalaus óhæfa, 
að heiratað skyldi raeir af prestunura en öðrura era- 
bættisraönnum landsins. Þeir að minnsta kosti virt- 
ust ekki hafa raikla hugmynd um það, að presturínn 
ætti að vera fyrirmynd, og að sjálfsagt væri að 
heimta það af honura frekar en nokkrum öðrura. 

Það er aurat, þegar svo er koraið. Enginn ætti 
að heirata meira af prestinum i þessu tilliti, en hann 
sjálfur. Vjer ættura allir að rauna eptir hinni göralu, 
góðu setningu: Vita clericorum liber laícorum — Iff- 
erni prestanna er bók leikmannanna, — sú bókin, 
sem þeir eru viljugastir til að lesa. Og oss ætti að 
vera um það hugað, að þar stæði ekkert hinni háu 
hugsjón lífs vors til hneisu, 

Það var áður tekið fram, að skáld þjóðanna 



78 

væru þeir, sem vanalega hjeldu hugsjÓDurn þeirra 
mest og bezt á lopti i bóJcmenntunum. 

Hjer vil jeg bæta þeirri staðhæfingu við: I>að 
eru prestar hinna kristnu þjóða, sem halda hiaum 
eilifu hugsjónum mannanna mest og bezt á iopti i 
lifinUf þrátt fyrir allt ófullkomið, Það eru engir 
menn l neinni stöðu lifsins, sem eins leitast við að 
laga lif sitt eptir kærleikans eilífa lögmáli og þeir. 
Það eru engir menn. sem kunna þá list betur, að 
standa við hugsjónirnar í Kfinu heldur en einmitt 
þeir, þar sem kirkjan er með fullu lífi og íjöri. 

En þar sem kirkjan liggur 1 rústum, þar eru 
þeir hættir að vera fyrirmyndir, bdnir að gleyma 
hinni háleitu hugsjón stöðu sinnar, — og staðan ætíd 
um leið komin í vanvirðu. 

Meðan þeir standa við prógramm stöðu sinnar^ 
eru fáir menn eins elskaðir og virtir af góðum 
mönnum og þeir. En um leið og þeir fara að sökkva 
sjer niður í annað og vanrækja eigið ætlunarverk 
sitt, hverfa hjörtu fólksins frá þeim og menn fara 
að tala um að setja þá af og byggja brýr og þjóð- 
vegi fyrir launin þeirra. 

Eini vegurinn fyrir oss islenzka presta til að 
vinna aptur hjörtu þjóðar vorrar og borga henni þá 
hina miklu skuld, sem vjer erum komnir 1 við hana, 
er sá, að standa einlæglega við hugsjón kirkjunnar 
bæði í kenning vorri og lífl voru. Hvort íslenzka 
kirkjan er frikirkja eða rikiskirkja — á það legg 
jeg fýrir mitt leyti lítla áherzlu. En á þetta vildi 
jeg leggja alla þá áherzlu, sem mjer er unnt, að 
kirkja þjóðar vorrar^ bæði i rikiskirkju- og ftíkirkju- 
myndinni reyndi að standa eins vel viö hugsjón 
kristindómsins og henni er unnt og að Islenzka 



79 

prestastjettin, bæði austan bafs og vestan, gengi þar 
á undan með orði og eptirdæmi i fullkominni sjálfs- 
afneitun. 

Jeg fæ ekki betur sjeð, en það sje mjög mikill mis- 
skilningur að ætla, að rikiskirkju-fyrirkomulagið sje 
aðal-þröskuldurinn fyrir vexti og viðgangi andiegs 
lífs meðal þjóðar vorrar. Lúterska kirkjan hrósar 
sjer af þvi, að hafa blómgazt og orðið þjóðunuin til 
blessunar ekkert siður sem ríkískirkja en sem frlkirkja. 
Og það hrós á hún með tyllsta rjetti. Jeg fæ eigi 
betur sjeð en ríkiskirkjan i Noregi leysi ætlunarverk 
sitt hjer um bil eins vel af hendi og frlkirkja Norð- 
manna hjer i landinu. Og jeg hefi hugboð um, að 
bið sama mætti segja um bæði Svia og Dani. Og 
þó stendur innflutt fólk hjer i landi miklu betur að 
vígi með að mynda frlkirkju en það fólk, sem heima. 
situr i gömlu löndunum. 

Jeg játa það fuUkomlega að frlkirkjufyrirkomu- 
lagið er í sjálfu sjer fuUkomnara og hugmynd kirkj- 
unnar samkvæmara. En það er ekki rjett að leggja 
einhliða áherzlu á hið ytra fyrirkomulag. Það er 
að einsfatið, búningurinn. Og fötin eru þó aldrei 
allt, — ekki nema fremur Iltilfjörlegt atriði, þar sem 
um hið sanna gildi persónunnar er að ræða. Ef 
innri maðurinn er lifandi og vakandi og i andanum 
brennandi, gleymum vjer þvi og leggjum alls enga 
áherzlu á það, þótt búningur hins ytra manns sje^ 
eptir fornu sniði og fari ekki sem allra-bezt. 

Það getur allt eins komið dauði l frikirkjuna og^ 
rikiskirkjuna. Frikirkjumennirnir geta allt eins misst 
sjónar á hagsjónum kirkjunnar og kristindómsins^ — 
iiætt aÖ elska þær og hætt að standa við þær, — 
ekkert Biður en ríkiskirkjumennirnir. Það skapar 



80 

enginn prestur nýtt lif i söfnuði sinum einungis með 
því að breyta hinu ytra formi guðsþjónustunnar. 
Það skapast hvergi nýtt líf i kirkjunní með því að 
eins að skipta ura hið ytra .fyrirkomulag, — breyta 
rfkiskirkjunni f frikirkju. Jeg fæ ekki betur sjeð 
en það sje fölsk hugsjón. 

Lífid og dauðinn f kirkjunni er langmest undir 
prestastjettinni komið, — hvort hún er lifandi eða 
dauð. Og prestinum er allt eins unnt að standa við 
hugsjónir kirkjunnar og kristindómsins f rfkiskirkj- 
unni eins og frikirkjunni. Honum er ekkert siður 
unnt að vera þar hin lifandi fyrirmynd f guðrækni 
og góðum siðum. 

Nei, það er hjartað, innri maðurinn, sem allt 
er komið undir. Það er hann, sem þarí að breytast, 
— fá nýtt líf og nýjan eld af himni. Prestastjettin 
er og verður hjarta kirkjunnar. Lifandi prestastjett 
myndar lifandi söfnuði; en dauð prestastjett dauða 
söfnuði. 

Eptir þessu verðura vjer íslenzku prestarnir að 
muna. Vjer skulum ætíð kenna sjáifum oss um það, 
sem afiaga fer f kirkju þjóðar vorrar. Og vjer 
skulum ætið hafa þá trú, að yjer með drottins bjálp 
getum ráðið bót á því, ef vjer gjörum allt, sem f 
voru valdi stendur. Það er undir oss fslenzkum 
prestum komið, hvort þjóð vor vaknar til nýs og 
{5fiugs trúarlffs. Svo fraraarlega sem vjer f trii- 
mennsku stöndum við hugsjón stöðu vorrar, verður 
það. Ef vjer svíkjumst um það, deyjura vjer and 
lega. Og ef vjer deyjura, deyja Ifka þeir, sem oss 
var trúað fyrir, — þjóð vor og hugsjónir hennar. 



81 

4. PrestuHnn sem borgari, 

Sá maður elskar þjóð sfna heitast, sem mest ber 
hina andlegu velferð hennar fyrir briósti. Sá maður 
ber hina andlegu velferð þjóðar sinnar mest fyrir 
brjósti, sem heitast þráir, að mannssálirnar verði 
frelsaðar frá andlegum dauða, og raest leggur í söl- 
uniar til þess, að það verði, Sá maður er mestur 
og sannastur föðurlandsvinur, er mesta og einlæg- 
asta viðleitni sýnir i þvf, að draga sálir samlanda 
8inn:\ að uppsprettu Iffsins sjálfs og bezt kennir þeim 
aö bergja af iindum hennar, 

Samkvœmt stöðu sinni eru því prestarnir ein- 
læí^ustu föðurlandsvinirnir. Hvergi er ættjarðarástiu 
til í fegurri mynd en f brjóstum þeirra, svo framar- 
lega sem þeir muna eptir hinni dýrðlegu hugsjón 
fitöðu sinnar. Því hún byggist á kærleikanum til 
maniissálnanna, — kærleikanum, sem frelsaði heim- 
inn frá glötun með þvi að út hella blóði sfnu. 

Svo fraraarlega sem oss íslenzku prestUnum gœti 
tekizt að láta þennan kærleika skfna út úr orðum 
vorura og athöfnum og allri framkomu vorri, mund- 
um vjer ávinna oss kærleik og hylli þjóðar vorrar, 
Islenzka prestastjettin yrði þá ekki lengur skoðuö 
sem byrði fyrir þjóðina. Og það mundi þá ekkert 
bergraál fá f hjörtunura, þótt því yrði kastað fram 
af óhlutvöndura raönnum, að prestarnir eyddu raerg 
hennar. Sú skoðun mundi þá ryðja sjer til rúras, 
að engir raenn vœru þjóð sinni þarfari en þeir, engir 
elskuðu hana einlæglegar, nje væru jafn-fdsir á að 
leéíoja Ift og krapta í sölurnar fyrir hana. Og hverj. 
um cinasta íslenzkura presti ætti að vera um það 
hugað, að eignast þennan orðstír. 

Hvernig eigum vjer að fara að því? 

Aldamót VI. 6 



Það kemur mjer svo fyrir sjónir sem íslenzkir 
prestar um langan undanfarinn tíma bafí i |>essu 
tilliti verið á algjörlega rangri leið. Þeir hafa gefið 
sig við öllum mögulegum og ómögulegum störfum 
og œtlað með því að ávinna sjer kœrleik þjóðar 
sinnar. Hugsjón þeirra hefur verið sú að verða 
höfðingjar í sveitinni og meira og minna riðnir við 
svo að segja hvert almennt mál. Að sitja sem er- 
indsrekar þjóðar sinnar á þingi hefur um langan 
tíma haft rajög heillandi áhrif á hugi þeirra. Sá 
hugsun hefur smámsaman læðzt inn, að það væri 
fremur lítið varið i prestsstöðuna eina og út af fyrir 
sig. En að láta sem mest til sín taka og á sjer bera 
í borgaralegu f^elsLgi, það er fint. 

Afleiðingin af þessu verður auðvitað sú, að prests- 
embættið sjálft situr á hakanum, er haft i hjáverk- 
um, kemst svo 1 meiri og meiri vanhirðu. Og margir 
menn, sem ástæða hefur verið til að ætla, að yrðu 
ágætir prestar, þegar þeir tókust þá stöðu á hendur, 
— menn með mikla hæfileika og vakandi hugsjón- 
ir, — hafa á skömmum tíma orðið miklu betri bænd- 
ur eða hreppsnefndarmenn eða pólitiskir leiðtogar 
heldur en prestar. Og það er sárt að sjá,. þvi það 
er hugsjónin, sem þá hefur verið svikin. 

Jeg skal fúslega kannast við, að prestarnir hafi 
unnið stórmikið gagn með hluttöku sinní í borgara- 
legum starfsmálum, ekki sízt með þingstörfum sinum. 
Margir þeirra hafa efiaust áunnið sjer traust og 
hylli fyrir sín veraldlegu störf. En það er ekki 
nema stundar kærleikur. Og sá kærleikur er einkis- 
virði hjá þeim kærleika, sem presturinn ávinnur sjer 
með þvi, að gefa sig við eigin stöðu sinni af öllum 
mœtti og elska prestsstörí sln um fram öU önnur 



störf. Með þvl vinnur hann þjóð sinni margfalt 
meira gagn en á nokkurn annan hátt. Margfaldur 
hefði því árangurinn orðið at starfi islenzkra presta 
fyrir þjóð vora, ef þeir heíðu aldrei seilzt neitt út 
fyrir verkahring stöðu sinnar og álitið hann svo 
stóran og þýðingarmikinn, að þaðan mættu þeir 
aldrei með hugann hvarfla. 

Hve nær sem presturinn fer að hafa stöðu sina 
í hjáverkum, verður farið að tala um, að hún sje 
ónauðsynleg og ætti að afnemast. En að afnema 
hana er að aínema kirkjuna sjálfa. Og sú þjóð, sem 
afnemur kirkjuna sína og vill ekki leyfa henni að 
vera til i neinni mynd, ristir lifæð likama sins í 
sundur og lætur sjer blæða út. 

Jeg hefl það þvi fyrir satt, að það sje llfsspurs- 
mál fyrir vora islenzku kirkju, að prestarnir hætti 
við þennan urmul af veraldlegum smá-embættum, 
sem dengt hefur verið upp á þá. Timi þeirra og 
kraptar eru of dýrmætir til slikra hluta. Það eru 
nógir, sem leyst geta þau störf bærilega af hendi. 
En prestsstaðan hefur of háleitt verk að vinna tíl 
að láta ijötra sig niður við slika smámuni. 

Menn misskilji mig ekki. Jeg vil ekki, að prest- 
urinn láti sjer neitt mannlegt óviðkomandi. En það 
er allt annað að bera hlýjan hug tíl þess og láta 
þann hug i Ijósi á hvetjandi og f^æðandi hátt, þegar 
tækifæri geíst, en að láta það verða að neti, sem 
flækist utan um mann, svo ekki verður snúizt, hvorki 
til hœgri nje viustri. Presturinn á að standa bak 
við hina borgaralegu starfsemi, án þess að flækjast 
sjálfur of mjög inn i hana. Hann á að kenna hverj- 
um einum að standa við hugsjón þeirrar stöðu^ sem 
bann hefur kosið sjer. Hann á aö vera sá^ sem 



84 

dregur skýluna af hugsjónunum og kennir mðnnum 
að elska þær. En að vílja sjálfur standa I hverri 
yandastöðUy af þvi enginn annar sje til þess fær, — 
það er að gjöra menn að ómyndugum raönnum. 

Bershöfðinginn gjörir meira gagn og vinnur 
stærra hlutverk með þvi að standa á þeim sjónar- 
hól, er hann sjerafbæði yfir eigin her sinn og óvioa- 
herinn, og leiða bæði sókn og vörn hermanna sinna 
með viturlegum fyrirskipunum, — heldur en ef hann 
flækist sjálíur innan um fylkingarnar og reykjar- 
mökkinn, og fer að vinna það verk, sem hver 6- 
breyttur hermaður leysir eins vel af hendi og hann. 
Með þvi að standa á hæðinni bak við herinn fær 
hann meira til leiðar komið einn en þusundir her- 
manna. En með þvl að troðast inn í fylkingarnar, 
vinnur hann að eins verk fyrir einn. 

Eínn af hinum helztu kostum fríkirkjunnar or 
sá, hve afdráttarlaust hún kemur í veg fyrír það, 
að prestarnir gefi sig við annarlegum málum. Þjer 
vitið, hve sjaldgæft það er, að prestarnir sjeu kjörnir 
til að hafa þenna eða hinn borgaralegan starfa á 
hendi bjer í þessu mikla landi. Sú skoðun er hjer 
algjðrlega ofan á, að presturinnsjeofgóður tilslikra 
hluta. Hann eigi að verja tíma aínum og krðptum 
til þess, sem æðra og þýðingarmeira sje fyrir mann- 
fjelagið í heild sinni. Og þess vildi jeg biðja, að 
aldrei yrði kirkjufjelag vort svo gamalt, að það ekki 
að ðllu leyti stœði við þessa kenning frikirkjunnar. 
En vjer ættum að gjöra meira. Vjer ættum að 
kenna bræðrum vorum heima, hve heilsusamleg hún 
er og hve nauðsynlegt það er, að vera með hugann 
allan og óskiptan við verkið fagra og dýrðlega, sem 
drottinn hefur trúað þjónum sínum fyrir, Það er 



85 

ýraislegt, sem ríkiskirkjan getur kennt fríkirkjunni, 
en hjer er eitt mjög þýðingarmikið atriði, sem frí- 
kirkjunni hefur betur tekizt að færa inn i lif sitt 
en ríkiskirkjunni, og mœtti auðvítað benda á margt 
fleira. 

Guðsorð varar mjög eindregið við þessu andlega 
flangri. Það kallar þetta að sletta sjer fram í ann- 
arra málefni. Sá, sem gjörir það, mundi þá á voru 
máli helzt heita slettireka*. Og er það fremur ófagur 
titiU. 

Látum nú verða breyting á þessu. Látum hug- 
sjón prestanna eindreglð verða þá, að gegna eigin 
stöðu sinni, án þess að sœkjast eptir veraldlegum 
metorðum. Látum engan geta sagt það með sanni, 
að vjer viljum heldur vera eitthvað annað en það, 
sem vjer erum og eigura að vera. Látum oss af 
öllum mætti leitast við að eignast þann heiður, sem 
öllum öðrum er meiri, að vera prestar eptir drottins 
hjarta. 

Látum oss leitast viö að ávinna oss kœrleika 
þjóðar vorrar með þvl að vera heilir en ekki hálfir 
menn, einlægir frá innstu rótum hjarta vors við þá 
hiigsjón, sem drottinn hetur gefið oss, en ekki fláir 
i skapi gagnvart henni. Og látum lif vort allt vera 
fórn á altari hennar en ekki fórn á altari annar- 
legra guða. 

5. Presturinn i prjedikunarstölnum. 
Það er margt og mikið, sem til þess heyrir, að 
vera góðnr prestur. En eitt hið allra helzta er og 
veröur það, að hann sje góður prjedikari. 



*) 'AXoTpto-sTCÍffxoTTOi; 1. Pjet. 4, 15, 



8tí 

í prjedikunÍDDi liggur fólgið eitt hið stærsta afl, 
sem til er. Eídd dag af hverjum sjö hefur hver 
prestur svo og svo marga tilheyrendur, sem hlýða 
með eptirtekt á þann bodskap, sem hann hefur fram 
að bera. Hvílíkt tækifœri til að vekja og lypta og 
leiða hugi mannanna, — til að sannfæra og uppörva, 
til að vekja kærleika og hrylling, til að kveikja von 
og traust i mannssálunum. Tækifærið margtaldast 
aí því það er guðsorð, sem talað er, og guðs andi, 
sem verkar gegn um það orð á hjörtu tilheyrend- 
anna. 

£n það dregur úr þessu mikla aili til góðs, að 
svo niargar af prjedikunum vorum, prestanna, eru 
fl'emur krapth'tlar. Vjer sækjum þær eigi nógu djúpt, 
tökum það, sem liggur á yfirborði hugsunar vorrar 
í hvert skipti, í stað þess að slita undan bjartarótum 
vorum þær hugsanirnar, sem guðs andi gefUr oss, 
þegar vjer höfum sem mest fyrir að ná þeim. 

Engin ákæra, sem slcngt er framan 1 trúaðan 
prest, held jeg sje öllu meir særandi en sú, að hann 
trúi ekki einu orði af því, sem hann prjedikar. 
Samkvæmt staðhæfingum slíkra manna stöndum vjer 
i kirkjunum hvern aunnudag og fieiprum þar fram 
kenningum, sem vjer höfum lært utan bókar og 
tekizt á hendur að kcnna, eu hötum I hjörtum vor- 
um öldungis gagnstœðar skoðanir. Jeg er sannfœrður 
um, að það er ein hin svívirðilegasta synd, sem til 
er, að stimpla þann prcst, sem einlæglega prjedikar 
náðarlærdóminn um Krist og hann krossfestan, sem 
lygara. 

En vjer vitum allir, að þessi ákæra hefur komið 
upp, af þvl að nokkurt tilefni hefur verið til hennar. 
Það eru æði-mörg dæmi þess, að íslenzkir prestar 



87 

hafa borið þetta hver upp á annan, ekki til að gjöra 
það vitavert i augum neins, heldur til að slá þvi 
föstu, að svona væri það almennt. 

Hjá þessu leitast sumir prestar við að komast með 
þvl að flnna upp nýjar kennin^ar og fara að prje- 
dika þær. Þeir f^Ua ræður sinar með smá-ónotum 
í garð kirkjunnar, i garð rjettrúaðra manna, i garð 
biblíunnar o. s. frv. Og svo fá þeir orð fyrir, að 
vera frjálslyndir prestar, — það sjeu svo írjálslyndis- 
legar rœðurnar þeirra, þeir kalll jafnvel sumt i ritn- 
ingunni hjátrú, hindurvitni og þjóðsögur. 

Það eru þvi miður of margir prestar af íslenzku 
þjóðerni, sem fengið hafa orð á sig fyrir slíkt. Það 
er, held jeg, hið aumasta hrós, sem nokkur maður 
getur fengið. 

Allar slikar prjedikanir leiða i öfuga átt, draga 
trúarlífið niður, vekja vantrú og fyrirlitning fyrir 
höfuðatriðum trúar vorrar, leiða sálirnar burt frá 
Kristi, en eigi til hans. 

Mjer koma til hugar óttaleg orð, sem standa í 
gamalli vísitaziubók eptir hinn fræga danska biskup, 
Pjetur PaHndiuSy og vildi jeg óska, að enginn Ijeti 
sjer bilt við verða, því meiningin er góð. 

»Ego sánguinem illorum de manu tua requiram, 
jeg skal krefjast blóðs alroúga þlns af hendi þjer. 
ÞA veit líka sóknarpresturinn yðar um sinn dóm, ef 
bann vill vita hann, þvi ef hann vanrækir sáiuhjálp 
nokkurs yðar, þá fer hann lengra inn i helvfti en 
þeir, ^em hann hefur vanrækt, en þeir liggja þar 
o^ hrópa tíl hans um alla eilifð og segja: Hvilikur 
sóknarprestur þú hetur verið fyrir oss I Þú hefur 
verið oss djöfull og ekki sóknarprestur. Þú vissir 
meira eða þú hefðir átt að vita meira en vjer f&^ 



88 

tækir, einfaldir bœndur vissum. Þú last ekki neitt 
þú leitaðist ekkert við að kenna oss neitt gott; þú 
hugsaðir einungis um að fylla búkinn og ekki um 
sáluhjálp vora; þú Ijezt oss lifa 1 hór og öörum 
saurlifnaði, þú varaðir oss ekkivið, svo vjer gætum 
lagað oss og bætt«. 

Ahnenningsálitið í kirkju þjóðar vorrar þarf að 
breytast í þessu efni. Enginn söfnuður má líða slíka 
prjedikun. Þeir menn, sem eigi halda fast við trú 
kristindómsins, hafa engan rjett eða heimild til að 
tala frá nokkrura prjedikunarstól eða seðja sii? af 
brauði kirkjunnar. Það eru menn, sem svikið hafa 
hugsjón kirkjunnar og eiga ekki lengur heima í 
henni. 

En sleppum nú þeim. Hugsum heldur um oss 
hina, sem erum að leitast við að prjedika þann sann- 
leika með trúmennsku, sem vjer sjálfir eigum 1 
hjörtum vorum og metum mest af ölhi, sem vjer 
eigum. Skyldi ekki prjedikun vorri einnig vera á- 
fátt i einhverju? 

Vissulega er henni áfátt 1 mörgu. En einkum 
og sjer I lagi í einu. Húu nær ekki nóg til s.im- 
vizkunnar. Hán nær ckki nógu djúpt niður í Ijina 
Biðferðislegu meðvitund vora. Hún rótar eigi nógu 
miklu til í vorum innra manni. Samvizka fólks vors 
þarf að vakna. Ekkert orð fœr vakið hana til gngns 
nema hreint og klArt ^uð-orð. En til þes<5 ud f:iiðs 
orð fái vakið, verður það að prjedikast af vjikandi 
mönnum, svo það gangi frá hjarta til hiarta, ír& 
samvizku til samvizku og veki hinar eilífu hugsjónir 
i mannssálunum. 

Það hnlgur þá afllaust til jarðar, þetta Loka- 
orð, að prestarnir trúl ekkl því, sem þeir prjedika. 



89 

Ræðurnar verða þá vitnisburður um trú pr jedikarans, 
um þann heim, sem hann lifir 1 og fyrir, og eink- 
unnarorð vor allra verða þá þessi: Jeg trúi, þess 
vegna tala jeg! 

En hvað á að prjedika? Siðalœrdóm, segja 
sumir. Inn á hann fást allir til að ganga. Allir 
kannast við siðalærdóm kristindórasins, — eða ef 
það eru ekki allir, þá lang-flestir. 

LAtum oss, íslenzku prestana, svara með því 
að priedika lögmál og evangelium, synd og náð^ 
iðrun og apturhvarf og fyrirgefning 1 Jesú Kristi. 
í þeirri prjedikun felst allur siðalærdómurinn, húu 
nær út yfir hann allan og miklu lengra, — húii 
gefur það, sem enginn siðalærdómur getur geflö — : 
krapt eilífs lífs, kraptinn fyrir þann, semtýndur er, 
að hverfa í guðs miskunnarfaðm. 

Hvað á að prjedika? Framfai aspursmál vorra 
tíma, segja aðrir, — ágreiningsraálin, sem mann- 
kynið er að velta fyrir sier, um þau á að tala frá 
prjedikunarstólnum frá kristilegu sjónarmiði. 

Látum oss einnig svara þeirri kröfu með þvl 
að prjedika Jcsúni Krist oír hanií krossfestan. Hann 
er hið mikla framfaraspursmál og ágreiningsefni 
meðal mannanna. Látum oss prjedika hann blátt 
áfram og fordildarlaust, án allrar speki, en þaniiig, 
að tilheyrendurnir verði varir við, að vjer þekkjum 
etanii o;^ frei.'>tiii?;arnar og baráttuna í sAlum þeirra, 
— þekkjum ncyðin.i í öllum hennar myndum og 
höfum huggunarboö að bera frá mannkynsfrelsaran- 
um til binna sorgbituu og syndugu. 

Evangelium drottins vors Jesú Krists er hið 
œðsta og háleitasta umtalsefni, sem til er. Skyldum 
vjer þá nota þessa stuttu stund á hverjum helgum degi 



90 

til að tala um eitthvað annað, sem 1 samanburði Tið 
það er hjegómi? 

Nei, bræður, látum oss alárei á þann hátt svikja 
hÍDa háu hugsjón kölluuar vorrarl 

VIII. 
Nidurlagsord. 

Eins og yður er icunnugt, hefur allt korn á fs- 
landi fram að þessum síðasta tima verið snúið sund- 
ur i handkvörn. Þjer munið vlst eptir þvl, margrir 
af yður, þegar þjer stóðuð við kvörnina á ungliogs- 
árunum og voruð að mala frammi í einhverju hálf- 
dimrau eldhúshorninu. Það kemur hryllingur í mig, 
þegar jeg hugsa til þess, svo óskaplega þótti mjer 
það leiðinlegt, og var jeg þó ekki opt látinn mala. 

En haíið þjer nokkurn tíma um það hugsað, að 
það eru margir meun um allan heim, sem standa 
allt sitt lif frammi I köldu, hálfdimmu eldhúsborni 
og mala. Frá morgni til kvölds standa þeir þarna 
við kvörnina og mala. 

Það eru mennirnir, sem alls enga hugsjón hafa, — 
ekkert œðra hafa til að lifa fyrir, — engan guð til 
að elska, — ekkert eilíft lif til að búa sig undir, — 
menn, sem vinna allt lifsverk sitt eins og dauðar 
vjelar, þangað til þeir eru búnir að slita sjer út og 
hniga saman. 

Stundum finnst mjer lif þjóðar vorrar vera lík- 
ast því, að hún stæði frammi i eldhúsborni og væri 
að niala. Og stundum finnst mjer allir standa mal- 
andi kring um mig og jeg vera sjálfur farinn að 
mala. Jeg verð þá svo hræddur og angurvær. Jeg 
er ekki eins hræddur við neitt eins og þessa kvörn 
í eldbúshorninu. 



91 

Þess vegDa hjelt jeg nú þennan fyrirlestur, — 
f yrst og fremst fyrir sjálfum mjer, en þar nœst Uka 
fyrir yður. 

Jeg vona að ekki verði tekið tillit til þess, að 
það er aumasti þjónninn, sem befur talað, heldur til 
þess, að hann hefur talað knúður af kærleika til 
þess þjóðlífs, sem hann sjálfur heyrir til, og tíl þeirr- 
^r stöðu, sem drottni hefur þóknazt að setja hann í. 

Mig hefur langað til að sýna, hvað af oss er 
beimtað, — kröfuna himnesku og háleitu, sem lár 
varður kirkjunnar hefur gegn oss öllum, íslenzkum 
prestum, nú á yflrstandandi tið. 

Þeir, sem sizt af öUum mœttu standa við kvörn- 
ina, eru prestarnir, Þeirra hlutverk er að rlfa 
mannssálirnar frá kvörnínni, — rifa sál þjóðarvorr- 
•ar frá kvörninni — og leiða hana fram fyrir skap- 
^ra sinn. 

Látum oss þá hafa það hugfast. Látum islenzku 
prestastjettina, austan hafs og vestan, skilja það, 
að hún á að vera verkfæri i drottins bendi til að 
gefa þjóð vorri trúarinnar og kristindómsins frels- 
andi bugsjónir. Það er ekkert miuna en þetta, sem 
henni er trúað fyrir. Ef hún gjörir það ekki, gjöra 
^ngir það af mönnunum til. 

Það á að vera likneskja ein, Ijómandi fögur, i 
listasafninu i Paris. Höfundur hennar var gamall 
Tnaður, blásnauður, eins og listamennirnir opt eru. 
Hann hafði unnið og sveitzt blóðinu, þangað til honum 
bafði tekizt að móta hugmyndina, sem bann bafði i 
bjarta sinu, i leirinn. Og þarna stóð nú myndin 
loksins, eins flillkomin og honum var unnt að gjöra 
bana. Og glaður gekk gamli maðurinn til bvildar. 
£q um nóttina kom frost og nepjaa lagðist yfír 



borgina. Ganili maðurinn vaknaði, tók riimfötin^ 
þau fáu sem hann hafði, og vafði utan um likneskj- 
una, því að ef leirinn, sem var blautur og fuUur af 
vatni, hefði fl-osið, var myndin hans eyðilögð. Um 
tnorguninn fannst hann frosinn til dauðs. En lík- 
neskjan lifði^ 

Ef vjer eigura einhverja fagra og göfuga hug- 
sjón, sem vjer elskum, og ef vjer skyldum vera 
hræddir við næturfrost, — í guðs bænum látum oss 
þá breiða aleigu vora yfir hana, svo hún fái að lifa. 
Því það er fyrir rainnstu, þótt vjer verðum stirðir 
að raorgni, ef hugsjónin lifir, -- ef vjer höfum gefið 
henni líf raeð dauða vorura og látið hana verða 
mörgum til frelsis. 



Svo hætti jeg. En hjarta raitt er fullt, — fullt 
af gráti. • Mjer finnst sera svo að segja hvert ein- 
asta orð í fyrirlestri þessura rísa upp með ákæru 
gegn sjálfum mjer. Jeg flnn nú til þess betur en 
jog hefl nokkru sinni gjört á ævi minni, hve illa jeg 
hefl staðið við hugsjónir lifa raíns, — hve langt, 
afar-Iangt, líf raitt er tri\ því, sem það á að vera 
og jeg þrái að láta það vera. Jeg finn, hvernig jeg 
ligg í sorpinu, þó jeg hoifi til hirains. 

Guð, vertu rajer syndugum liknsamur i Jesii 
nafni ! 



1) Þessa ^ögu befi jeg eptir Drummond. 



Hvers vegna 
eru svo margir vantrúaðir? 

Fyrirlestur 

eptir X. Steingrím Thorláksson. 



Af hverju kemr það, að svo margir eru van- 
trúaðir? Vitanlega mætti lika spyrja: Af hverju 
kemr vantrúin? Það er styttri spurning, að því 
leyti betri en sii, sem jeg hefi valið. En orsökin til 
þess, að jeg hefi ekki valið hina styttri spurningu, 
er sú, að jeg var hræddr um, að hún myndi freista 
mín til þess að gefa svarinu það snið, er síðr myndi 
eiga við, gerði svarið miðr »praktiskt«, ekki nógu 
handsamanlegt. Mjer hefir einmitt verið borið það 
A brýn, að jeg ritaði of óhandsamanlega, að það 
væri ekki nógu Ijett að ná 1 það, sem jeg segði. Það 
vœri þess vegna ekki »fyrir fólkið«. Menn skildu 
mlg ekki, en misskildu mig. En þá liggr nærri að 
segja, að betr væri þagað, nema jeg taki mjer fram. 

Mjer finnst jeg hafi eitthvað að segja, sem þurfi 
að segjast. Sjálfsagt hlýtr mjer þá að vera annt 
um að segja það svo, að jeg verði skilinn. Og ekki 
laiigar mig slzt til þess, að »fólkið« skilji mig. En 



94 

þótt tílgangrinn sje góðr, er ekki meö því allt fcDg- 
ið; því opt tekst iUa þeira, er œtlar vel. 

Þegar jeg nii legg frara spurninguna: hvers 
vegna eru svo margir vantrúaðir? geng jeg að þvl 
visu, að raargir sjeu vantrúaðir og að ekki sje ástæða 
til að leiða rök að því, að svo sje; enda bjgg je^ 
engura muni detta i hug að efast um það. 

En viðvikjandi hinu, hvernig áþessu standi, að 
svo margir eru vantrúaðir, mun álit manna og dón9- 
ar yfirleitt dreifast nokkuð töluvert. 

Þótt ekki œttl það í rauninni að vera nauðsyn- 
legt, vil jeg sarat taka það fyrst og fremst fram, að 
enginn verðr vantrúaðr fyrireintóma tilviljun. Það 
lig^ja orsakir til vantrúarinnar eins og til alis. Það 
er eitthvað það til, sem hefir gert eða gerir hvern 
mann vantrúaðan. Hvað er það? 

Já, en er nauðsynlegt að vita það? Er nauð- 
synlegt að grennslast eptir því, að gera sjer grein 
fyrir þvl, af hverju vantrúin korai? Er ekki bezt 
að láta vantrúarraennina eiga sig? Hvers vegna 
vera að gera sjer alla þessa rellu út af þeim? 

Nútíðarraönnunura nœgir ekki að vita, að eitt- 
hvað er svo og svo. Þeir vilja vita, hvers vegna 
það er svo, vilja koraast fyrir um orsökina, vilja 
sTcilja hlutinn. Læknar þurfa að skilja sjúkdómana, 
þekkja þá og vita um orsakir þeirra. Skilningr á 
þjóðlífs og mannlífs meinunum er nauðsynlegr, þekk- 
ing á orsökura þeirra er nauðsynleg, ekki að eius 
einstökum mönnura, heldr öllura, ef unnt er; þvi 
enginn varast víti, sem hann ekki veit um. Aptr 
á móti má búast við hinu, að hann varist þau, sem 
hann veit um. 



95 

Vantrúin er ekki að eins mannUfsmein, ekki 
að eins mein einstaklings-lífsins, heldr er hún orðín 
að þjóðlífsmeini hjá oss. Vitanlega líta ekki allir þess- 
um augum á vantrúna. Vantrúarmennirnir t. d. álíta 
hana allt annað en mein. Hán er raiklu fremr 1 
augum þeirra andlegt heilbrigðisástand. En hvernig 
svo sem á hana er litið, er nauðsyniegt að skilja 
hana. Trúaðir menn sjá það glöggvast, hve nauðsyn- 
legt það er, ekki að eins vaatrúaðra manna vegna^ 
og þjóðlífsins vegna, heldr einnig sjálfra þeirra vegna. 
Enginn er svo sterkr á svellinu, að honum sje ekki 
hætt við að detta. 

Jeg þykist vita, að Sestir muni hafa hugsað 
eithvað um spurninguna: hvers vegna eru sva 
margir vantrúaðir? En jeg þykist líka vita, aJ^ 
svörin mundu ekki verða eins hjá öllum. Og mis- 
jafnt mun mönnum þykja að svara spurningunni. 

Sumum mun finnast svarið óbrotið og einfalt; 
því ástæðurnar liggi svo beint við og sieu svo Ijós- 
ar. Vantrúin sje hið eðlilega. Hún sje merki and- 
legrar heilbrigði. Þeir, sem lengst sjeu komnir áleið- 
is i vantrúaráttina, sjeu allra heilbrigðustu menn- 
irnir. Já, þessum augum líta óneitanlega sumir á 
málið. Mjer kemr nú ekki til hugar að neita þvl^ 
að vantrúin sje eðlileg. Mun jeg líka leitast við að 
sýna ft-am á, að hún sje það. En jeg vil þegar 
geta þess, að jeg álit hana eðlilega ísama skilningi 
og segja má t. d. um kolbrand i sári, að hann sje 
eðlilegr. 

Aptr mun ððrum finnast svarið líggía ekki sva 
beint við. Eðlileg þykir þeim vantrúin alls ekki. 
Enda geta þeir alls ekki skilið neitt i því, aö nokkr- 
um skynsömum manni skuli vera unnt að vitfirrast 



DG 

8V0, að verða vantráarmaðr. Slzt af öUu getr þeim 
þó komið nokkuð þvílíkt til hugar. Jeg hefi heyrt 
fólk fárast um það eins og væru það einhver býsn, 
að t. d. eins skynsarar maðr og hann Jón skuli vera 
vantrúarmaðr. Ef aliir heimskingjarnir væru van- 
trúarmenn, væri hægt að skilja það, en hitt — ! 

Áðr en jeg nii svara upp á spurninguna, er 
nauösynlegt, finnst mjer, að gerð sje grein fyrír, 
hvað meint er með vantrú. Það hefir sera sje úr 
Tantrúaráttinni iðulega verið gerð tilraun til þess 
að koma ruglingi á hugmyndina. Sumum vantrúar- 
mönnunum finnst þeir hafi fulla heimild til þess að 
kallast trúaðir, ef þeir á annað borð hafa trú á 
nokkuð, ekki sízt ef þA þetta noJckuð skyldi vera 
einhver æðri vera, sem annaðhvort hefir haft ein- 
hvern tíma einhver afskipti af tilverunni eða er nú 
eitthvað við hana riðin. Þannig sást nýlega einn 
þeirra í einu blaðinu á íslandi vera að bisast við 
að troða sjer inn 1 hóp trúaðra manna með aðstoð 
TohtoiSj ritsnillingsins rússneska. Ef Tolstoi teldi 
hann trúaðan, þá hlyti hann að vera trúaðr. 
Svo .virtist hann hugsa, maðrinn. Trú kristinna 
manna 'kallar hann svo JcirJcjutrú] enda er hún eðli- 
lega í augum hans ekki rjetthærri en hver önnur trú. 

Við öðru má ekki búast Þeir sem óheilir eru, 
látast ævinlega vera eitthvað annað en þeir í raun- 
inni eru. Llka þarf enga sjerstaka snilld til þess 
að setja nafn trúarinnar utan á sig eins og einhvern 
merkisskjöld og benda svo á skjöldinn sem fullnað- 
arsönnun fyrir þvf, að inni fyrir sje trú. En þegar 
inn fyrir kemr, undir fötin, kemr brátt í Ijós, að 
trúin var ekkert nema merkisskjöldr. 



97 

Það er sagt; að sumstaðary þarsem vínsölubann 
sje, leiki sumir það, að stofna ^leigubiblíótekc. Þar 
standa á hillunum ágætisbækr í logagyltu bandi 
og nöfn bókanna með stórum stöfum á kjölnum. 
Jafnvel biblían sjest meðal bókanna á »leigubiblió< 
tekinu<. Eigendrnir hugsa sem sje: skeð getr, að 
sumir af skiptavinum minum vilji vera í logagyltri 
triiarkápu og þá kœmi þeim vel að hafa biblíuoa. — 
En, hvað eru svo ^bækrnarc? — Kápur utan ura 
brennivínsflöskur. 

Likt er á komið með svona löguðum »leigu- 
bibllóteks-bókumc og sumum mönnum, er trúaðir 
vilja heita. Trúin er kápa, ekkert nema kápa, mis- 
jafnlega »fln< eða i^stylish*^ eptir þvi sem á stendr 
inni fyrir hjá þeim, sem í kápunni er. En svo, þeg- 
ar kápan opnast og >inniha]dið< kemr í Ijós, hvað 
er það þá? Vantrú, ekkert nema vantrú. 

Þegar um trúaða menn er að ræða, er Ijóst, að 
ekki verðr átt við menn, sem trúna hafa að eins 
fyrir merkisskjöld eða sem kápu utan um vantrii 
sina. Trúin er ekki á manninum, heldr er hún i 
honum. Mjer dettr ekki i hug að segja, að - trúin 
komi ekki mannsins ytra lifl við. Undr fjarri því. 
£t nokkur segðist eiga trúna i hjarta sinu, en hún 
kæmi hans ytra lifl ekkert við, sýndi hann berlega 
með því, að trúin væri að eins á vörunum á honum, 
eins fyrir það, þótt hann segðist eiga hana í hjart- 
anu. Trúin er lify nýtt lif^ guðs lif l hjarta trúaðs 
manns. En hlýtr ekki liflð að gera vart við sig? 
Er ekki talað um lífsmörk? Hljóta ekki lifsmörkin 
að sjást, á einhvern hátt að koma i Ijós? Þess 
vegna, þegar sagt er að trúin sje líf í hjartanu, er 

Aldamót VI. 7 



um leið greinilega gefið til kynna, að ekki verðr 
unnt að tala um trú i hjartanu, sem sje laus vid öll 
áhrif á Ilferni mannsins. En trúin 1 kristilegri merk- 
ingu orðsÍDS er í þvi fólgin, að iðrandi mannssálin 
byggir traust sitt á guðlegri náð og von um eilífa 
sálarheill sína á Jesú Kristi sem frelsara slnum og 
endrlausnara. Jesús Kristr er eign trúaðrar sálar, 
hann er henni sameinaðr og lifír i henni með lífs- 
afli endrlausnarnáðar sinnar. Þegar um kristna 
trú er að rœða, — og •við aðra trú er ekki átt hjer — 
þá er að rœða um samlíf iðrandi sálar við Guð í og 
fyrir lausnarann Jesúm Krist. Trúaðr maðr í kristí- 
legum skilningi er þá sá, sem lifir þessu lifi, þessu 
nýja guðlega lífi — eilifu lifi^ sem það líka kallast, 
af því það er samlif við Guð og Guðs eigið líf. 

Vantrúin verðr þá — skoðuð frá sjónarmiði lifs- 
samfjelagsins, — Ilf þeirrar sálar, sem lifir fráskilin 
Guði, annað hvort af þvl hún sjálf hefir ekki viljað 
veita lífinu 1 Guði viðtöku, ekki vUjað lifa samlifi 
við Guð, eða, eptir að hafa eignazt það, hefir skilið 
sig við Guð, hætt að lifa lifinu i honum. Þess vegna 
er vantrúin ekki lif, heldr dauði. Þeir, sem tala 
um, aötrúin sjeein skoðun og vantrúin önnurskoð- 
un, hjer sje að eins um mismunandi skoðanir að 
ræða, missa sjónar á aðal-atridinu, á aðal-mismun- 
inum ; því hjer er mismunrinn á lífinu, sem lifað er, 
hinn aðallegi mismunr. Trúaðr maðr lifir allt öðru 
lífi en hinn vantrúaði maðr. Það er hlutrinn, 

Vantrúaðr maðr er þá hver kristlaus maðr, hver 
sá, sem lifir án Krists, og þess vegna án Guðs, 
hverju og hvað mörgu og miklu sem hann að öðru 
leyti kann að trúa. Hann hefir ekki lifið, Guðs liflð, 
eilifa lifið i hjartanu, af þvi hann á ekki Jesúm Erist, 



99 

er ekki í samQelagi við baÐQ, heldr heíir hafnað 
honum, slegið hendinni við gjöfinni stóru, sem góðr 
Guð hefir rjett að honum, gerzt drottni andvígr og 
þrjózkazt við náðarköllun haiis. Vantrúaðr maðr er 
guðlaus maðr, ekki af þvi, að hann endilega þurfi 
að vera »óguðlegr« maðr eða »slœmr« maðr, eins 
og þau orð almennt eru skilin, heldr vegna þess hann 
lifir ekki lií sitt 1 Guði, enda er honum það ekki 
unnt, meðan hann vantar hið nauðsynlega skilyrði 
fyrir því að geta það : hina lifandi trú á Jesúm Krist. 
Vantrúaðr maðr liíir eðlilega lífi vantrúarinnar. Það 
er nú hans lif. Hann getr ekki annað. Eða með 
öðrum orðum: hann hlýtr að vera t.auðr, guðlaus, 
af því hann er kristlaus, þótt hann að mörgu leyti 
sje hinn heiðarlegasti maðr. Þetta eru forlög hans 
og hljóta að vera forlög hans, meðan lifsskilyrði hans 
ekki breytast. Hann kemst ekki hjá þeim forlögum 
að vera dauðr eða vera guðlaus, að lifa og deyja 
guðlaus og i eilifðinni að vera guðlaus, nema lifs- 
skilyrði bans hjer breytist og verði þannig, að þau 
skapi honum eins eðlilega| forlög eilifs lifs. Breytt 
lífsskilyrði breyta forlögum* mannsins. Ef maðrinn 
vill, að f oriögin hans breytist, verða lífsskilyrðin hans 
að breytaat. 

Eins og menn mun reka minni til, sýndi sira 
Jón Bjarnason áþreifanlega fram á þetta í fyrirlestr- 
inum sinum þeim i fyrra »um forlögc 

Jeg ætla að minna á bók eina, sem út kom 
fyrir ekki löngu siðan, bók, sem fiestum mun vera 
orðin kunnug að einhveiju leyti, Hún er ávöxtr, 
sem vaxið hefir á nútiðar-kirkjutrjenu islenzka. Þa& 
eru prjedikanimar eptir hann sira Pál heitinn Sig- 
urðsson. Að visu finnst sumum það dæmaíá ósvinna, 

7* 



100 

að nokkur skuli vera svo djarfr að kalla bókina van- 
trúapostiUu, sjerstaklega vegna þess, að hún á að 
lýsa svo sterkri trú hjá hötundinum á sigr hins góda 
og vegna þess llka, að höfundrinn talar svo satt og 
vel um raarga hluti. Mjer kemr nú ekki til hugar 
að neita þvi, að mikið sje bægt að græða á því að 
lesa bókina. En það segir engan skapaðan hlut 
um kristlegt trúargildi bókarinnar; því vitanlega eru 
til margar bækr góðar eptir hreina og beina heiðingja, 
Jcdpulausa heiðingja, bækr, sem mikil uppbygging 
er að að lesa. En 1 þessari bók talar maðr, prest- 
skrýddr úr kristnum prjedikunarstól, maðr, sem 
vígzt heíir og skrýðzt, til þess að flytja mönnum 
fagnaðarerindi kristindómsins, til þess að vitna um 
Jesúm Krist, hinn krossfesta og upprisna endrlausn- 
ara mannanna: að maðrinn öðlist fyrir hann fyrir- 
gefning synda sinna, eilíft líf og eilíta sælu, og enn 
fremr að hann, lifandi i hjarta trúaðs manns, sje hið 
bezta og sterkasta menningar- og framfara-afi, afþvi 
að hann einn megnar i sannieika að manna mann- 
inn, að koma honum til þess að lifa þvi lifi, sem 
manninum samir að lifa. En er vitnað um Jesúm 
Krist i bókiuni? Er vitnað um hann sem guðdóm- 
lega og dýrðlega mannkynsfrelsarann? Nei! í þeim 
skilningi er þagað um Jesúm Krist. Hún er aug- 
sýnilega Kristlausj bókin, þess vegna vantrúar- 
postiUa. 

Mun nokkur vinr íslands láta sjer detta i hug 
að gefa meðmæli sín þeim fulltrúa íslands, sem 
sviki landið í tryggðum, gæfi ekki að eins samþykki 
sitt til þess, heldr ynni sjálfr að þvi, að íslands 
lögheimilaðr rjettr yrði borinn fyrir borð og sann- 
gjamar kröfur þess virtar að vettugi? Jeg held 



101 

ekki. Miklu fi'emr er jeg viss um, að ekki að eins 
landráðamaðrÍDn sjálfr, heldr einnig bver sá, er 
mœlti honum bót, yrði f augum allra sannra íslands 
vina stiraplaðr sem fslands óvinr. En fulltrúar Jesú 
Krists, erindsrekarnir hans, vígðir til þjónustu hans, 
mennirnir, sem eiga að boða orðið um hann og 
gera vegsamlegt hans dýrðlega nafn á meðal mann- 
anna, snúist þeirí nafni kirkjunnar öndverðir gegn 
lávarði hennar og beri fyrir borð rjett hans gagn- 
vart mönnunum, — þeim á ekki að eins að leyfast 
það, heldr á það að álítast lofsvert af þeim. Það á 
einmitt að vera þeim meðmælingarbrjef. Ogef nokkur 
mælir með þeim, er sjálfsagt að kalla hann að minnsta 
kosti frjálslyndan mann. Og vilji hann heita Krists 
vinr, þá á ekkert að vera því til fyrirstöðu. Ea 
hinir, sem afhjúpa hjúpuðu mennina, klœða þá úr 
hempunni, þeir heita — landráðamenn. Svona rugl- 
aðir geta menn orðið. 

Hvers vegna eru þá svo margir vantrúaðir? Meðal 
annars þess vegna, að í Islenzku kirkjunni hafa ver-. 
ið undanfarandi og eru enn erindsrekar Krists, sem 
hneykslunum hafa valdið bæði frá prjedikunarstól 
og utan kirkju. Er nokkur von til þess, að krist- 
lausar prjedikanir skapi kristna trú í hjörtunum? 
Það mætti eins vel eiga von á, að draga mætti vatn 
úr þurrum brunni. Kristlausar prjedikanir leiða eðli- 
lega burt frá Jesii Kristi og þá burt frá Guði. Með 
öðrum orðum: þœr gera menn vantrúaða, þótt þær 
að öðru leyti geti gert menn trúaða á niargt og 
mikið. Á þennan hátt hneyksla þær, leiða, þær manns- 
sálirnar afvega, burt frá Kristi. 

Hín umgetna bók er, mjer liggr við að segja, 
áþreifanleg sönnun fyrir því, að jeg tala ekki út 1 



102 

Wáinn. Og svo þegar þar við bœtast meðmælín, 
sem hún heflr fengið bjá ýmsum prestum kirkjunn- 
ar á íslandi. Já, nú nýlega sjest i einu númeri 
blaðsins »Verði ljós«S að sóknarprestinum á Siglu- 
flrði og fleiri prestum þar nyrðra gremst það, að 
bókin skuli hafa orðið fyrir mótmœlum. Augsýni- 
lega hafa þeir fagnað henni. Hvers vegna? Hvern- 
ig stendr á því, að lúterskir prestar skuli fagna prje- 
dikunum, sem prjedika Jesúm Krist út úr hjörtun- 
ura? Mjer er það með öUu óskiljanlegt, ef það er 
ekki vegna þess, að þeir 1 prjedikunum síra Páls 
heitins fínni vantrú sinni stuðning og sjeu sjálfir, 
þessir þjónar Krists, að prjedika söfnuði hans út úr 
þegnhlýðni við herra sinn. 

Je^ held þá, að það sje ekki svartsýnileg skoð- 
un, þótt jeg sje hræddr um, að þeir því miðr sjeu 
ekki svo fáir, Islenzku prestarnir, sem prjedika Jes- 
úm Krist út úr hjörtunum, í stað þess að prjedika 
hann inn i þau; því þegar um það er að ræða, 
annaðhvort að prjedika Jesúm Krist út úr hjörtun- 
um eða inn í þau, þá koma ekki að eins stólprje- 
dikanirnar til greina. Að visu álíta ekki svo fáir 
þann prest góðan prest, sem snjall er í stólnum, 
^tekst vel« þar, þótt utaukirkju-prjedikun hans sje 
öll á móti stólprjedikuninni og drepi hvert trúarfrœ- 
kornið, sem hann með henni heflr sáð i hjörtusafn- 
aðarins. En til skamras tima að minnsta kosti hafa 
þeir prestar verið þjónandi í Islenzku kirkjunni, sem 
með utankirkju-prjedikun sinni hafa gert marga van- 
trúaða. Má vel vera, að stólprjedikan þeirra hafi 
verið lútersk, orþodox, að þeir hafl kennt rjett eptir 



1) Sjá 5. blad, bls. 79. 



103 

bókstafnum. En hvað gagnar það þó^ þegar utan- 
kirkjuprjedikunin er þvert á móti, er ólútersk, ókristí- 
leg, hneykslanleg? Eða hvað gagnar að byggja, 
þegar önnur höndiu rlfr niðr það, sem hin byggir 
upp? Hvað gagnar að sá, þegar undir eins er riflð 
upp aptr það, sem sáð var. En það gera prestar 
þeir, sem með utankirkju-prjedikun sinni, með lif- 
erninu sínu, segja mönnum hreint og beint, að þeir 
trúi ekki sjálfir orðinu, sem þeir flytja af stólnum, 
en verði að prjedika eins og þeir gera aö eins brauðs- 
ins vegna. 

Það er sagt, að börnin taki eptir þvi, þegar 
áminningar foreldranna eru algjörlega gagnstæðar 
breytni foreldranna sjálfra, þegar t. d. foreldrin 
banna börnunum að tala Ijótt, en við hafa svo sjálf 
Ijótan munnsöfnuð. Hvort munu þá hinir fullorðnu 
vera eptirtektalausari en börnin og ekki sjá það, 
þegar prestrinn með breytni sinni í líflnu kemr al- 
gerlega i mótsögn við sjálfan sig á stólnum, flnna 
ekki til hinnar skerandi ósamhljóðunar milli kenn- 
ingar prestsins og lífernis hans? Eins og t. d. ef 
prestrinn minnir á orðið : >drekkið yðr ekki drukkna 
af vini, heldr fyllizt andagipt«, eða þetta: »íram- 
gangið ekki eptir holdinu, heldr eptir andanum«, 
eða þetta: »verið heilagir í öllu yðar dagfari«, en 
8V0 í vikunni á eptir liflr algjörlega í holdsins þjón- 
ustu. Mun ekki verða tekið eptir sliku? 

Vitanlega hlýtr annað eins að hafa sin eptir- 
köst. Menn draga þá ályktun, að prestrinn meini 
ekkert með þvi, sem hann segir, hann trúi ekki á 
það sjálfr, hann verði að tala svoua, af þvi hann nú 
eínu sinni sitji i »brauðinu«. Önnur alvara en 
»brauðs«-alvaran sje ekki í prjedikuninni. Og svo 



104 

er auðvitað »strikað yflr stóru orðinc. Jeg man 
eptir svarinu, sem jeg fjekk einu sinni, er jeg mmntí 
drykkjumann einn á döm Guðs orðs yfír drykkju- 
skapnum: »Það er nú eitt af biblfunnar stóryrðumN 
sagði hann, og þóttíst svo vera búinn með það. Sú 
ályktun er þá dregin líka, að þegar prestrinn er 
svona »dæmalaust góðrpre8tr«: talarsvovelí stóla- 
um, en er annað eins veraldarinnar barn utan kirkju, 
þá sje kristindömrinn eiginlega f þessu íólginn, að 
talað 8je Jcristilega og vel, en svo lifað veraldarinn- 
ar Ufí. 

Jeg veit, að það er fjöldi manna, sem dregr 
svona lagaða ályktun. En svo er hún aptr milli- 
liðrinn til setningar þeirrar og Iffsreglu, að á saraa 
standi, hvað sje kennt og hverju trúað 3je, ef breytni 
mannsins sje að eins góð, töluvert almenn setning, 
þótt óbugsuð sje, setnins: þeirra manna, sem siðferði- 
lega rista grunnf, en hafa þó að yfirborðinu til lært 
að meta góða breytni. 

Hvers vegna eru svo margir vantrúaðir? Jeg 
hefl þá bent á eina orsökina, sem mjer flnnst iiggja 
svo beintvið, aöjeg hygí? fáirverði til þess að neita 
henni. En nú er heill hópr af prestum, sem þetta 
á hreint ekki við. í þeim skilningi, sem hjer hefir 
veriö tekinn fram, geta þnir þá ekki verið or.sök í 
vantrúnni. Ekki í þeim skilningi, segi jeg. Eu þeir 
eru það máske i öðrum skilningi? Já, því miðr. 

Hugsanlegt er, að einhver kynni að segja: nú 
ertu ranglátr við prestana. Jeg vil svara því: mig 
langar ekki til þess að vera ranglátr við nokkurn 
mann. En jeg held að bezt sje fyrir oss presta, að 
vjer sjeum strangari við sjálfa oss en við nokkra 
aðra. 



105 

Jeg er ekki einn unni að setja vaQtrúarástandi& 
1 samband við prestana. Frelsarinn gerir það. Það 
er sagt um frelsarann, að hann hafí komizt við^ 
þegar hann sá mannQöldann, sem til hans streymdi 
einu sinni; því hann var eins og hjörð án hirðis« 
Eða gefr ekki að skilja, að ástand hjarðarinnar fer 
eptir þvi, hvernig hirðarnir eru, sem um hana eiga 
að sjá? Eru ekki allir sammála um það, að illa 
hirl hjörð sýni, að hirðirinn hennar hafi ekki verið 
góðr? Ef við sjáum Ijót börn, óhlýðin og illa siðuð, 
segjum við þá ekki, að þau hafl verið vanhirt af 
foreldrunum? Er rangt að draga þá ályktun? Að 
vísu heyrast foreldrar opt fáraat yfir því, hve óhlýðin 
börnÍQ sjeu og œskulýðrinn Ijettúðugr nú á dögum. 
Já, þeir segja, að það sje alveg grátlegt að vita til 
þess. Það hafi þó verið öðru visi í þeirra ungdæmi. 
AUt að einu eins og börnin 1 sjálfu sjer sjeu verri 
nú en áðr. Nei, börnin eru ekki verri. Það eru 
foreldrarniry sem eru verri. Væru foreldrarnir betri 
foreldrar, þá væru börnin betri börn. 

Ef nú ástand íslenzku kirkjunnar er slæmt, ef 
vantrúin, fráhvarf hjartnanna frá hinum lifanda guði^ 
er eitt hinna skiru einkenna andlegu hjarðarinnar 
Islenzku, er þi\ ranírt að segja: Það sýnir, að hirð- 
ingin heflr verið sla'in? En ef hirðingin hefir verið 
slæm, er það þá ekki vegna þess, að hirðarnir hafa 
verið ótrúir hiiöar? Ekki fæ ieg sjeð betr. Hjörðin 
sýnir hirðinn. Því verðr ekki neitað. Eins og hirð- 
arnir eru, eins verðr hjörðin. Þegar ísrael átti 
góða hirða, leið honum vel; en illa leið þjóðinni„ 
þegar hirðarnir voru slæmir, hugsuðu að eins um a& 
lifa á hjörðinní, voru eins og hundar, sem ekki kunnu 
að gelta, þ. e. þögðu, þegar hætta var á ferðum, en sögðu 



106 

ekki frá. Opt he&r mjer fundizt þetta spámannlega 
orð, sem svo illa lœtr 1 eyrum, mætti heimfæra upp 
á margan hirðinn hjá oss íslendingum. Þagað er, 
þótt hœtturnar vofi yflr mannssálunum, þótt gljúfrin 
sjeu. rjett fram undan i þokunni, hamrarnir svartir, 
sem mennirnir geti steypzt íram aí óðar en varir; 
^ða, ef nokkuð er sagt, þá er það þetta: »ekkert 
er að óttast, börnin góð. Friðr! Friðr! Guð er svo 
góðr og svo meinlausc. En jeg veit lika, að þetta 
orð eiga allir hirðar að taka heim til sin sjer til 
sjálfs-próíunar, auðmýktar og uppvakningar. 

Eins og foreldrar, sem vanhirða börnin sín, 
gleyma að kenna sjálfum sjer um, þegar þeim gremst 
það, hve óhlýðin börnin eru og iUa örtuð, eins er 
jeg hrœddr um, að andlegu hirðarnir íslenzku gleymi 
að kenna sjálfum sjer um vantrúarástandið i islenzku 
kirkjunni; en ekki avo fáir telja sjer trú um, að það 
fije tíðarandinn og Ijettúðin yflrleitt og vantrúar- 
straumarnir utan að, sem einum sje um vantrúna 
Islenzku að kenna, eða að vantrúin heyri eiginlega 
með timanum. Sjálfsagt heyrist nú svipuð umkvörtun 
alstaðar, hvar sem um vantrú er verið að ræða; 
Bvo hún er ekki aö eins íslenzk. En hún er líka 
Islenzk. 

Einn vantrúar-prestrinn á islandi, sem vitanlega 
heflr sáð til vantrúarinnar þar trúiega og hlúð að 
henni, veit svo lítið um verkið sitt, sem hann undan- 
farandi hefir verið að vinna, að hann 1 brjefl til eins 
vinar síns hjer fyrir vestan lýsir íurðu sinni og 
hryggð yflr þvl, hve dæraalaust vantrúin sje farin 
að magnast. 

Fyrir nokkrum árum síðan hóf einn Islenzkr 
prestr siðbót i islenzku kirkjunni. Sjálfsagt sá haDOy 



107 

að margt var að. En það virtist eÍDs og houum 
iyndist aðalorsökin meinanna lægi í hempuburði 
presta og ýrasum serimóníum 1 kirkjunni. Svo var 
það prófastr einn, sem ætlaði sjer að koma á kirkju- 
legum umbótum og kirkjulegri lifshreyíing á stað í 
prófastsdæmi sinu; því hann fann til þess, að eitt- 
hvað þurfti að gera. Og svo skrifar hann nokkurs 
konar hirðisbrjef til prestanna í prófastsdæminu, og 
gengr meginið at brjefinu út á,. að áminna prestana 
um, að láta ekki sóknarbörnin sin koma með hunda 
til kirkjunnar. Aumingja-hundarnir voru vist orsök 
til trúardoðans í söfnuðunum. — Þá var það ekki 
alls fyrir löngu, að prestr einn vor á meðal talaði 
mikið um eitt, sem nauðsynlega þyrfti að lagast, 
•eins og öll andleg lifsvon islenzku kirkjunnar væri 
undir því einu komin. Allir íslenzku prestarnir áttu 
að fara að prjedika blaðalaust. Ef þeir að eins 
vendu sig á það, myndi um leið nýtt líí streyma 
inn i kirkjuna. Mikill dæmalaus barnaskapr! Eins 
OK hið ytra sje í nokkrum hlut aðal-atriðið. 

Nei, það er annað^ sem að er. Það er annað, 
sem er orsök vantrúarmeinsins hjá oss, þess, að svo 
margra hjörtu hafa fráhverfzt Guði. Andlegi lúðr- 
inn < islenzJcu JcirJcjunni gefr svo óskirt Jiljóð frá sjer 
hjd þeimy sem bldsa eiga i Jiann. Sionsverðir kalla 
€kki svo, að Síons innbyggjendur sKiIji, að það er 
röddin drottins, sem talar til þeirra. Hvorki lögmál 
nje evangelium fær að njóta sín. Úr hvorutveggja 
<er dregið. Ðregið er úr hinni háu kröfu hins hei- 
laga lögmáls Guðs til mannsins, úr hinum stranga 
dómi heilags og vandláts Guðs yfir allri synd. Synd 
má ekki kalla synd. Mennirnir mega ekki rumsk- 
ast Það má ekki tala þannig, að nokkrum misliki, 



108 

heldr verðr að hafa alla góða. Það verðr að prje- 
dika kærleikann eða »hugga fólkið«, eins og komizt 
er að orði. En ef maðrinn lærir ekki að þekkja 
hinn háa, heilaga og vandláta Guð með þvf, a^ 
standa augliti til auglitis við hann í samvizku sinni, 
þá lærir hann heldr ekki að þekkja 6uð í kærleiks- 
dýrð hans. Þegar úr lögmálinu er dregið og þaft 
gert kraptlaust, verðr evangelíið vœmið. 

»SæIir eru andlega volaðir; sælir eru sorgbitnir; 
sælir eru þeir, sem hungrar og þyrstir eptir rjett- 
læti«, segir frelsarinn. En verðr nokkur var vi^ 
hina andlegu fátækt sína eða sorgbitinn vegna syndar 
sinnar og sektar, verðr löngunin eptir rjettlæti, sem 
hann íinnr sig skorta, svo áköf, að likja megi ví5 
þorsta og hun^r, ef lögmálið heflr ekki látið hann 
finna til fátæktar hans, syndar og sektar og alla 
ranglætis? Evangelíið getr ekki gert annan rikan 
en þann, sem án þess er fátækr og algerlega ráð- 
þrota. Það huggar ekki annan en þann, sem i sann> 
leika er sorgbitinn. Eða til hvers er að tala hugg- 
unarorð til þess manns, sem ekki er þörf á neinni 
huggun? Evangellið veitir heldr ekki rjettlœti nein- 
um manni, sem ekki finnr að honum er þörf á því^ 
eða: það seðr engan á rjettlætí, sem sjálfr er saddr 
á eigin rjettlæti sínu. Þannig dregr sá úr áhrifum 
fagnaðarboðskapsins, sem dregr lir lögmálinu. 

Jeg hefi það fyrir satt, að úr hvorutveggju sje 
dregið, að hvorugt nái rjetti sínum í prjedikuninnl 
íslenzku. Trúin á guðsorð er biluð og prjedikun 
guðsorðs er biluð. Þess vegna er kristindómr evo 
margra bilaðr, svo daufr og dapr, svo saltlítiU og 
sóllítill. Og þess vegna eru svo margir vantrúaðir*. 
£ða mun ekki bilaðr kristindómr, ávöxtr bilaða 



( 



109 

kristindóms-yitnisburðar eðlilega leiða það af sjer, 
-að menn verða veikari fyrir og losna fljótar trúar- 
lega, þegar þeír verða fyrir vantrúar-áhrifum utan 
að? Þegar einhver sýki er komin í líkama manns- 
ins, verðr hann veikari fyrir og leiðir það opt til 
annarra sjúkdóma. Svo er og með hinar andlegu 
43óttír. Þœr eru ekki einstakar út af fyrir sig, en 
hafa sínar fylgjur. Steiun, sem losnar í Qallsbrún, 
verðr opt að stórskriðu, þegar niðr eptir dregr. 
Þannig geta þjóðir lagzt trúarlega 1 auðn, þegar þeír, 
«em skipa eiga andlega hásætið, varðmennirnir and- 
legu, verða valtir i sæti sinu, og stykki úr sannleik- 
anum, sem skylda þeirra er að varðveita óskertan, 
losna og hrynja. 

Hvers vegna eru svo margir vantrúaðir? 
Jeg vil enn fremr minna á barnauppeldið og 
kristindómskennsluna. Eða mun vera úr vegi að 
minna á hvorttveggja í sambandi við málið, sem 
fyrir liggr? 

»Lofaðu mjer að hafa barniö 7 fyrstu árin, og 
svo má hver hafa það siðan, sem vill«, er haft eptir 
einum stórmerkum presti kaþólskum. Það er tölu- 
vert djúpt tekið í árinni. En mikill sannleikr er 
íólginn 1 því engu að síðr. Það hefir stórmikla þýð- 
íngu fyrir trúarlíf hins fullorðna, hvernig hann er 
uppalinn sem barn, hverju sáð er i barnssálina, 
jarðveginn andlega, þegar hann er sem allra gljúp- 
astr, og hvernig er að því farið. Hvernig er hægt 
að búast við trúarllfi, trúargróðri, ef engu trúarsœði 
er sáð, þegar sem allra bezt er að sá því, eða ef 
um leið er stórsáð til þyrna og þistla? 

Hún hefir verið lítil, andlega ræktin, sem lögð 
hefir veriö við börnin hjá oss. Mikið tíl handahófia- 



110 

Yinna, slitrótt og slæleg. Sjálfsagt er það ekkí betra 
víða annarsstaðar ; en mikið vantar á, að þad sje 
eins gott hjá oss og það gæti verið. 

Það verðr að uppala barnið svo, að það læri 
að lifa i lífssamfjelagi við Guð; því fuUorðið, sem 
trúaðr maðr, á það að lifa þessu lífi. Vitanlega 
verðr þetta líf að hafa á sjer barnslegleikans ein- 
kenni hjá barninu. Það má ekki gera það að fiiU- 
orðins manns lífl; því þá verðr það ónáttúrlegt. 
Barnið hlýtr að vera barn, meðan það er barn, í 
trúnni eins og í öðru. Ósköp er það leiðinlegt, aft 
sjá börn, sem eru að reyua til þess, að vera full- 
orðin, að vera ^á undan tímanum«, sem eru a& 
böglast við að tala eins og fuiiorðnir menn tala. 
Mjer finnst það vera fieíra af þess konar bðrnum 
hjá oss íslendingum en annarsstaðar. Jeg held að 
orsök þess sje sú, að íslendingar kunna ekki að tala 
barnslega við börnin sín. Eða eigum vjer nokkuð 
ritað á íslenzku á barnamáli? Barnasálmana hans 
BÍra Valdimars? Æ, nei! 

Þegar um Guð er talað við barnið, verðr að 
tala barnslega um hann, tala þannig, að barnið upp 
á sinn máta geti skilið það. Ef talað er við barnið 
um Guð fyrir ofan skilningsstig þess, lærir barnið 
ekki að þekkja hann, hann verðr barninu ókunnugr, 
hvað mikið sem það lærir um hann. Jeg hefi tekið 
eptir þvl, að þegar foreldrar hafa viljað sýna krifet- 
indómsþekkingu barnsins eins, þá hafa þau látið 
barnið svara upp á spurningarnar, hver hafi skapað 
það, endrleyst og helgað. Og ef barnið getr sagt 
frá því, þykir það gott, þótt barnið hafi enga hug- 
mynd um, hvað það er að endrleysa og því síðr, 
að það hafi hina allra minnstu hugmynd um helg- 



111 

anina, já, llklega mjög daufa hugraynd um Guð sem 
skapara. Og svo þegar barninu er kennt að biðja, 
þá eru því kennd svo og svo mörg vers og bænir^ 
og er svo látið í hvert skipti, sem það á að biðja^ 
þylja upp versin öU og bænirnar sínar — til þess að 
það gleymi þeim ekki. Ekki er að tala um, að^ 
kenna barninu að hiöja, heldr að lesa, Þess vegna 
getr t. d. góðum og greindum íslendingi fundizt það 
óviðkunnanlegt, já vera »meþódista-blær« á þvi, ef 
hann heyrir leikmann biðja með eigin orðum og ekki 
lesa. Það er ekkertámóti því, að leikmaðrinn lesi, 
en að hann biðji — nei, það er eiginlega prestanna 
einna. 

Svona hefir allri kristindóm^kennslu verið varið, 
að þvl er jeg þekki til. Barnið lærir heilmikið af 
trúarsetningum, án þess þær verðí að nokkru liði í 
trúarlífl þess eða verði trúarlífl barnsins samgrónar. 
Fyrir barninu standa þær þá að eins sem setningar, 
sem það heflr lært utanbókar og var svo búið með, 
M. ö. 0. : setningarnar standa fyrir utan barnið, 
verða eign minnisins og minnislífsins, en ekki hjart- 
ans og hjartalifsins, af þvi þær bafa ekki samlagað 
sig hjartalífinu, ekki lagzt utan um rætr hjartalifs 
barnsins sem andlegt gróðrarefni. Barnið hefir ekkl 
fengið neina hjálp fyrir þessar trúarsetningar til 
þess að lifa lif sitt i Guðí. Þær standa þá ekki í 
sambandi við neitt guðslif hjá barninu. 

Hvað leiðir svo af þessu? Kristindómrinn verðr 
fjarlægr barninu og þvi ókunnr, þrátt fyrir alla 
kristindóms-uppfræðsluna. Þegar það svo verðr 
»hugsandi«, eins og það er kallað af vantrúuðum 
mönnum hjer hjá oss, o: þegar það fer að sjá, án 
þess að samvizkan vakni, að það hafi eiginlega aldrei 



112 

baft nein not af kristindómi sínum, þá fleygir þad 
honum írá sjer. Það heíir ekkert við hann að gera. 
Það er eins og þegar ungbarnið fleygir guUpening-n- 
ura undir eins og því er í'arið að leiðast að leika 
sjer að honum, af því það þekkir ekki gildi hans. 

Jeg bið yðr, tilheyrendr mlnir, að gá að því, 
að þetta að verða »hugsandi«, eins og komizt er að 
orði af andmœlendum kristindómsins hjá oss, þýðir 
ekkert annað en það, að fara að hugsa um JcrUtin- 
dóminn með samvizkuna sina sofandi, Guð gefi, að 
allir íslendingar yrðu hugsandi menn, en að sam- 
vizJcan vaJcnaði hjá þeim um leið og hugsanin! 

En jeg vlk aptr aö efninu. Þjer vitið hvaða 
áhrií það hefir á mann, þegar matrinn meltist ekki, 
en safnast fyrir. Hiin fer þá fljótt, matarlystin. Er 
nokkur furða, þótt eins fari 1 andlegum efnum, þött 
maðrinn fái ólyst á andlegu fæðunni, þegar hún að 
eins hefir safnazt íyrir, en er ómelt í honum? En 
þrátt fyrir það vœri sannarlega ekki meiri meining 
1 þvi fyrir manninn að segja: »jeg vil ekki framar 
neyta neinnar andlegrar fœðu«, en fyrir mann, sem 
lystarlaus er orðinn á mat, að segja: >jeg hætti al- 
gerlega að borða.U 

En hvað verðr svo tiðast úr þeim mönnum, sem 
eins stendr á fyrir, svona eru útbúnir andlega, ekki 
haf a aðra þekkingu á kristindóminum, þegar kristin- 
dómrinn verðr áreittr? Lífskrapt Guðs orðs þekkja 
þeir ekki; því það heflr aldrei, að þeir vita, verið 
þeim til nokkurs lífs. Þeir heyra talað um trú og lif 
eins og væru það tvær andsta'ður, eins og trúin 
væri eitthvað, sem kæmi ekki líferninu við og lif- 
ernið væri alveg óháð trúnni. Hverju geta þeir 
svarað? Þetta er einmitt reynsla þeirra. Svona 



113 

hefir það gengið til fyrir þeim. Trúin hefir verið 
fjarri liferni þeirra, hefir enga sjáanlega þýðingu 
haft fyrir þá. Þvl þá að vera að hirða um bana? 
Neiy þá er það sannarlega rjettara, að verða »hugs- 
andi maðrcy verða »frjálshug8andi« — með samvizk- 
una sofandi — og lifa i trúleysi; eða þeir segja, svo 
að það skiljist betr: >jeg vil verða hugsandi maðr 
og hætta algerlega að borða!«, i andlegum skilningi 
auðvitað. >Hræsnarar« vilja þeir ekki vera lengr, 
ekki lengr látast trúa, þegar þeir þóirauninni ekki 
trúa neinu. Þeir dæma svo aðra, sem ekki vilja 
fylgja þeim eptir af sjálfum sjer, og kalla þá 
hræsnara. 

Á þennan hátt verðr raargr maðrinn opinber 
vantrúarmaðr. Kristindómrinn heflr verið fyrir utan 
Ilferni hans, og lifernið, að þvi er hann veit, ekki 
staðið i neinu sambandi við kristindóminn. ÖII 
þekking hans á kristindóminum hefir verið fólgin i 
setningum, sem setið hafa i hötðinu. Kristíndómrinn 
hefir ekki hjálpað honum neina vitund til þess að 
lifa. Í stað þess hefír hann miklu fremr verið 
þýðingarlaus kjalfesta að eins' til þyngsla eða auka- 
útsvars eða hlekkr um fótinn — eitthvað Ult 

Jeg man eptir þvi, er jeg einu sinni minnti 
mann einn á hin dýrðlegu orð frelsarans i 3. kap. 
Jóh. guðspjalls, sem geyma i sjer allt fagnaðar- 
erindið, þessi orð: »Svo elskaði guðheiminn, að hann 
gaf sinn eingetinn son, til þess að hver, semáhann 
trúir, glatist ekki, heldr hafi eilíft Iíf«. Hverju 
haldið þjer hann hafi svarað? Hann svaraði ein- 
kennilega, dæmalaust einkennilega fyrir þess konar 
menn. Hann segir: »Já, jeg held jeg kunni þá. 
klausul«. Þetta dýrðlega guðsorð var fyrir hann 

Aldamót VX. 8 



114 

ekkert annað en klausa ; enda var öU þekking hans 
á guðsorði sams konar. Fyrir hann var það allt 
lclausur, 

Haldið þjer nú, tilbeyrendr mlnir, að nokkur 
maðr taki sjer það nærri, þótt hann segi skilið við 
nokkrar klausur? Eða er það nokkur furða, þótt 
vantrúar-ummœlin um guðsorðið hitti fyrir hjá hon- 
um góðan jarðveg, úr því þetta orð hefir ekki haft 
aðra þýðing íyrir hann en samsafn aí klausum? 

Hvers vegna eru svo margir vantrúaðir? Jeg 
er ekki búinn. Jeg á dálítið eptir enn. Enginn má 
samt skilja mig svo, eins og jeg hafi nokkurn tíma 
œtlað mjer að segja allt, er segja mætti um málið. 
Fjarri því! En það er þó eitt atriði mjög áríðandi 
eptir, sem hreint ekki mætti hlaupa fram hjá. Jeg 
hefl nefnt aðallega nokkrar hinar ytri ástæður fyrir 
því, að svo margir eru vantrúaðir, ástæður, sera 
vantrúarmennirnir sjálfir myndu eiga hægast með 
að kannast við, vegna þess að skuldin hefir aðallega 
verið lögð á aðra, en ekki á þá sjálfa. En eptir er 
að minnast á hinar innri orsakir, að hverju leyti 
vantrúarmennirnir sjálfir eru orsök 1 vantrú sinni. 

Það er enginn sá vantrúaðr maðr til, að ekki 
beri hann sjálfr ábyrgð á vantrú sinnL. Guðsorð 
lætr engan vera ábyrgðarlausan, enda þótt það 
neiti því ekki, að til sjeu orsakir og ástæður ýmsar, 
sem dragi úr sök mannsins. Það má því til sönn- 
unar t. d. benda á bæn frelsarans: >Faðir, fyrirgef 
þeim, því þeir vita ekki, hvað þeir gera«. En vit- 
anlega hefir það ekkert sönnunargildi fyrir vantrú- 
aða menn, þótt sýnt væri fram á, að guðsorð Ijeti 
alla bera ábyrgð á vantrú sinni. En það er annað, 
sem erfiðara verðr fyrir þá að komast fSram hjá, 



115 

sönnun, sem maðrinn hefir í sjálfum sjer. Það er 
ábyrgðartilfinning raannsins sjálfs, sem kemr 1 Ijós 
hjá öllum þeim, sem iðrast. Þeir kannast allir und- 
antekningarlaust við, að dómr hinnar vöknuðu sam- 
vizku þeirra sje rjettlátr. Þeim kemr ekki til hugar, 
að afsaka sjálfa sig; enda er það einkenni sannrar 
iðrunar. að maðrinn finnr til þess með sjálfum sjer, 
að hann hefir ekkert að afsaka sig með. Sjáum t. 
d. hinn glataða son. Honum kemr ekki til hugar, 
að afsaka sig með neinu; og þó má benda á margt, 
sem gerir það skiljanlegt, hvernig á því stóð, að 
hann fór að heiman. Jeg ætla þá að sýna fram á, 
hvernig maðrinn sjálfr er orsök i vantrú sinni og 
ber sjálfr ábyrgðina á henni, 

Jeg vil neína óhreinskilni mannsins við sjálfan 
sig. Hún er ekki þýðingarlaus fyrir mannsins and- 
lega líf, óhreinskilnin. Þú drýgir einhverja synd, 
gerir eitthvað Ijótt. Samvizka þin segir þjer það. 
Hún fellir þann dóm, að það sje Ijótt. En í stað 
þess að kannast við þetta, breiðir þú ofan yfir það, 
afsakar það, dregr úr því, gerir það að engu — að 
eins fyrir sjálfum þjer. Fyrir utan sjálfan þig er 
það að eins einn^ sem veit um það, Aann, sem veit 
allt — allt þetta, sem þú felr fyrir mönnunum og 
— fyrir sjálfum þjer. Þú ert óhreinskilinn. En 
heldrðu þessi óhreinskilni þín skilji ekki eptir nein 
merki á hinu innra lífi þlnu? Það er drengr, sem 
stelr 5 centum. Drengrinn segir: Það eru bara 5 
cent. Hvað gerir það, þó jeg taki þau? Heldrðu 
það hafl engin áhrif á drenginn, ef honum tekst að 
leyna því og iðrast þess ekki? Það verðr Ijettara 
fyrir drenginn að stela 10 centum næst. En hvers 
vegna? Af því hann heflr bilazt siðferðilega. Og 



116 

fyrir óhreinskilninay þótt i smáu sje, bilast þú sið- 
ferðilega. SiðferðisUfið grynniaty siðferðistilfinningin 
sljófgast, Hðferdissaltið i þjer deyfist. Það stendr á 
sama, þótt ekki sje nema um eina synd að ræða. 
Jeg tek t. d.: þú ert uppstökkr. En þótt þú játir 
fyrir Guði og sjálfum þjer aliar aðrar syndir þínar, 
án þess að breiða yfir þœr, þá viltu ekki kannast 
við það, að það sje synd af þjer, að vera uppstökkr. 
Þú bilast siðferðilega. Það er afleiðingin. Og bil- 
unin sitr 1 Jcaraktjer þinum eins lengi og þú ekki 
ert einlægr. En hvað þá, ef óhreinskilnin verðr að 
einkunn þinni? Þú hættir algerlega að vera ein- 
lœgr, breiðir yfir hverja synd, afsakar allt? Eðiilega 
verðr þú vantrúaðr. Vantrúin verðr eðlileg afleiðing 
siðferðilega Ufsins^ sem þú hefir lifað, 

Marga furðaði sjálfsagt á því, að lúterskr prestr, 
sem lengi hafði verið þjónandi 1 kirkjunni, skyldi 
allt 1 einu snúast gegn henni, eins og kunnugt er 
um einn prestinn islenzka hjer, enn fremr, að hann 
allt í einu skyldi fara að tala og rita um kirkju-og 
kristindóm með jafn-mikilli Ijettúð, fyrirlitningu og 
bitrleik og átt hefir sjer stað — já tala og rita svo 
írámunalega ósvifnislega, að ómögulegt er á stund- 
um að fá sig til að trúa öðru, en hann viti betr. 
En þegar betr er að gáð, hvernig maörinn stóð í 
kirkjunni, hvernig atstaða hans aí kristindóminum 
hafði verið áðr en fráfallið kom, hvernig hann hefir 
orðið að misbjóða samvizku sinni, hvernig óeinlægnin, 
þessi sifellda viðleitni að afsaka sig, breiða yfir allt, 
en á sama tima að telja sjer trú um, að samlifið við 
Ouð sje heilt, þessi sifellda þrjózka hjartans gegn 
áhrifum heilags anda — og svo hin vonda samvizka, 
sem því fylgir, — þá verðr það ekki nema eðlilegt, 



117 

að hann umhverfðist allr trúarlega, og hið ytra frá- 
fall bættist ofan á hið innra fráfall, undir eins og 
hinar ytrí kringumstœður urðu til þess hentugar. 
Öll framkoma hans siðan verðr þá skiljanleg. Vonzka 
hans í garð kirkjunnary bibliunnar og prestanna 
kemr ekki af vandlæti vegna Guðs og sannleikans, 
heldr af misþyrmdri samvizku. Guð hjálpi honum 
og öllum, sem lifa óhreiuskilninnar lifi. 

Öllum er kunnugt, hvernig vantrúin heflr brot- 
izt út í algleymingi meðal stúdentanna islenzku í 
Kaupmannahöfn. Þeir hafa ekki lagt neinar dulur 
á það, ekki fundizt það vera nein óvirðing, Þvert 
á móti. Þeim heflr fundizt vantrú sín vera með- 
mæling með sjer, enda hafa þeir litið svo á, að hún 
væri í framfara- og frama-áttina. Þeim dettr ekkl 
i hug, að vantrú sin sje annað en eðiileg og sjálf- 
8ögð afleiðing visindamenntunar sinnar og sannieiks- 
leitunar þeirrar, er eiginleg sje hverjum andlega 
frjálsum manni. Að bindast á tjóðr gamallar venju 
og blta og jórtra andlega sínu, kirkjukreddurnar 
löngu myglaðar, sæmir þó eigi þeim, sem vilja vera 
frjálsir menn. Nei, að láta i haf á ^HohenzoIIernc 
með »andans keisurumjt í skemmtiferðir til nýrra 
landa, það er líf, sem vert er að lifa. Ura það 
hirða þeir ekki, þótt þeir kollsigli, en segja ef til 
vili með Ibsen i galsa æskunnar: 

>Seiler jeg end min sknde pð. gnind, 

s& var det dog deiligt at faiec*. 
Öðrum kemr liklega ekki til hugar nein kollsigling. 
Fram undan sjer sjá þeir að eins skemmtisigling. 



*} Á ÍBlenzka mœtti þa5 heita: 

Þótt sigU á iiúðina taríd mitt, 
al) fer^ast mjer þótti samt gaman. 



118 

Það kom út dálitil bók i vetr sem leið eptir unga 
skáldið danska, Johannes Jörgensen. Hann kallar 
bókina »Livslögn og Livssandbed«. Hann segir þar 
á einum stað: >þegar við urðum frjálshyggjendr — 
þegar við gerðum okkr far um að verða frjáls- 
hyggjendr (því gáið að: við gerðum okkr far um 
það: vildum það)y þá sögðum við víð sjálfa okkr: 
«við leitum sannleikans. Við segjum skilið við krist- 
indóminn vegna þess, að hann er ekki sannr«. £n 
hvernig reyndist svo »sannleikrinn«, semþeirleituðu? 
Höfundrinn sýnir tram á, að hann reyndist tcUj tdm 
sjdlfshlekMng. Hann kallar það ^Ufslygi^. Það er 
að seRJa: þegar »sannleikrinn«, sem að var leitað, 
átti að fara að verða ^lifssannleikrM, o: þegar átti 
að fara að lifa d honum, hyggja lif sitt á honum, 
þá hjelt hann ekki, gat hann ekki borið lifið uppi, 
hjelt heldr ekki það, sem hann hafði lofað, reyndist 
því svik, lygi, tál. Lífið, sem hann veitti, reyndist 
dauði, sœlan, sem hann hjelt, reyndist Jcvöl og frels- 
ið fjötrar. Fyrir dómstóli llfsins var hann reyndr 
og óhæfr dæmdr. Og dómrinn var þessi: *Þetta 
er lygi^. Enda gefr höfundrinn, sem leitað hafði 
»Rannleikans« fyrir sjálfsreynslu sina, þessum >sann- 
leika« svo háttaðan vitnisburð. Það var »6annleikr«, 
sem lofað hafði llfi, frelsí og sælu, en dró til dauða 
— út i for^ hann og alla farþegana á andans 
»Hohenzollern«, sem fleygt höfðu útbyrðis kristin- 
dóminum, af þvl þeím fannst hann vera til þyngsla 
einna, og siglt höfðu svo á stað i sóibjörtu veðrinu 
með fána lifsgleði^ lifslöngunar og lifsvonar blaktandi 
frá hverjum siglutoppi. Höfundrinn lýsir því, 
hvernig siglingin tókst meðal annars með þessum 
orðum : »jeg varð eins og sandbley ta^ eins og grund- 



119 

völlry sem engiun getr byggt á^ og umbverfís mig 

var ekkert nema sandbleyta og kviksyndi 

þannig var jeg oröinn, maðrinn, sem átti að bafa 
varðveitt sdlu sina^. 

Þannig fór >sannleikrinnc með bann og alla 
samferðamennina bans, — já ^sannleíkrinn* o: ft^elsiðy 
sjálfrœðið, taumleysið, lögleysið, siðleysíð. En >lygin«, 
sem þeir yfirgáfu og sigldu burt ftá með lifíð sitt, 
Jcristindómrinn, er þeir samvizku(lj sinnar vegna þótt- 
ust ekki lengr geta bundið neitt trúss við, reyndist 
Ufssannleikr^ sannleikrinnj sem bægt er að byggja 
lif sitt á, lifa fyrir, sem ekki dregr manninn með 
allt bans líf niðr i forina, beldr varðveitir sdlu 
hans. 

Það, sem Jóhannes Jörgensen kallar >lffslygi«y 
er nú »sannleikrinn«, sem Hafnarstúdentarnir Is- 
lenzku bafa orðið brifnir af, og láta leiðast af 1 stað 
kristindómsins. Hjer blasti við þeim lif i töfra- 
billingum — lögmálslaust, taumlaust, siðlaust lif. 
Þeim leizt vel á það. Það seyddi þá að síer. Og 
þeir fóru að nafa mök við það, og svo — að afsaka 
sig, breiða ofan yfir — og þá böfðu þeir eignazt lifið, 
sem þeir þráðu; en um leið var kristindómrinn 
kominn út fyrir sjóndeildarbring þeirra, nema sem 
draugr, svartr og Ijótr, yzt á brúninni, sem nauð- 
synlega þurfti að kveðast niðr, gera út af við. — 
Það sefr enginn vel meðan liann veit af draug 1 
berberginu sinu. 

Íslendingum er ekki alveg ókunnugt um lif stú- 
dentanna islenzku i Höfn. Lundúnabrjefið alkunna, 
sem stóð að lesa 1 >Sunnanfara«, lýsti þvi nokkuð. 
Höfundrinn þóttist vera að taka mynd af iifinu i 
Lundúnaborg, en ósjálfrátt kom fram um leiö mynd, 



lao 

Bem gaf grun um, hvernig lífi böfundrinn hafði 
kynnzt heima fyrir í Kaupmannahöfn. 

Þeir, sem liía siðferðislega taumlausu 118, verða 
eðlilega vantrúarmenn. Og það er ofr-náttúrlegt 
Það er þá ekki höfuðið, sem gerír þá að vantrúar- 
mönnum, ekki það að höfuðið sje svo gott, gáfurn- 
ar svo framúrskarandi og vitið svo mikið, að þeim 
vegna þess sje ekki unnt að halda við kristindóm- 
Inn, heldr er það liferni þeirra, sem gerir þá að 
vantrúarmönnum. Það er þaðy sem stlgr þeim til 
höfuðsins og gerir kristindóminn eins óskynsamleg- 
an 1 augum þeirra, eins og þeim finnst hann vera, 
hið innra lif þeirra engu síðr en hið ytra. 

Menn leitast við að telja sjálfum sjer og öðrum 
trú um, að skynsemi þeirra hljóti að rísa öndverð 
gegn kristindóminum, þar sem sannleikrinn einmitt 
er sá, að mótsögnin er á miUi krístindómsíns og hins 
siðferðilega lifs þeirra. Vantrúaðir menn halda á 
lopti hinni »heilbrigðu skynsemic sinni og staðhæta, 
að vegna hennar geti þeir ekki verið trúaðir, þegar 
þó eínmitt orsökin er sú, að skynsemí þeirra er sýkt, 
og hin slðíerðilega dóragreind biluð, vegna siðlnysis 
þeirra eða vegna þess þeir 1 siðferðilega tilliti lifa 
biluðu lifi, lifa lifi óbreinskilninnar. 

Vitanlega er bægt að lifa ósiðlegu lifi hvar sera 
er, ekki síðr 1 Reykjavik en 1 Kaupmannahöfn. En 
hið ósiðlega lif kemr ekki alstaðar fram 1 sömu 
myndum. Hihar ytri ástœður (míífeM-ið, eins og 
það er nú kallað á norðrálfu-raáli) skapa siðleysinu 
hið ytra form eða búning þess. 

Um leið og jeg svo lýk máli mhiu, vil jeg 
minna á, hvað frelsarinn segir um þetta efni. Hann 
Begiráeinum stað: >Ef sá er nokkur, sein tnU gera 



121 

vilja þess, sem mig sendi, hann mun komast a& 
raun um, hvort lœrdómrinn er af guði«. (Jóh. 7, 17). 
Hver víll gera vilja Guðs? Sá, sem lifa vill siðlegu 
lífi. Hver vill þar á móti elcki gera vilja Guðs? 
Sá, sem lifa vill ósiðlegu lifi. ffann getr nú ekki 
sannfærzt um sannleika kristindómsins — að eins 
vegna lifs þess, sem hann lifír — hann vUl eJcki gera 
vilja Ouðs. Hinn sannfærist, svo sannarlega sem 
það er einlæg löngun hans að gera vilja Guðs. 

Enn fremr segir frelsarinn á öðrum stað: »Hver, 
sem trúir á Guðs son, dæmist ekki, en hver, sem 
ekki trúir, sá er nú þegar dæmdr, þvf hann trúðl 
ekki á nafn Guðs sonaic (Jóh. 3, 18). f næsta versi 
skýrir hann það svo, af hverju það komi, að ekki 
sje trúað á hann: »Ljósið kom iheiminn, og menn- 
imir elskuðu myrkrið meira en Ijósið, þvl þeirra 
verk voru vond« (v. 19). MyrJcrið er hið vonda^ 
Jjóta, syndin, lífíð dn Ouðs. Ljbsið er hið góða, 
hreina, heílaga, lifið i Ouði. Gað kallast líka Ijós. 
Og hjer og á fieiri stöðum kallar Guðs sonr sig Ijós. 
Hvers vegna trúa mennirnir ekki, segir frelsarinn? 
Eða: hvers vegna eru þeir vantrúaðir? Þeir elska 
myrkrið, syndina, lifið án Guðs. Vegna hvers? Af 
því verk þeirra eru vond, þeir viljaekki gera vilja 
Guðs, en vilja lifa 1 synd. Þegar svo stendrá fyrir 
manninum, er honuni iUa við Ijósið; þvi Ijósið sýnir 
Ufið hans. 

Jeg enda svo með áminningarorðum Hebrea- 
brjefsins: gjaldið varhuga við því, brseðr, að eng- 
inn yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta, er vUji 
fálla frd hinum lifanda Guði (3, 17). 



Tvö kvæði 

eptir Yaldlmar Briem* 



Á heiðskíru kvöldi. 

Þá horfl jeg um heíðrlkt vetrarkvöld 
um himinblámans endalausu tjöld, 
mjer finnst jeg vera' 1 kirkju kominn þá, 
þar kveikt er ótal þúsund Ijósum á. 

Mjer flnnst sem heyri 'eg unaðslegan óm 
að ofan þar úr Ijóssins helgidóm; 
þar tilverunnar hljómar huliðsmál, 
hin hvella þögn^ er vekur sljóva sál. 

Og þá er Ht jeg hárra heima fjöld, 
er hvarfa þar um geiminn öld af öld, 
þá 8je jeg bezt, hvað sjálfur jeg er sm&r, 
þá sje jeg, guð, hvað þú ert stór og bár. 

Já, hvað er allt vort hversdagsstrit og sorg, 
er horfUm vjer i Ijóssins fagra borg? 
Og hvað er allt vort yndi heims og þrá, 
er opin stendur dýrðarkirkjan há? 

Og hvað er öll vor œfl skamma tíð? 
og öll vor saga, þetta langa stríð? 



128 

Eitt augnablik af eilifðinni skammt^ 
eitt andartak frá þínu brjósti samt. 

Og hvað er jarðar vegsemd, völd og gnœgð, 
öll vizka, þekking, orka, snilld og frœgð? 
AUt barnaleikur, glingur, hjóm og glys; 
hjá guðdóm þinum allt er Ijett sem fys. 

Og hvað eru' öll hin miklu mannaverk, 
er mæna hátt og sýnast traust og sterk? 
Eitt litið dupt, ef andar þú þar á, 
það óðar íýkur burt sem visið strá. 

Og hvað eru' öll hin tignu tindafjöU? 
Ein trappa lág að þinni dýrðarhöll. 
Og hvað hinn vlði, djúpi dularsjár? 
Einn dropi lifsins, náttúrunnar tár. 

*0g hvað er andinn, er á svipstund fer 
um allan geiminn? Litill neisti' aí þjer. 
-Mig huggar það, já, fyrsi hann þjer er ftá, 
hann fer til þin, og auðnast þig að sjá. 

Hjer fœ jeg að eins forkirkjuna' að sjá. 
Hve íagur mun þá helgidómur sá, 
er birtist þá er frá dregst íortjald það 
tíl fuUs, er iib og eilifð skilur að. 



Fylgi þjer guð! 

Pylgi þjer guð um fjöllin há, 
þitt fótspor sjerhvert hann greiði; 
hann vísi þjer bezta veginn á 



124 

og vemdi þig œ og leiðil 

Hálsinn er brattur og hriðin myrk, 

en hægt er þó guð að finna; 

ef biður þú hann um hjálp og styrk^ 

þá hún mun ei grand þjer vinna. 

Fylgi þjer guð um örœfin auð, 

sem allri byggð eru Qarri! 

Þótt náttúran sýnist döpur og dauð^ 

er drottins þins hjálp þjer nœrri. 

Leiðin er óglögg, þokan þjett, 

en þú ert samt enn á vegi; 

og drottinn visar þjer veginn rjett 

og villast þá munt þú eigi. 

Fylgi þjer guð um hálahjarn, 
já, hvert sem þig kann að beral 
hann faðir er þinn, og þú hans barn^ 
og því skaltu' ei hrœddur vera. 
ísinn er veikur, opin vök, 
þú æ skalt varlega fara; 
en varla mun nokkuð verða' að sök^ 
ef vill þig enn drottinn spara. 

Fylgi þjer guð í stríðum straum, 
þvi strenginn klofið hann getur; 
með voldugri hendi' hann tekur' i taum 
og takmðrk hann straumnum setur. 
Brotið er hæpið, hylurinn stór, 
og hjer þarf rösklega' að vaða; 
en þreytist ei guð, þótt þreytist jór^ 
og þá mun þig ekki skaða. 



126 

Tylgi þjer guð um sollinn sjá, 
allt sjórót kann hann að stílla; 
það hœgist, ef drottinn hastar á, 
já, hvað sem það lætur illa. 
Báran er svikul, báturinn smár, 
og boðar kringum hann standa; 
ef stendur þinn guð við stýri' og ár, 
þá stormurinn mun ei granda. 

Fylgi þjer guð um lífsins leið 
og lát hann veginum ráða; 
þótt opt verði torsótt æfiskeið, 
að ending þú kemst til náða. 
Lifíð er stutt og lánið valt, 
því lœr þú sem bezt að vaka; 
i lifi og deyð við hann þjer halt, 
þá, hvorugt þig neitt mun saka. 



Undir linditrjánum. 



»Hefur þá sjeð nýja kirkjublaðiöy. 
Verði Ijósl sem út kemur á íslandi, — blaðiIV 
hans síra Jóns Helgasonar?* 

Já, þó það væri nú! 

»Hvernig geðjast þjer að þvl?« 

Ljómandi vel. Jeg hefi ekki glaðzt eins miki& 
yfir neinni bókmenntalegri nýung, sem frá íslandi 
hefur komið nú í seinni tíð, eins og því. 

»Hvað hefur það þá helzt til slns ágœti8?« 

Það fyrst og fremst að vita, hvað það vill. 
Ahugínn fyrir kristindóminum er því engin uppgerð. 
Það gjörir hjarta manns gott að heyra talaö um 
trúna með jafn-mikiUi lotningu, um kirkjuna með 
jafn-miklum kærleika, um kristindóminn með jafh- 
öflugri sannfæringu og þar er gjört. AUir, sem enn 
hafa ritað í blaðið, hafa tekið nákvæmlega í sama 
streng. Þeir eru allir í einum anda, enginn er þar 
hálfur eða haltur, hver smágrein ber þess Ijósan 
vott. 

>Hvað hefur nú staðið merkilegast 1 blaðinu?« 

Lengsta greinin, sem þar hefur staðið, er me5 
fyrirsögninni : Spurningin mikla. Sú ritgjörð er 
eptir ritstjórann, slra Jón Helgason. Hiín er í sendi- 



127 

brjefasniði og brjefia eru látin vera frá gömlum 
presti til fóstursonar hans. Hinn ungi maður hefur 
tapað trú sinni á frelsarann. Það veldur hinum 
gamla presti mikillar áhyggju og angurs. Svo fer 
hann að skrifa þessum fóstursyni sinum um spurn- 
inguna miklu, guðdóm frelsarans, og fœra honum 
heim sanninn fyrir þeim hyrningarsteini trúar vorrar. 
Fyrsti pistillinn er inngangur að allri ritgjörðinni. 
Annar pistillinn talar um vitnisburð freUarans um 
sjdlfan 8ig, — gjörir greín fyrir því, hver hann sagð- 
ist vera. Þriðii pistillinn talar um syndleysi freUar- 
ans, Þar dregur höf. upp mynd af frelsaranum, 
sem heflr heppnazt svo vel, að hún er höf. til stór- 
mikils sóma, þótt ekki hafi hann til þess varið nema 
fáeinum pennadráttum. Fjórði pistillinn er um dreiði- 
leik guðspjallannaj — að sú mynd, sem guðspjalla- 
mennirnir hafa af honum gefið, hljóti aðvera sönn; 
hún sje of dýrðleg og guðdómleg til þess, að nokk- 
urt mannlegt ímyndunarafi hefði verið þess um 
komið að skapa hana, — gripa hana úr lausu lopti. 
Fimmti pistillinn er út af orðum trúarjátningarinnar: 
Getinn af heilögum anda og sýnir ftram á ástsððuna 
fyrir þvl, að hann var heilagur og syndlaus. í þeim 
pistlinum, sem enn er ökominn, á að verða sýnt 
fram á, hvað felst i hugmyndinni guðssonur^ eða í 
hverjum skílningi Jesús nefnir sig þannig. — Brjef 
þessi eru einkar-Ijóst og« skiljanlega rituð og bera 
Ijósan vott um þekking höf. á hinum mörgu mót- 
bárum, er upp hafa risið gegn guðdómi frelsarans. 

Önnur trúvarnarritgjörð, sem gengur i sömu átt- 
ina, hefur fyrirsögnina: Hver rök færum vjer fyrir 
sannleik trúar vorrar? Hún er eptir Sigurð P. Si^ 
vertsen, kandídat i guðfræði frá Kaupmannahöfn, 



128 

6inn af hinum þremur útgefendum blaðsins. Þau 
rök, sem þar eru fœrð íram, eru þessi: 1. spádöm- 
arnir, 2. upprisa frelsarans, 3. lífsaíi krístíndómsins 
til að endurfæða manneðlið eins og þetta kemur 
flram í sögu mannkynsins, 4. reynsla kristinna 
manna. — Ritgjörð þessi hefur sömu einkennin og 
allt, sem staðið hefur i blaðinu, Ijósa hugsun, lipr- 
an rithátt og einlæga viðleitni til að sannfæra. Þetta 
eru tvær lengstu ritgjörðirnar, sem blaðið hefur fært 
lesendum sínum. En margar aðrar smærri hafa 
þar verið, sem mikið hafa til sins ágætis. 

Bjarni Simonarson, sá af útgefendunum, sem 
minnst hefur ritað i biaðið, birti i fyrsta blaðinu 
laglega samið yfirlit yfir hið kirkjulega ástand á 
Íslandi. í marzblaðinu er mjög evangelisk ft^stu- 
hugleiðing eptir sama höf. — S. P. Sivertsen hefur 
meðal annars ritað uip Eans Nielsen Hauge^ aptur- 
hvarfsprjedikarann mikla i Noregi. 

Langmest hefur slra J. H. sjálfur ritað. í hverju 
blaði hefur verið hugleiðing guðrækilegs efnis og 
eru þær aliar nema ein eptir hann. Þær eru allar 
háevangeliskar i anda og taka mjög Ijóslega fram 
þau atriði trúar vorrar, sem mesta áherzlu þarí á 
að leggja, eins og nú er ástatt. Sjerstaklega viljeg 
benda á vigslulýsingarræðu hans: Ekkert nema 
Jesúm Krist og hann krossfestan. Þarfari texta er 
naumast unnt að leggja ungum nútiðarpresti á bjarta 
um leið og hann byrjar sitt þýðingarmikla starf. 

>Hefur þetta nýja blað lireyft nokkrum kirkju- 
legum nýmælum?« 

Sira J. H. heíur 1 einni ritgjðrð sinni í blaðinu 
hreyft því nýmœli, að farið væri að stofna til fr jálsra 
kirkjulegra funda út um landið, þar sem lögboðnir 



I2d 

hjeraðsfundir og prestastefnur (synodus) sýníst ekkí 
geta náð tilgangi sínura. Fyrir þeirri hugmynd ætti 
hann að berjast, þangað til hún nær fram að ganga. 
Það er um að gjöra, að þeir af prestum landsins, 
sem einlœglega vilja standa við prógramm kirkj- 
unnar^ sameini krapta sina, til að hrinda af stað 
nýjum lifshreyfingum. Og til þess væru þessar frjálsu 
kirkjulegu samkomur einn bezti vegurinn, enda hafa 
þær lengi tiðkazt i rikiskirkjum flestra prótestant- 
iskra landa. Jeg vona, að þess verði eigi langt að 
biða, að vjer fáum fregnir af einhverjum frjálsum 
kirkjufundi, sem haldinn hefur verið á fósturjörðu 
vorri, þar sem nokkrir áhugamenn hafa komið sam- 
an til að ihuga mál kirkjunnar i bæn til drottins 
um nýtt líf og nýja trú og nýjan andans eld af himni. 
Þótt þetta verði í smáum stíl í fyrstu, gjörir það 
ekki svo mikið til. Einungis að byrjunin sje gjörð 
og látin verða »mikils vísir*. Hvar sem tveir sam- 
huga prestar ná saman, gætu þeir byrjað hvor í fje- 
lagi við annan. 

Á stað, á stað, í drottins nafni! Látum ekki 
sitja við orðin tóm! Það ættum við prestarnir að 
segja í hvert skipti, sem drottinn hefur gefíð oss 
einhverja góða hugmynd tíl framfara og lifsglæð- 
ingar. 

»Hver virðist þjer nú eiginlega vera stefna þessa 
nýja kirkjublaðs?c 

Stefna bibliunnar, stefna trúarjátninganna, stefna 
kirkjunnar, vorrar eigin lútersku kirkju, — sú stefna, 
sem kirkjufjelag vort hefur tekið sjer og hefur leit- 

azt við að halda fram í öll þessi ár, aö standa 

við hugsjón kirkjunnar i einu og öUu og ganga á 

Aldamót VI. 9 



isd 

hólm við þann vantrúinnar og kœruleysisins anda, 
sem nú gjörír sig breiðan í þjóðlííi voru. 

Verði ljó8 hefur tvœr óvinafylkingar fyrir fram- 
an sig. í annarri þeirra eru allir opinberir og 
svarnir óvinir kirkjunnar, hatursmenn hennar^ sem 
hafa sagt henni 8tríð á hendur. Sú íylkingin er nú 
ekki svo sjerlega hættuleg. 

En í hinni eru allir þeir, sem látast vera vinir 
kirkjunnar, en eru það ekki i hjarta sínu, — menn- 
irnir, sem alls ekki álíta það skyldu sína, að standa 
við hugsjón kirkjunnar framar en verkast vill, — 
eru þvl stöðugt að svlkja hana I kenningu sinni og 
lífi bæði leynt og Ijóst, — allir hálfvolgir herrans 
þjónar, sem standa með annan fótinn i kirkjunni, en 
hinn i heiminum, — öU hempuklædd heimsins börn. 
Og bú fylking er stór, — stærri en augað eygir. — 
En svo er öU barátta trúarinnar gegn vantrúnni í 
öUum hennar myndum barátta Ðavlðs við Goliat. 
Sá, sem kemur i drottins naíni, er vel vopnum bú- 
inn. Og þá leggstopt litið fyrir kappann risavaxna. 
»Verði Ijó8« kemur í drottins nafni. Ogþess vegna 
®r jög þess fullviss, að hann gefur þeirri kirkjulegu 
stefnu sigur, sem það biað hefur gjört að prógrammi 
sínu. í því er nú líka öll Ilfsvon kirkju vorrar 
fólgin. 

»Jeg má víst til með að gjörast kaupandi að 
þessu nýja kirkjublaði*. 

Já, það ættir þú að gjöra fyrr i dag en á morg- 
un. Jeg vona þú sjáir aldrei eptir þvi. 



ISil 

>Nú hefur þú frœtt míg svo míkið 

KirJcju- um Verði Ijós, að mig langar til að 

blaðið. biðja þig að segja mjer breinskilais- 

lega álit þitt um Kirkjublaðið. Jeg 

hefi nú reyndar lesið það stöðugt síðan það kom út. 

En jeg hefi sífellt spurt sjálfan mig: Hvaða stefnu 

hefur þetta blað eiginlega? Mjer finnst það slá ein- 

lægt úr og í. £n þetta er nú ef til vill heimsku 

minni að kenna og skilningsleysi«. 

Það er vandi, sem jeg vildi helzt af öUu kom- 
ast hjá. Það eru ótal margir búnir að spyrja mig 
að sömu spurningunni. En jeg beö ætíð svarað með 
þögninni einni. Jeg held nú samt, að það sje ekki 
rjett, og skal því leitast við að leysa úr spurningu 
þinni. 

Fátt hefur vinum kirkjunnar verið meira gleði- 
efni en það, að farið var að gefa út kirkjulegt tlma- 
rit á íslandi. Þeir gjörðu sjer margar og fagrar 
vonir. Þeir hjeldu það mundi þýða nýja lífshreyf- 
ingu í íslenzku kirkjunni. Það væri eintóm hræsui 
að kannast ekki við það, að smátt og smátt heíur 
íremur dofnað yfir þeirri gleði. 

Margt gott orð hefur staðið þar. Og að flestu 
leyti hefur það verið hyggindalega úr garði gjört. 
Manni dylst það ekki, hvílíkur hæfileikaraaður rit- 
stjórinn er. Hann hetur að sönnu ritað tiltölulega 
lítið sjálfur. En nokkurn veginn 1 hvert skipti, sem 
hann hefur drepið penna sínum niður, hefur það 
komið í Ijós, að þar eru framiirskarandi rithöfunds- 
hæfileikar. 

En gallinn er sá, að einlægt er slegið úr og i, 
eins og þú komst að orði. Og þess vegna er svo 
mikill vandi að segja, hver stefnan er. Blaðið vill 

9* 



kirkjunni svo sem að sjálfsögðu vel. En það er eins 
og vanti eitthvað í þá velvild. Hún er eitthvað svo 
kjarklítil og veimiltituleg. Það heldur fram triínni 
gegn vantrúnni, en það er ekki iaust við að þessi 
trii sje eitthvað fötluð. Það virðist hafa einhvern 
óskiljanlegan imugust á þvi, að hreinleik kenning^ar- 
innar sje haldið frara. En allmikla tilhneiging til að 
lita þá menn ástarauga, sem lent hafa út i einhverja 
trúarlega útúrdiira. 

Steína Kirkjublaðsins gengur öll i mannúðarátt- 
ina. Og margt gott og uppbyggilegt orð hefur í þá 
átt talað verið. Mannúðin er göfug dyggð. En 
kristindómurinn er meir en mannúð. Henni er hætt 
við að koma fram i lifí margra manna eins og út- 
þynntur kristindómur. Og þegar hún lyptir upp 
rödd sinni gegn antikirkjulegum skoðunum, verða 
opt eitthvað svo mjó í henni hljóðin, — það vantar 
hinn rjetta hreim. »Hver er þetta, sem talar«, spyrja 
menn. Raustina kannast menn ekki við. 

Frá trúarlegu sjónarmiði er stefnan hálf, en ekki 
heil. Umburðarlyndið er allt. Það á að verakrist- 
indómsins æðsta dyggð, að vera hundur, sem ekki 
kann að gelta, — láta allt gott heita, — kunna að 
snlða húfur, sem hverjum kollí hæfi, — vera svo 
breiður, að kápan nái út yfir allt. 

Þetta hefur komið fram á ýmsan hátt. Það 
skildi eptir sár í hjörtum vina kirkjunnar, að Kirkju- 
blaðið, sem þá var eina málgagnið, rjeðst á eina 
kenning vors kristilega barnalærdóms einmitt þegar 
það átti að verja hana. Þeir horfðu á það högg- 
dofa, að þeim, sem bera vildu hönd fyrir höfuð 
þftssa atriðis barnalærdómsins, var bœgt frá. En apt- 
ur var einum hinum glappyrðasta vantrúarofstœkia- 



188 

manni boðinn faðnáurinn. — Eitt hið merkilegasta, 
sem gjörzt hefur 1 heimi vorra kirkjulegu bókraennta 
nýlega, var útkoma nýrrar postillu, sem að þvi leyti 
stendur að ralnu áliti töluvert fyrir neðan Kirkju- 
blaðið, að höf. hennar skilur miklu slður, 1 hverju 
sannur kristindómur er fólginn. En henni var hœlt, — 
hrósað, þó ritstjórian sjálfur vœri svo varasamur, að 
legffja þar ekki orð í belg. Ekkert mótmœlaorð 
fjekk að komast þar að. Og seinna er tekin yfir- 
lýsing inn 1 blaðið um, að það sje allt bull og öfgar, 
sem sagt hafði verið gegn bókinni, — yfirlýsing í 
fáeinum orðum að eins, gegn nafngreindum mönnum, 
er stutt höfðu dóma sína með orðum bókarinnar 
sjálftar, — yfirlýsing, ber og nakin og algjörlega 
órökstudd. 

Og nýlega hafa teknar verið upp i Kirkjublaðið 
>nokkrar smágreinir ura trúar- og kirkjumál«, sem 
flestum mönnum með ofurlítinn kirkjulegan smekk 
munu virðast taka sig nokkuð undarlega út, — eiga 
helzt hvergi heima, en allra sízt þarnæ Það er víst 
óhætt að segja, að það elskar enginn kristindóminn 
og kirkjuna meir eptir að hafa lesið það »innlegg« en 
áður, heldur þvert á móti. Þar er fullt af einum 
hinum lökustu öfugmælum, er jeg hefi sjeð nokkurn 
mann með öllum mjalla koma með í fullri alvöru. 

Til dœmis. Sören KierJcegaardy danski snilling- 
urinn og spekingurinn, einn af þeim mönnura, sem 
haft hafa blessunarikust áhrif á kirkjulegt lif á Norð- 
urlöndum á þessari öld, er þarna sagður að hafa 
verið »miklu öfgameiri« en Magnús EiriJcssonj »og 
líkarí háði en heilli alvöru«. Það er leitazt við að 
fœra þá setningu til sanns vegar, »að siðabót Lúthers 
hafi kafnað í fædingunni«, og þeir kallaðir iþröng- 



184 

sýnÍFc menn, er ekki vilja fallast á þá kenning^u. 
Þvl er haldið fram, að »á Rússlandi sje meira fje- 
lagslegt frelsi en í Bandarikjunum«. — Þetta er að 
eins gómsraekkur. Það úir og grúir af svona ^ar- 
stœðum. Skyldu nú islenzkir alþýðumenn verða mik- 
ið vitrari víð að lesa slíkt? Skyldu þeir elska sina 
eigin kirkju mikið meir en áður? Ef þeir menn 
lesa þetta, sem geyma nokkra óbeit í hjarta sinu 
til kirkjunnar, er óhætt að segja, að hún fremur 
vex en minnkar. 

»Jeg hefi einhversstaðar koraizt á snoðir um, að 
þau skipti verksviðinu með sjer, þessi tvö kirkju- 
blöð, þannig, að Kirkjublaðið hafi tekið að sjer hina 
ytri hlið kirkjulegra mála, en Verði Ijós hina innri«. 

Já, það er Kbl. sjálft, sem gjörir þá grein fyrir 
stefnu hinna tveggja blaða. En sú skýring er nú 
eitthvað skritin og virðist helzt gjörð til að breiða 
yfir stefnumun þann, sem 1 raun og veru á sjer stað. 
Margir munu hafa veitt þvl eptirtekt, að það var 
eins og Kbl. endurfæddist um nýárið. Það fór að 
snúa sjer miklu meira að innri hlidinni en áður. »Ef 
tilvillerþað nú betri hliöin«, hefur það máske hugs 
að með sjálfu sjer. — Jeg klappaði lof ílófa. Þarna 
sjá menn. Tvö kirkjublöð 1 höfuðstað landsins, hvort 
við hliðina á öðru. Þau keppa auðvitað hvort við 
annað í öllu góðu. Ef til vill renna stefnur þeirra 
saman, svo innri hliðin verður sigurhliftin. — En 
hætt er við, að enn sje töluvert eptir af gamla 
manninum. 

»ViIt þii þá halda þvi fl-am, að stefnurnar sjeu 
tvær, — að það sjeu tvær óllkað skoðanir á kristín- 
dóminum, sem koma fram, hvor í slnu blaðinu?« 



186 

Auðvitað. Það vœri undariegt að vera dyljaat 
þess, eða breiöa ofan yflr það. Hverjum heilskygn- 
um manní liggur það í augum uppi, um leið og hann 
fer að lesa blöðin. Annars vegar höfum vjer eigin- 
lega 8íra Matthíasar kristindóm, — að eins miklu 
greindari og gœtnari, heflaðri og hóSegri, — kristin- 
dóm í Qötrum vantrúaðs tíðaranda, sláandi sífellt úr 
og í, — föUeita trú, sem orðið hefur kalt og fengið 
hefur sting fyrir brjóstið. — Hins vegar kristindóm 
bibliunnar og trúarjátninganna og kirkjunnar. 

»Heldur þú nii ekki, að þessar stefnur nái langt 
út fyrir kirkjublöðin og inn 1 kirkjuna íslenzkupc 

Vissulega. Jeg fæ ekki betur sjeð, en að þessar 
stefnur hafl um langan tima verið rikjandi meðal 
prestanna. En muna skulum við það, að Kbl. hefur 
lagt mesta áherzlu einmitt á hið bezta í þeirri stefn- 
unni, sem það tók sjer, — klætt hana 1 mildari og 
manniiðlegri biining. En afneitað sjálfri sjer getur 
hún ekki. Hún skín gegn um allan þorrann af þvl, 
sem blaðið hefur til brunns að bera, — gefur því 
lit — , og ýmist kímir eða grettir sig 1 framan, þegar 
einlœgum, óbiluðum kristindómi er haldið fram. 
Hún hefur verið undur varasöm í uragengni sinni í 
Ebl., þessi stefna, — gengið á tánum, til þess að hafa 
ekki hátt. Því hún vill komast að, verða ofan á, 
læsa sig inn i hugina, svo menn viti ekki af, >- 
segja svo hún hafl kristnað þjóðina. En það er ekki 
nema hálfur kristindómur, finn á papplrnum hjá há- 
menntuðum manni, eins og ritstjóra Kbl., en gjarnt 
til að verða haldlitlum og Ijótum 1 Ilflnu, því hann 
hefur svo lítið afl til að lypta og endurfæða. 

í þessu liggur hœttan fyrir framtíð þjóðarvorr- 
ar 1 kristilegu tilliti, — það er mín hjartaus sann- 



186 

færing, og þess vegna hefi jeg ekki getað þagað. 
Þessi stefna má ekki verða ofan á, má ekki sigra 
fyrir nokkurn mun, — því hún leiðir út 1 únítara- 
trú og hún er ekkert annað en vantrú, og leiðir 
hvern mann að siðustu út i algjört trúleysi, ef hann 
segir ekki við hana skilið. 

Það af heilum, óbiluðum kristindómi, sem til er 
1 íslenzku þjóðlifl bæði meðal presta og leikmanna, — 
og guði sje lof, jeg vona, að það sje enn mikið til 
af honum, — hefur nú fengið málgagn, þar sem 
Verði Ijós er, og ötulan og einbeittan forvlgismann, 
þar sem slra Jón Helgason er. Það er nú vonandi, 
að allir þeir, sem í hjarta sinu heyra þeirri stefh- 
unni til, sem hann heldurfram, taki höndum saman 
og myndi eina fylking gegn öUum þeim öflum, sem 
1 trúarlegu tilliti á yflrstandandi tlð vilja vinna þjóð- 
lífl voru mein. Því fylgir strið og barátta. En sú 
glíman er góð. Hún er eitt af lífsskilyrðum kirkj- 
unnar. Hún verður hraustari og heilsubetri og meira 
vakandi fyrir bragðið. Kirkjulega stefnan vona jeg 
að beri sigur úr býtum. Hún sigrar hvervetna, þar 
sem henni er 1 einlægni haldið fram. Þvl drottinn 
gefur henni mátt af sinum mætti og anda af sfnum 
anda til daganna enda. 



Það er ekki líti) breyting, sem orðið 

Þagnarinnar hefur á síðastliðnura 10 — 12 árum í 

land. kirkjulegu tilliti. Á þessum tíma hef- 

ur kirkja þjóðar vorrar eignazt ekki 

færri en fjögur kirkjuleg tímarit. 

Þegar jeg hugsa um það, hve miklu fleiri opinber 

umræðuefni liggja fyrir framan þjóðina nú en átti 



137 

sjer stað, þegar jeg var að alast upp á íslandi, get 
jeg eigi annað en látið mjer íinnast mikið tii um þá 
breyting, sem á þessu er orðin. Þá var kirkjan 
þagnarinnar land. Það heyrðist hvorki axar- nje 
hamarshljóð. Nú er þar talað ekki siður en annars- 
staðar, — talað líka mest um þau efni, sem ætlð 
verða mannsandans hugljúfustu urahugsunarefni. 
Það sneyddist nokkuð mikið, sem hinn lesandi hluti 
þjóðar vorrar fengi til umhugsunar, ef þessum kirkju- 
legu tímaritum vœri kippt burt. En það ætti þá 
líka að vera lögð sú rækt við þau af alþýðu manna, 
sem þau eiga skilið. Jeg gæti helzt trúað því, að 
fullt eins mikil fyrirhöfn sje höfð fyrir því, sem þar 
er ritað, eins og flestu öðru, sem nú kemur út á 
voru máli. Og það hefur eigi slður vekjandi hugs- 
anir meðferðis en hið annað, sem ritað er. 

Það er ákaflega mikiU ávinningur fyrir hvert 
þjóðllf, sem er, þegar trúarinnar land hættir að vera 
þagnarinnar land. Því trúarhlið anda vors er ein 
allra-gróðursœlasta hliðin. Það kemur hvervetna 
fram í bókmenntum kirkjunnar. Þegar fjör færist í 
trúarlifið, ber það ætið blómíauknu kirkjulegu bók- 
menntafjöri. Kirkjan má aldrei vera þagnarinnar 
land. Því þagnarinnar land liggur svo nærri dauð- 
ans landi. Kirkjan á að vera söngsins og ræðunn- 
ar og vitnisburðarins land, — einuig í bókmennta- 
legu tilliti. Meðslnu vizkunnar salti á hiin að krydda 
þjóðlífshugsanirnar, — beygja þær og sveigja inn á 
drottins leiðir. 

Þagnarland kirkjunnar er enn breitt bg vlð- 
lent. Þar sitja margir, margir þann dag i dag þegj- 
andi, sem ættu að tala, — halda sverði anda sins á 
lopti. 



188 



Bræður, komið út úr þessu þagÐarioÐar landi, 
þvi tíminn kallar, kirkian kallar, drottinn kallar! 



I 

L 



Bókmenntafjelagið islenzka er að 

Bókmennta verða algjörlega andlaust Qelag. Jeg 

fjelagið. fæ ekki betur sjeð af starfsemi þess 

fjelags en þar ráöi nú hin lang-and- 

lausasta bókraenntaatefna, sem til er. 

Árstíðaskrárnar eru gott dæmi. Þær klykktu út 

með þvl á þessu slðasta ári, að koma með all stórt 

hepti af æítartölum, teíknuðum uppeptiröllum iistar- 

innar re^lum á geysistór blöð, sem fornfrœðingarnir 

ætla vlst að setja undir gler og hengja upp í kring 

ura sig svo sem í stað annara listaverka. Slíkt og 

þvílíkt! Er það ekki alveg dæmalaust? Engir lif- 

andi menn eru að öðru eins fikti og þessu nema ís- 

lendingar. 

Að hugsa um fólk, sem situr hungrað og þyrst 
eptir einhverju vekjandi orði, — einhverri nœringu 
fyrir sálir sínar, og fær svo ekki annað en þessar 
œttartölur. Það er niðurdrep fyrir alla lestrarlöng- 
un. Vjer ei^um eitt bókmenntafjelag og það er að 
verða þjóð vorri til sívaxandi hneisu. Það læzt ekkí 
hafa efni á, að gefa út það ritverk, sem liklegast er 
að verða bókmenntum vorum til sóma af öllu, sem 
ritað hefur verið hin síðustu ár, — vísar því frá 
sjer, — en hefur samt efni á að gefa út Árstlða- 
skrár og annað þvi llkt skran, sem enginn almenni- 
legur maður vill eiga og því slður lesa. Það er gott 
sýnishorn at þeim ófærum, sem islenzk menntun er 
komin út i. Þvl fje hefur nú i nokkur ár verið 
mjög illa varið, sem borgað hefur verið fyrir bœkur 



189 

BókmenntafjelagsÍQs. Það er nú svo komið, aðþetta 
íjelag, sem áður var tiltölulega stórt lífsteikn í heimi 
vorra fáskrúðugu bókmennta, hefur breytzt í hið 
gagnstœða. Það var sú tíðin, að það hlynntí drengi- 
lega að bókmenntum vorum. Og þá var sjálfsögð 
skylda hvers góðs íslendings að hlynna sem bezt 
að því, enda var það gjört, og það ávann sjer kærleík 
þjóðarinnar. En sú tíð sýnist nú að vera liðin. Forn- 
fræðingarnir hafa farið með það í hundana. Ef þessu 
heldur áfram, fer að verða tími til að styðja að út- 
för þess og greptrun. 

Það eru eigi mikil ritlaun, sem þeir menn geta 
átt von á að fá, sem rithæfir eru á vora tungu. 
Bókmenntafjelagið hefur ávallt borgað ofurlítil rit- 
laun, Nú ganga þau auðvitað í vasa fornfrœðing- 
anna fyrir verk, sem ekkert bókmenntalegt gildí 
hefur. Að hugsa um allt það, sem rita þyrfti ura 
lifsspursmálin, mannkynsins sameiginlegu umhugs- 
unarefni og framfaramál, og vita, að það eru ýmsir 
til þess hæflr, sem verða að brenna inni með sinn 
andans auð, svo vjer fáum hans engin not. En það 
verður allt ógjört, forníræðin gleypir allt, engiraörir 
fá neina uppörfun til ritstarfa, þessi litlu ritlaun, 
sem þjóðin er fær um að borga, lenda öll þar. Það 
er þó í sannleika ötugt. 



Jeg hefl með ánægju lesið tvær rit- 
gjörðir eptir Einar Hjörleifsson, sem 
Ættjarðardst. hann hefur sent sjerprentan af. — 
Önnur er um œttjarðarást, og hin um 
lestur bóka. 
Hin fyrri er vœntanleg í Andvara, hin 1 Tíma- 



140 

riti Bókmenntafjelagsins. Báðar eru ritgjörðir þessar 
prýðilega af hendi leystar. Það vœri gaman að 
kaupa hvert blað og bækling, sem út kemur á ís- 
lenzku, ef tiltölulega væri jafn-vel frá þvl öllu gengið. 
Hjer er verið að ræða um það, sem fyrir framan 
oss er, en ekki um það, sem er oss mörg hundruö 
ár að baki. Þetta er hvorttveggja það, sem vjer 
köllum hjer í Araeríku living isnues. Það eru mörg 
atriðí í fyrirlestrum þessum, sem mjer væri sönn 
ánægja að gjöra að umtalsefni, — margar setningar, 
sem væru þess verðar, aö vera marg-endurteknar. 
En tíminn og rúmið, — þessi þröngu takmörk, sem 
vjer kveinum allir meira og minna undan — eru 
þröskuldar á leið minni. Helztu hugsanirnar úr 
fyrirlestum þessum hafa fljettazt svo inn i huga minn, 
að jeg er nauraast farinn að geta aðgreint »mitt og 
þitt« lengur. Maður verður svo hróðugur af að 
finna grasblett í eyðimörk. 

Ef vjer vœrum þjóðrœknari menn en vjer erum, 
mundum vjer leggja meira á oss en vjer gjörum, 
— hugsa meira, tala meira, gjöra fleira þarft fyrir 
þjóð vora. Mikil ósköp eru til af andlegri leti meðal 
vor. Nógar gáfur, — nógar hugsanir, en það verð- 
ur ekkert úr þeim, menn leggja hendurnar í skaut 
sjer, hlæja dátt að heiminum, miklast yflr ofurmegni 
heimskunnar. En að fara út á móti henni, ganga 
á hólm við hana, frelsa ættjörðu sína frá því, að 
svo iliur berserkur gangi að eiga hana, — þeir eru 
teljandi, scm elska œttjörð sína svo heitt, að þeir 
vilji vinna þnð til. Það sýnist vanta það afl í sálir 
nútíðar íslendinganna, sem kveikir slíka ættjarðar- 
ást. 

í fyrirlestrinum er bent á þetta afl, — kærleik- 



Ul 

ann tíl mannanna. Og það er einmitt hinn kristi- 
legi kærleikur. Vjer elskum ekki þjóð vora eins 
og vjer ættum að gjöra, af þvi vjer erum svo iUa 
kristnir. Ef triiin kólnar í hjarta einhverrar þjóðar, 
kólnar ættjarðarástin lika. Ef þú vilt kenna ein- 
hverri þjóð að elska fósturjörð slna til gagns, byrj- 
aðu með þvi að kenna henni að elska sinn himneska 
föður. Hiin lærir þá um leið, að elska öll börnin 
hans, — systkinin sin. Einstaklingarnir læra þá að 
láta líf sitt vera sjálfsfórnarlif, kœrleikslíf, — þannig 
að aldrei sje horft í að leggja það í söiurnar, sem 
þarf til að frelsa frá hvers konar fári. Hin andlega 
letí hverfur. Og monn fara að grafa upp aptur þau 
pundin, sem í jörðu hafa faiin verið. 



Þessi kærleikur tii mannssálnanna 
KœrleiJcurinn knýr mann opt til að tala það, sem 
er opinskár. hann annars hefði látið ótalað, benda 

á hættur, þar sem aðrir sjá engar 
hættur, varpa sjer 1 baráttu gegn þvi, sem sterkast 
meðhald kann að liafa af fjöldans hálfu i þann og 
þann svipinn, — fara höndum um þau kaunin, sem 
viðkvœmust eru, ef ske mælti að við þeim fyndust 
hin rjettu lyf. Þeim manni, sem elskar þjóð sína af 
heilum hug, er eigi unnt að láta neitt af þvi ótalað, 
sem samvizka hans býður honum nð segja. Hann 
-vildi lang-helzt komast hjá þvl. Hann þaggar það 
niður hvað eptir annað. En hann fær engan frið 
fyrir því. Það stelur svefninum af augum hans, 
þangað til hann hefur talað. 

Vjer berum allir fósturjarðar-vin og fósturjarðar- 
fjanda í brjóstum vorum. Fjandinn segir: Blessaður 



þegí þú með þetta. Það bakar þier óvíld, það verð- 
i^r talað illa um þig, þú verður úthrópaður. Láttu 
Bem þú aldrei hafir hugsað það! — En vinurinn segif: 
Það er engínn kœrleikur til hjá þjer, ef þú talar 
ekki. Þú ert þá bæði kaldur og hugiaus og dauður, 
ef þíi hefur ekki djörfung til að bera þær hugsanir 
íram, sem drottinn hefur gefið þjer og trúað þjer 
fyrir. 



Það held jeg hljóti að vera nokkuð 
UniversUy mikil bjartsýni, að vilja fela Bók- 
extemion. menntaíjelaginu það vandaverk, að 
semja fyrirmyndar-bókaskrá, almenn- 
ingi til leiðbeiningar, eins og Einar Hjörleifsson leggur 
til i hinni ágætu ritgjörð sinni »Um lestur bóka«. 
En látum nokkra samhenta menn af sjáifsdáðum 
koma sjer saman um, að semja slika bókaskrá, — 
þá verður það gjört, — gjört betur en þótt einhver 
hálf-opinber aðferð væri höfð. Það væri vel, að þetta 
væri gjört, sjálfsagt þarflegt. En ekki er það nema 
litið spor i áttina. í samband við þessa bókaskrár- 
hugmynd finnst mjer ætti að setja Universitt/ extens- 
fon-hugmyndina ensku og araerísku. Hiin er í því 
innifalin, að menntaðir menn halda fyrirlestra um 
sögu, bókmenntir og fagrar listir í sem flestum sveit- 
um landsins. í sambandi við fyrirlesturinn nefna 
þeir þær bækur, sem bezt hafa skýrt þetta sjerstaka 
efni og mest eru við fóiksins hæfi. Svo kaupir 
lestrarfjelag sveitarinnar þessar bækur og les þær, 
heldur svo samtalsfundi út af efni þeirra yfir vetur- 
inn, eins opt og menn koma sjer saman um. Þannig 
er hægt að leiðbeina alþýðu að þvi er lestur bóka 



ítí 

Bnertir, betur en á nokkurn annan hátt, og hefur 
þessi aðferð komið stórmiklu góðu til leiðar meðal 
enBku-mælandi tólks. 



Á ísiandi mundi þetta ef til vill 

Hjarta- stranda á þvi, að enginn fengist til 

Tculdinn. að halda þessa fyrirlestra, — engum 

menntuðum manni þætti það ómaks- 

ins vert. En það sannaði þá bezt, hvllikur skortur 

á þjóðrækni er i landinu. Það eru býsna-margir 

sýslumenn, læknar, prestar, kennarar^ kandldatar 

og stúdentar til í landinu, — eins margir tiltölulega 

á við ómenntaða íólkið og i nokkru öðru landi, að 

jeg held, ef til vill fleiri. Ef þessir meim vildu 

leggjast á eitt með að gjöra eitthvað líkt þessu, er 

svo sem auðsætt, hvilíkur hagur það gæti orðið fyrir 

upplýsing alþýðu. En ef fáir af þessum mönnum 

skyldu vera þessu vaxnir, sýnir það bezt, að eitt- 

hvað meira en lltið er bogið við menntunina. 

Jeg Imynda mjer, að það strandi ekki slzt á 
þjóðræknisskortinum, — kærleikanum til mannanna, 
— hann sje ekki svo mikill hjá öllum þorranum af 
menntalýðnum, að nokkrir fengjust til að leggja 
þetta á sig, hafa fyrir því. En þetta gjöra menn I 
öðrum löndum mjög almennt, þótt fyrirkomulagið sje 
misjafnt. Hvers vegna? Af þvl kærleikurinn til 
mannanna er þar meiri, menutuðu luönnunum þar 
er heitara um hjartað, — farsæld og menning lands- 
ins barna er þeim hjartfólgnara mál. 

Ef allur kuldinn væri rekinn burt frá hjarta 
vorra menntuðu manna, mundi margt fara á annaa 
veg en það ter I Islenzku þjóðlifi! 



144 

.Það er myndarlegasta bókin, sem út 
Siðfrœði hefur komið á árinu, og lang-eigu- 
ítira Helga legasta. Hún íœrir islenzkan hug- 
myndasióndeildarhríng heil-mikið út. 
Bókin er mjög vandvirknislega samin og er presta- 
skóla landsins til heilmikils sóma. Jeg er viss um, 
að margur leikmaðurinn verður þyrstur í að lesa 
hana,' enda ættu þeir að gjöra það, því það eru fáar 
bækur á voru máli meira menntandi efnis en þessi. 
— Trúarfrœði sira Helga er vonandi, að út verði 
gefin áður iangt líður, og tel jeg óefað, að hún mundi 
verða til mikils góðs. Hún mundi ef til vill stöðva 
nokkuð það los, sem er á trúarlegri hugsan manna. 
Þvl það er allt annað að haf a prentaða bókina fyrir 
sjer, heldur en að hafa fyrirlestra hans á skrifuðum 
skræðum, sem aldrei er litið í. Enginn maður hetur 
1 rauninni unnið nútiðarkristni þjóðar vorrar eins 
mikið gagn og sira Helgi heitinn. Ritverk þau, 
sem eptir hann liggja, eru nú farín að verða býsna- 
mörg, og þó er enn sjálfsagt töluvert óútgefið. Barna 
lærdómskverið, sálmarnir hans mörgu i sálmabókinni, 
kirkjusagan og nú siðfræðin eru allt fagrir minnis- 
varðar um kærleika þess manns til kirkjunnar. Og 
það eru allar líkur til, að syni hans, sira Jóni Helga- 
syni, sem gefiö hefur út þetta slðasta ritverk eptir 
föður sinn látinn, muni lánast að vinna kirkju þjóðar J 
vorrar annað ekki síður þýðingarmikið dagsverk, ef i 
drottni þóknast að gefa honum lif og heilsu. 



145 

Engum íslenzkum bóksala hefur vist 
íslenzk til hugar komið, að vjer hjer vestra 
bóJcverzlun, mundura hafa nokkra löngun til að 
eignast aðra eíns bók og þessa. — 
Hingað hefur enn þá ekkert einasta eintak komið í 
bókaverzlunina. Nú þykist jeg einmitt vita, að æði 
margir hjer fyrir vestan yrðu sólguir í að lesa þessa 
bók. Prestarnir kvörtuðu sárt um það í sumar, að 
geta ekki náð 1 hana. En þetta er að eins ofurlítið 
sýnishorn af þvl ólagi, sem er á bókaverzlun vor 
íslendinga. Það er eins og útgefendur ísieflzkra 
bóka liggi á þeim eins o<: ormar á gulli, til þess að 
sera minnst skuli seljast. Barnasálma slra Valdimars 
var ekki hægt að fá fyr en optir dúk og disk. Og 
nú hafa þeir um lan^^an tíina ekki verið fáanlegir, 
þótt glóanda guil væri 1 boöi. Biblíusögur Tangs^ 
langbeztu biblíusögurnar, sem vjer höfum eignazt, 
bók, sem álitin er klassisk í sinni tegund í Danmörku 
og er það llka i raun o^ veru, bók, sem gengið 
hefur gegn um ótal útgátur þar og verið útgefend- 
unum stórkostleg gullnáma, — hefur nú um langan 
tíma verið útseld hjá oss og engar ráðstafanir kunn- 
ar um endurprentun hennar. Svona mætti telja upp 
langan h'sta. Vjer hjer vestur frá höfum einlægan 
vilja á þvi að hlynna að islenzkri bókaverzlun eins 
og oss er frek«st unnt. Og hjer selst heill urmull 
af bókum og mætti selja miklu meira. En þá ættu 
líka islenzku bóksalarnir heima að senda hingað 
þær bækurnar, sem líklegastar eru til að seljast, en 
ekki ruslið, sem enginn vill eiga. 

Jeg skal taka það fram um leið, að þeirra bóka 
skal verða getið i »AIdamótum«, sem ritstjóranum 
kynnu að verða sendar tíl umgetningar. 

^*«^ 



